
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



-«a*. 



Digitized by VjOOQIC 



CYEAT'EBIAETH CREFYDD, 

KaturtoI a üaDigulflitelitg» 






GYFANSODDIAD A THREFN 
NATUR. 



JOSEPH BUTLER, D.C.L., 

ESOOB DÜBHAM. 



U^Pnu mẄ;í NODIADAU 



WEDI Eü DETHOL O CHALMEB3, 8TB W. HAMILTON, ABCHESGOB WHATBLT 

FITZGEBALD, DB. ANGUS, &C. 

OAH 

Y PARCH. J0|i#r HUGHES, 



DINBYCH: 
ARGRAFFWYD GAN THOMAS GEE. 



MDCCCLIX. 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



BYWTD BUTLEB. 



Nii> oes im bywgraffiad cyâawn o Buder wedi ei ysgrifenu ; 
ac ofer bellacli ydyw dysgwyl y gwneir y difíyg hwn i fyny. 
Yr ydym yn gydnabyddus â phrif fTeitbiau ac amgylchiadau ei 
fywyd; ond y mae ein gwybodaetb am y dyn jni yr amgylck- 
iadau byny yn dra phrin. Am ansawdd gyffiredinol ei galon, 
gweîthrediadau dirgelaf ei feddwl, y temtasiynau a orfuwyd 
^mddo, yr ammbeuon yr aetb trwyddynt, nertli ei fíydd a'i 
gariad, nis gallwn ddywedyd nemawr. Ni wyddom ddim ond 
a ellir ei gasglu'oddi wrtb ei Bregethau a'i Gyfaiebiaeth; ac y 
mae yn rhaid addef, er fod ei holl ysgrifeniadau yn dangos ei 
fod, fel efrydydd ac awdwr, yn feddiannol ar ostyngeiddrwydd 
dwih, ei fod yn ymwybodol o wendid a chyfyngder terfynau 
galluoedd dyn yn y fuchedd hon, ac mai cael allan y gwìrionedd 
oedd gwrthddrych penaf ei holl ymchwiliadau, eto, fod nerth 
ei alluoedd meddyliol yn dyfod i'r golwg jni fwy ynddynt na 
theimladau, egwyddorion, ac ansawdd ei galon. Pe buasai 
genym ddarluniad cywir o*r dyn oddi mewn, mewn nifer o 
lythyrau cyfrinachol, neu ddyddlyfr wedi ei ysgrifenu ganddo, 
buasai yn rhodd anmhrisiadwy. Ni buasai dim o barth i'r 
cyfryw ddyn yn fwy gwerthfawr na darluniad o deimladau 
dyfnaf a gweithrediadau mwyaf dirgel ei fynwes: — ^gwybod pa 
fodd yr oedd yn cymhwyso yr egwyddorion a eglura ac a 
amddiâyna yn ei ysgrifeniadau at ei achos personol ei hun ; pa 
fodd yr oedd yr hwn a ymosodai mor lew a Uwyddiannus ar 
anâyddiaeth yn y pwnc, yn cyfarfod à gwahanol ffurfiau 
anghrediniaeth yn ei galon ei hun. Ỳr ydym yn cael y bu am 
ugain mlynedd yn meddwl ac yn cyfansoddi y traethawd yr 
ydym yn awr yn ei gyflwyno Tn cydgenedl; ond, fel y dywed 






0\ iT^^r^-^i p^-oo 



IV BYWTD TB JLWDWB. 

un ysgrifenydd, yr ydym yn gwbl anwybodos am effaîth 
fyfyrdodau a'i ymchwiliítdau ar ei enaid ei hun — am y modc 
gwrthdaflai saethau gwenwynig ammheuaeth : — "Pe y gall< 
yn awr weled agwedd du fewnol ei feddwl, fel yr ydym, 
anghraiffl, yn gweled yr eiddo Johnson; pe y gailem ddîl; 
y cyssylltiad rhwng ei ddulliau o feddwl a'i deimlad 
duwiolfrydig, byddai yn gymmaint o drysor i'r byd yn mron a 
Cyfatébiaeth ei hunan." Nid ychydig o ddyddordeb chwail 
a fuasai rhyw gofnodau am ei arferion, fel dyn ac fel efrydyd 
yn ei weinyddu: buasai yn dda gan bawb ag a astudiodd 
Cyfatehiaeth wybod pa fodd y cyfansoddwyd y fath draetha\i 
— trwy ba nifer o yrfaoedd y daeth hyd nes y cyrhaeddod 
ymaddfedrwydd. Y mae, fel y dywedwyd, yn gynnyrch < 
fyfyrdodau, ei ymchwiliadau, a'i sylwadaeth am dymmor mc 
faith ag ugain o âyneddoedd ; a dywedir ei fod wedi astudi 
ac adolygu drosodd a throsodd bob brawddeg a phob ymadrod< 
yn y traethawd, a'i helaethu a'i ddìwygio, rhoddì ato a thyni 
oddi wrtho, fel y byddai iddo osod allan ei holl feddwl yi 
gyflawn, a dim yn chwaneg. Ac y mae yn hawdd gwelec 
wrth ddarllen y gwaith yn fanwl, fod y gofal mwyaf wedi ei 
arfer, nid yn unig i famu a phwyso y meddyliau, ond hefyd i 
osod y meddyliau allan, a'u gosod allan yn y modd cyâawnaf, 
mwyaf manwl, eglur, ac mewn mor Ueied o eiriau ag oedd yn 
bosibl. Pe oeisiai un o'r ysgrifenwyr mwyaf galluog wisgo 
meddyliau Butler yn ei iaith ei him, a pheidio ' gadael un 
meddwl, na rhan o feddwl, allan, gwelid y chwyddai y traethawd 
i lawer mwy o faintioli. Felly, gan na wyddom ond ychydig 
am arferion a theimladau Butler fel dyn, Cristion, ac awdwr, 
ni a roddwn ger bron ein darllenwyr gymmaint o hanes 
amgylchiadau ei fywyd ag a allasom gasglu. 

Joseph Butler a anwyd yn Wantage, yn swydd Berk, ar y 
18fed o Fai, 1692. Ei dad, Thomas Butler, oedd &8nachwr 
parchus a chyfoethog yn y dref hono, ac a berthynai Tr Ym- 
neillduwyr. Wrth weled yn ei fab ieuangaf, Joseph, arwyddion 
o alluoedd cryfion, a thuedd at ddysgeidiaeth, penderfynodd ei 
ddwyn i fyny i*r weinidogaeth yn mysg y Preabyteriaid. Ar ol 



Digitized by VjOOQIC 



BTWTD TE AWDWE. T 

myned trwy gwrs priodol o addysgiaeth yn Ysgol Eamadegol 
Wantage, yr hon oedd dan olygiaeth y Parclu Philip Barton, 
anfonwyd ef i athrofa ymneillduol, a gedwid yn y cyfamser yn 
Gloucester, ond a symmudwyd wedi hyny i Tewhesbury. Prif 
athraw y sefydliad hwn oedd Mr. Samuel Jones, yr hwn a 
ystyrid yn ŵr o alluoedd a dysgeidiaeth uchel. Yr oedd yn 
mysg ysgolorion y gẃr hwn amryw a droisant allan yn ddynion 
enwog — ^rhai yn yr Eglwys Sefydledig, ac ereill yn mysg Ym- 
neillduwyr, Heb law Butler, gellir crybwyll enwau Jeremiah 
Jones, awdwr y gwaith rhagorol ar Ganon yr Ysgrythyrau ; Dr. 
Lardner, awdwr y Credibüity ofthe Gospels; Dr.Maddox, esgob 
"Worcester ; Samuel Chandler ; a Secker, archesgob Caergaint. 
Pan yn Tiwfcesbury, gwnaeth Butler gynnydd mawr mewn 
gwybodaeth dduwinyddol ac uchanianol {rmetaphysical^ o'r hyn 
y rhoddes brawf nodedig yn ei lythyrau at Dr. Samuel Clarke. 
Yr oedd gwaith y diweddaf ar Fod a Phriodoliaethau Duw 
bron newydd ymddangos, ac ar y pryd yn ennill sylw cyffiredinol. 
Teimlai Butler ammheuaeth o barth cywirdeb y chweched a*r 
seithfed o osodiadau Clarke; sef, y gosodiadau ^' ar Hollbresen- 
noldeb " ac '' Undod Duw ;'' ac arddangosodd y fath nerth a 
threiddgarwch meddwl, a'r fath foneddigeiddrwydd ysbryd, fel 
yr ennillodd ei lythyrau sylw ebrwydd oddi wrth y doethawr ; 
ac y mae y duU yr atebai Clarhe ei lythyrau, a'r ffaith ei fod 
wedi cyhoeddi yr ohebiaeth mewn argraffiadau dilynol o'r 
traethawd, yn dangos ei fod yn gweled gwerth yn awgrymiadau 
ei ohebydd ieuanc. "Cynnwysa y llythyrau," medd Syr 
James Maçhintosh, " wrthddadleuon nas gallesid eu hateb, ac 
arddangosant y fath dreiddgarwch, na r^gorwyd amo ganddo ef 
ei hun na chim neb arall.'' O ddeutu yr amser hwn, dechreu- 
odd ammheuon |^odi yn meddwl Butler o barth ei anghyd- 
ffurfiaeth, a'r priodoldeb iddo gymmeryd ei ordeinìo yn 
weinidog gyd9,'r Ymneillduwyr. Gwnaeth ymchwiliad pellach 
i egwyddorion Yna^^iUduaeth, yr hyn a ddybenodd yn ei 
ymuniad à'r Eglwys Sefydledig. Yr oedd y bwriad hwn, fel y 
galleûd dysgwyl, ar y cyntaf , yn groes i ddymuniad ei dad ; 
ac i'r dyben o droi ei feddwl oddi wrth hyn, galwodd am 



Digitized by VjOOQIC 



Tl BTWTD TB AWDWB. 

gynnorihwy ẁai o weînidogion mwyaf enwog y Fteàbyterit 
i'w ddarbwyüo, a sefydlu ei fijdd yn egwydíkift>tt eglwysig 
TÌeni ; ond wrth weled ei Ibd wedi ^hwilio y matar yn. Bwyll 
diEosto ei httn, a bod eì benderfymad wedi ei selydiii, goddefo 
iddo symmud i Rydychain^ a derbyniwyd ef ar yr I7eg 
Fawrth, 1714, yn aelod o goleg Oriel. Nid yw yn Üysbys 
bryd na chan bwy y derbynîodd ei nrddau^; <md ymddengys 
cymmerodd hyn le yn foan ar ol iddo fỳned i Rydychai 
Ffurfiodd yn yr adeg hon gyfeiUgarwch âg Edward Talb< 
mab Dr. W. Tídbot, esgob Durham. Yn 1718, trwy ddylwiw; 
Mr. Talbot a Dr* Clarke, appwyntiwyd ef gan Syr* Jose] 
Jekyl yn bregethwr yn nghapel y Bolhy Llundain. N 
oedd yn awr uwch law y 26ain mlwydd o'i oedran ; íl bu am da 
blynedd ar ol hyn heb gymmeryd ei raddau yn y brifysgc 
Paihaodd Butler mewn cyssyUtiad â'r líoUe hyd 1726, pryd 
cyhoeddodd, mewn cyfrol wythplyg, ei Bymtheg Preget 
Yn y cyfamser, yr oedd meddwl ei gyfaill Seeker wedi myne 
dan gyfnewidiad cyffelyb gyda golwg ar anghydffurfiaeth ; i 
ar ei wely angeu^ cyflwynodd eu cyfaill, Mr. Edward Talbot, 
ddau i ffafr a noddaeth ei dad. Y canlyniad fu, i'r esgob rod< 
bywoliaeth Houghton i Butler, a bywoliaeth Houghton-L 
Spring i Secker. ,Yn lled fuan, cafodd Butler fywoliaet 
Stanhope, yn yr im esgobaeth, yn chwanegc^ at Houghtoi 
Yr adeg yma o'i fywyd y deohreuodd astudio y Cÿfaiehiaetì 
Tra yr arosodd mewn cyssylltiad â'r RoUa Chapel^ rhanai c 
amser rhwng ei ddyledswyddau yà y ddinas ac yn y wlad ; on 
ar ol rhoddi ei swydd yn y cyntaf i fyny, gwnaeth ei drigfa y 
gwbl am saith mlynedd yn Staẃope, a chyflawnodd ei ho 
ddyledswyddau fel gweinidog plwyfol yno gyda ffyddlondeb 
diwydrwydd ŵball. Yr oedd ei unigedd, pa fodd bynag, y 
Stanhope,yn tueddu i wneyd argraff anffaMol amo, yn gymmaii 
a bod ei dymmer yn naturiol yn gogwyddo at lod yn drymaid 
a phruddglwyftts. Dywedir y teimlai yn ddwys oddi wrth < 
ysgariaeth oddi wrth ei brif gyfeiUion, cymdeithas y rhai 
l(mai ei ysbryd yn fawr. Yr oedd Mr. Secker, gan hyny, od( 
ar wybod nad oedd y fath unigedd yn fantab i'w gyfaOl, y 



Digitized by VjOOQIC 



BTWYD Y» AWDWB. VU 

cbra awTddns am iddo gael ei fefydlu mewn lle mwy bywiog, 
ac mewn cylcli a fyddai y& fwy cydmiol à'i dueddiadau. Yr 
oedd Secker, yn y cyfamser, wedi ei appwyntio yn gaplan i*r 
brenin ; ac unwaith, mewn ymddyddan à*r frenines Caroline, 
cymmerodd achlysur i ddwyn enw Butler i'w sylw. Dywedodd 
y frenines ei bod yn meddwl ei fod wedi marw ; ac heb gael d 
llwyr foddloni gan gadamhád Secker i*r gwrthwyneb, ymofyn- 
odd ei hunan â'r archesgob Blackbum, yr hwn a'i hatebodd : 
" Nid yw Butler wedi marw, ond y mae wedi ei gladdu "- — gan 
gyfeirio at ei unigedd a'i anghyhoeddusrwydd. Pan wnaed 
Mr. Charles Talbot yn arglwydd ganghellydd, enwodd Secker 
ei gyfaill fel im teilwng o'r anrhydedd o fod yn gaplan iddo* 
Anfonodd ei arglwyddiaeth am dano; ac ar unwaith â'r 
dyrchafiad hwn, cafodd y gradd o Ddoethawr yn y Gyfraith 
(LL.D.), yn Rhydychain. Gwnaeth y canghellydd ef hefyd yn 
brebendur Rochester; a chydsynîodd ar fod iddo drigo yn 
mhlwyf Stanhope am chwe mis yn y flwyddyn. 

Ar ol ei adgyfodi megys o fedd anghyhoeddusrwydd, daeth ei 
enw a'i alluoedd i ennill sylw arbenig. Yn líSa, gwnaed ef 
yn gaplan {clerk ofthecloset) i'r ûrenines; a chan ei bod yn 
feddiannol ar duedd ymchwilgar , ac archwaeth at gwesüynau 
athronyddol, gofynaì am bresennoldeb Butler am ddwy awr bob 
dydd. Yn yr un flwyddyn, cyflwynodd i'w mawrhydi gopi o'i 
draethawd ar Gyfatehtaeth Crefydd. Ar ei marwolaeth, cyf- 
Iwynodd Caroline Butler i sylw a ffiẃ ei phriod, Sior ii. : ac ni 
bu hyny yn ofer; o blegid yn 173S, dyrchafwyd ef i urddau 
uchaf yr Eglwys Sefydledig, larwy ei enwedigaeth i esgobaeth 
Bristol. Rhoddodd y brenin ddeoniaeth St. Paul, Llundain, 
iddo yn chwanegol. Yn 1746, ar farwolaeth Dr, Egerton, 
esgob Hereford, gwnaed Butler yn clerhofthe claset i'r bienin; 
ac yn 1750, symmudwyd ef i esgobaeth Durham. Testyn 
y cynghor cyntaf a draddododd i glerîgwyr ei esgobaeth oedd» 
" Crefydd Allanol." Yr oedd adfeiliad crefydd yn y deymas yn 
peri pryder mawr i'w feddwl ; ac i wrthweithio y duedd ddigref- 
ydd a fiynai trwy y wlad yn gyffiredinol, argymhellai, fel un 
moddion tuag at wellianty weddeidd-dra, trefn, a gofal gyda 



Digitized by VjOOQIC 



V1U BYWTl) TB AWDWB. 

ffurfiau a sefydliadau allanol crefydd, gan feddwl y byddai liyny 
yn wasanaethgar i r^w fesur i ddwysbau defosiwn, a chryfhau y 
teimlad o rwymedigaethau crefydd yn meddyliau dynion. Bu > 
sylwadau a wnaeth ar hyn, fodd bynag, yn achlysur iddo gael ei 
gamddarlunio : ymosodwyd amo gan amryw bersonau fel un yn 
Uefaru yn rhy ffafriol am ddefodau paganaidd a Phabaidd ; a 
chyhuddid ef o gefnogi achos ofergoeledd a ffurfìoldeb. Ond 
nid oedd mwyafrif clerigwyr ei esgobaeth yn barnu fod y 
cyhuddiadau hyn yn gywir am dano. Yn Ued fuan ar ol ei 
sefydlu yn esgobaeth Durham, dechreuodd ei iechyd lesgau. 
Tra yn ymostyngar iawn i ewyllys Duw yn ei gystudd, eto, 
dywedir ei fod yn dadgan eî ofid am ei fbd yn debyg o ymadael â'r 
byd hwn mor fuan ar ol ei ddyrchafiad i sefyllfa y gailasai fod 
mor ddefnyddiol )niddi. Yn ei afiechyd, dygwyd ef i Bristol, i 
ddefnyddio dyfroedd y lle hwnw. Symmudodd wedi hyny i 
Bath, lle ybu farw ar yr 16eg o Fehefin, 1752. Claddwyd ef 
yn eglwys gadeiriol Bristol, lle y dodwyd maen marmor uwch 
ben ei fedd, ac arysgrifen coffadwriaethol am dano gan ei 
gaplan, Dr. Nathanael Forster. Yn 1834, cyfodwyd cofgolofn 
am dano, yn eglwys gadeiriol Caerodor, ac ami yr argraff a 
ganlyn gan Dr. Southey : — 

▲if 
JOaEPH BUTLER, D.C.L. 

AU DDEUDDENG MLTNEDD^ ESQOB TB ESOOBAETH HON, 
▲C 'VrXDI HTKT 

ESGOB DURHAM, 
Ehan farwol yr liwn a roddwyd i orwedd yn ngliangeU yr e^wys gadeiriol 
hon. Sefydlodd ereill seìüaa hanesyddol a phrophwydol y grefydd Gristionogol, 
a'r dystiolaeth sicr hono o'i gwirionedd a ganfyddìr yn ei chyfaddasrwydd 
I>er£Eaith i galon dyn. Iddo ef y gadawyd y gwaith o osod allan ei chyf atebìaeth 
i gyfansoddiad a threfn nator ; a chan ddodi i lawr ei Beiliau cedym yu 
nyfnderoedd y ddadl &wr hono, i adeiiadTi amynt brawf araJl anmhosibl i'w 
ddadymchwelyd; ao fel hyû, g^maeth athroniaeth yn wasanaethgar i flydd; a 
chanfyddodd, mewn pethau allanol a gweledig, gysgod a phrawf pethau sydd 
o'r tu mewn fr Uen. Ganwyd ef B. A. 1692. Bu farw ITÍiS. *Gail yr hwn 
sydd yn credu fod yr Ysgrythyrau wedi dyfod oddi wrtho Ef sydd yn Awdwr 
natnr, yn natuiiol ddysgwyl cyfaff od á'r un math o anhawsderau ynddynt ag a 
ganfyddir yn nghyfansoddiad natur.'"— Ortíre», PhUocal., td. 23. 



Digitized by VjOOQIC 






BTWYD T* AWDWE. ÎX 

O Iŵrtli i'w gymmeriad, ei ymddygiadau, a'í aiferi^on^ aid oes 
genym oûd ychydig o go&odau. Y mae traddodiad yn 
Stanliope am dano, yr arferai fardiogaeth yn gyflym ar feriyn 
/ du. Treuliaì ei amger yn dra neillduedig ; dangosai haelìoni 
mawr i'r angenus, a chai ei folestu yn gymmaint gan gardotwyr, 
fel y dychwelai iV dŷ cyn cwblhau ei adloniant, er mwyn 
ymwaied a llonyddwch. Dywed Miss Talbot am dano !—->*' Er 
pan ydwyf yn gallu coâo, adnabyddwn ef fel cyfaül iyner a 
serchus, fel cynghorwr £ÿddlawn i mi pan oeddwn hyd yn oed 
yn Uentyn, fel y cydymaith mwyaf hyfryd, ar gyŵif lledneis- 
rwydd ei feddwl, ei foneddigeiddrwydd trwyadl, ei wybodaetìi 
eang am y byd, a rhyw nodweddau arbenig ynddo na chyfer- 
fyddir â hwynt yn neb arall. Ao yr oedd yr holl bethau hyn 
yn cyfarfod mewn dyn ag yr oedd purdeb ei ymddygiadau ac 
addumiant ei atìirylith yn ei restru yn mysg y dosbarth uohaf 
ddynion." " Yn ystod yr amser y bu yn esgobaeth Durham," 
medd Surtees, *' yr oedd pob calon yn ei garu. Yn ei flynedd- 
oedd diweddaf, cadwodd yr un cymmesuredd a gwylder diffuant, 
a'r addfwynder oedd yn gynhenid yn ei dymmer." *' Yr oedd 
ganddo olwg ac ymddangosiad o'r math mwyaf parchedig," 
medd Hutchinson ; " ei w)meb oedd yn welw a theneu ; ond 
yr oedd rhyw dawelwch aruchel yn ei wedd a barai i bawb ei 
barchu, ac ydoedd yn arddangosiad o'r meddwl mwyaf cym- 
mwynasgar a haelfrydig. Crogai ei wallt gwyn mewn modd 
prydferth ar ei ysgwyddau; ac yr oedd ei hoU ystum yn 
batriarchaidd." 

Yr oedd o duedd naturiol, fel y dywedwyd, yn bruddaidd : 
yr oedd ganddo chwaeth gref at gerddoriaeth, yr hyn a barai 
iddo ddifyrwch mawr yn ei oriau mwyof hamddenol. Ni 
siaradodd unwaith yn y senedd^ er yr äi yno yn gysson. Ni 
theimlai nemawr o ddyddordeb mewn gwleidyddiaeth, yr hyn 
a barodd i Horace Walpole ddweyd am dano " ei fod wedi ei 
drosglwyddo i esgobaeth Durham mewn cwmwl o athroniaeth, 
ac wedi aros o'r golwg ynddo." Yr oedd yn ddyn mwy 
cydwyJxMÌot a manwl yn ei ymddygiadáu, nag o efengylaidd yn 
ei syniadau. Yr oedd ei holl aiferion yn syml n chymmesur ; 



Digitized by VjOOQIC 



X BTWTD YE AWDWB. 

anghefnûgai bob gwastraff, a tbreuliai y rbau fwyaf o'i gyflog 
mewn adeiladu ac adgyweirio eglwysdai ei esgobaetb, ac estyn 
pob cynnortbwy i acbosion teilwng. Er na bu erioed yn briod, 
ac nad oedd ganddo ond ycbydig o weinidogion, nid oedds 
ganddo o gyfoetb yn niwedd ei ddyddiau gymmaint a banner ei 
gyâog am un flwyddyn. 

Adròddir yr ymddyddan a ganlyn a gymmerodd le rbyngddo 
ef a'i gaplan yn ei ddyddiau olaf : — " Er fy mod," meddai yr 
esgob, " wedi ymdrecbu fy ngoreu i ymgadw rbag pecbod, ac i 
foddloni Duw, eto, oddi ar ymwybyddiaetb o wendidau parbaus, 
y mae amaf gryn ofii marw." " Fy arglwydd," ebe 'r caplan, 
"yr ydycb wedi angboflo fod lesu Grist yn Waredwr." 
" Gwir," ebe yntau, " ond pa fodd y gallaf wybod ei fod yn 
Waredwr i mi?" " Fy arglwydd, y mae yn ysgrifenedig, 
'Pwy bynag a ddel, nis bwriaf ef allan ddim.'" "Gwir," 
medd yr esgob ; ac yr wyf yn rbyfeddu fy mod, er wedi darllen 
yr Ysgrytbyr yna fil o weitbiau drosodd, erioed beb deimlo ei 
rbinwedd byd y fynyd bon: ac yn awr, yr wyf yn marw yn 
ddedwydd." 

Hynodid meddwl Butler gan dreiddgarwcb ei welediad, a 
cban eangder ei amgyflrediad. Yr oedd ei allu i ganfod 
gwabaniaetbau cywrain, ac i ddadgyfansoddi, fel ag i ddangos 
elfenau cyntaf unrbyw gyfundrefn, o'r radd ucbaf (analysis). 
Ond yn gyssylltiedig à byn, yr oedd ganddo allu arall mor, os 
nad mwy, gwertbfawr; sef y gallu i adeiladu, i gasglu yr 
elfenau cyntaf, i fesur eu cyfartaledd, ac i'w buno yn un cyfan- 
waitb ymresymiadol {synthesis), Y mae yn bosibl fod y naill 
o'r galluoedd byn yn meddiant dyn, beb fod y Uall. Nid pob 
im a all dynu oriawr oddi wrtb ei gilydd, a all befyd roddi 
gwabanol ranau y peiriant yn eu lle priodol dracbefn. Trwy y 
gallu dadgyfansoddol, canfyddai wahaniaethau petbau ; a tbrwy 
y gallu cyfansoddol, canfyddai dehygrwydd neu gyfatehiaeth 
petbau. Yn ei Bregethau ar y Naíur Ddynol, y mae yn edrycb 
ami, yn gyntaf, fel cyfundrefn neu gyfamoodiad ; yna, y mae 
yn ei dadgyfansoddi i'w begwyddorion, ei tbeimladltu, a4 
nwydau, cyntaf. Ar ol ei dadgyfansoddi, er mwjn canfod j 



Digitized by VjOOQIC 



BYWTD TB AYTBWB. XI 

gwahaniaethau sydd rhwng yr egwyddorion cjrntaf hyn, edrycha 
amynt yn eu hundeb â'u gilydd, olrheinia bob rhan i*w lle, 
rhydd iddi ei phwysigrwydd priodol, a dengys ddibyniad y naill 
ar y Uall, a darostyngiad y cyfan i'r hyn — ^y mae yn cael allan 
yn y modd h^n — ydyw y gynneddf lywodraethol mewn dyn, 
sef ei GYDWTBOD. Y mae yn tynu peiriant y meddwl megys 
oddi wrth ei gilydd, i astudio ei elfenau cyntaf bob yn un ac 
un, er mwyn gallu rhoddi eu lle a*u pwysigrwydd i bob rhan ; 
ac yna rhydd y cyfan yn nghyd drachefn, gyda*r dadganiad 
pwysig mai y gtdwtbod sydd yn meddu hawl yn ol ei natur i 
lywodraethu yr holl deimladau ereill, heb gymmeryd ei llyw- 
odraethu gan un. 

O barth i'r traethawd ar Oyfatênaeth Crefydd^ tra yr addefa 
pawb ei fod yn Uyfr i bob oes, a bod yr egwyddorìon a drinir 
ynddo gyda'r fath nerth a medrusrwydd yn egwyddorìon mor 
fawrìon a chyffiredinol, fel y gellir eu defnyddio mewn rhyw 
dduU neu gilydd i gyfarfod pob ffiirf ar anffyddiaeth ; cto yr 
oedd yn oes Butler ei hun angen neiUduol am y traethawd 
hwn. Dyma y traethawd mwyaf priodol a chyfeiddas a aUasai 
y meddwl doethaf ei g^mllunio i ymosod ar ysbryd annuwiaidd, 
ysgafn, a gwatwarus yr oes hono. Yr oedd moesau y genedl 
yn y dyddiau hyny yn y cyflwr iselaf. Yr oedd boneddig a 
gwreng wedi cydsoddi i anghrefydd a Uygredigaeth. Ni bu 
teimlad moesol cenedl a ymgyfenwai yn genedl Gristionogol un 
amser mewn unrhyw wlad yn is nag oedd yn Mhrydain yn 
nheymasiad Siarl yr Aü, ac yn yr oes ddüynol. Y penadur 
hwn oedd leroboam Prydain; fel y gwnaeth hwnw i Israel 
bechu, feUy y gwasanaethodd Siarl, trwy ei wawd o grefydd, ac 
anmhuredd moesau ei lys, a'i drythyUwch diarebol ei hun, tu 
hwnt i bawb o'i flaen ac ar ei ol, i lanw y wlad a phob rhysedd 
ac annuwioldeb. Syrthiodd rhinwedd, sobrwydd, a gwedd- 
eidd-dra, yn esgymim-ìbethau yn ngolwg y mawrìon; yr oedd 
crefydd efengylaidd yn beth dyeithr yn mron yn y deyrnas, a*i 
hymarferìon purìon yn cfiel, nid yn unig eu coledd gan ychydig 
nifer, ond yr oedd yr ychydig hyny a feddent ar gydwybod i 
Dduw, ac a geisient drefnu eu flyrdd yn iawn, yn wrthddrychau 



Digitized by VjOOQIC 



XU BTWYD TB A.WDW11. 

dirmyg o herwydd hyny. Cyflíiwiiid yr ysgelerderau gwTÌhimaf 
heb wrido; yt oedd peehod yû yr oes hon Wedi ei yigara 
oddi wrth ei gydymaith — cywîlydd ; ymffirostiai y beûdefigaeth 
yn y gweiihredoedd aflanaf, os byddai y cyflawniad o honynt yn 
gyssylltiedig à graddau o ddeheurwydd mewn cynlluniau 
ystrywgar. Yr oedd y dichellion carwriaethol mwyaf gwarthus 
-^ymddygiadau anmhur nad all y dyhiryn bryntaf yn yr oes 
hon hoffi cyhoeddusrwydd iddynt— yn cael edrych amynt y 
J)ryd hyny yn mjsg anhebgorion g^wir ŵr boneddig; a dyn dwl, 
diw^th i gymdeiihaS) is law y cyffi?edin mewn galiuoedd eẅ 
yni eymmeriad> yr ystyrid yr hwn a ymgadwai yn ddifrycheulyd 
oddi wrth lygredigaeth ei oes ; îe, nid digon oedd ei warthnodi 
ùl un difiygiol mewnansoddaumeddwl,heb ei gondemnio hefyd 
fel rhagrithiwr hunandybus. Gan mai dyna ansawdd moesau 
y wladẅriaeth ya y cyíámser, y mae yn naturiol i ni gasglu pa 
beth oedd teimlad aò ymddygiad y deymas tuag at greifydd. 
Y mae gsár Duw yn dangos yn eglur i Ui fod perthynas 
annattodol rhwng annuwioldeb a Uygredigaeth. Y mae y 
*'puteiniwr " a'r " halogedig " bob amser yn gyssylltiedig à'tt 
gilydd. Y tnae diystyrwch o grefydd a dibrisdod o beüiau 
^awrion, tragwyddol, yn rhagflaenu llwyr g^ethiwed person 
unigol) a ohasgliad o bersonau mewn cymdeithas, gan bechodau 
y cûawd. Pan ymedy ofn Duw o galon neu o wlad, y mae y 
ffieidd-derau mwyaf adgas yn barod i'w hanrheithio a'i daros- 
twng. Ac y mae ymoHwng i drachwantau ar y Uaw arall yn 
gweithîo yn ol i gyfnerthu annuwiaeih y galon. Y mae 
ymddyeitlurad odcü wrth fuchedd Dduw yn cymmeryd Ue yn 
yr uù personau ag y dywedir am danynt eu bod " wedi diddar- 
bodi^ ac ymroi i drythyllwch, gan wneuthur pob aflendid yn un 
chwant" Felly, y mae aflendid ar unwaiih yn rhiant ac yn 
blentyn anffyddiaeth. Yr oedd Siarl ei hun, ei lŷs, a chorff ú 
ddeiliaid yn brofion o hyn. Ymledodd yr haint o dŷ y brenîn 
trwy yr holl wlad. Yr oedd y masweddwyr a gyrchent yn 
heidiau i'r üys, ìa fwytaent ar ei fwrdd, ac a wenieithient iddd 
«f a'i tírddeffchadoil er mwyn swyddau, wedì dysgu gwawdio 
€rìstit]i»K%&eth a Phuritaniaeth yn well na dim t>ddi gerth 



Digitized by VjOOQIC 



BTWTD TB JLWDWB. X1U 

arddangos trwy eu bucheddau cywilyddus eu mawr angen am 

danynt; nid ystyrient y dadguddiad dwyfol, a'r pethau a 

fyddant ar ol hyn, yn werth î wŷr o'u bath fyned i'r drafierth 

o feddwl am danynt. Ymledodd dylanwad y llys, fel y dywed- 

asom, trwy yr holl genedl. Daeth y prifysgolion a'r colegau i 

deimlo oddi wrtho yn fuan ; ac ni welwyd un cyfnod yn hanes 

Prydain pan oedd anffyddiaeth mor gyffirediuol, ac yn rhodio ar 

hyd a lled y wlad gyda gosgedd mor feiddgar. Yr ydoedd y 

cyfryw ffurf ar anffyddiaeth ag a gydweddaiitg ysbryd oferwag, 

anystyriol, a difeddwl yr oes : ni thalai ddim gwarogaeth, nid 

yn unig i grefydd, ond hyd yn oed i reswm, athroniaeth, a 

gweddeidd-dra ymddygiadau. Yr oedd yn ddarlun o feddwl a 

chymmeriad Siarl ei hun. 

Yr oedd crefydd efengylaidd yn y cyflwr iselaf yn mysg pob 

plaid o Gristionogion trwy y deymas. Yn lle "cynghor Duw," 

a gwirioneddau by wydol yr efengyl ; y gwirioneddau ag y mae 

eu dal allan a rhoddi arbenigrwydd iddynt yn y weinidogaeth 

yn anhebgorol angenrheidîol, nid yn unig i gadw eneidiau rhag 

angeu tragwyddol, ond hefyd i ddiogelu moesau personau a 

gwledydd — ^yn lle y gwirioneddau mawrion sydd yn gwneyd yr 

efengyl " yn allu Duw er iachawdwriaeth," ac yn offeryuoliaeth 

effeithiol, a'r unig un, i ddyrchafu moesau dynion — ^ni chlywid o 

bulpudau yr Eglwys Sefydledig yn y blyneddoedd hyn uemawr 

ddim ond gwersi manwl ac athronaidd ar foesau ; a benthycid y 

cymhelliadau i iawn ymddygiadau tuag at Dduw a dynion oddi 

wrth "ddoethineí) y byd hwn," oddi wrth gallineb bydol, ac 

ystyriaethau yn derbyn eu grym oddi wrth hunanles. Anfynych 

y teimlai y gwrandawyr nerth anghymharol cymhelliad mawr yr 

efengyl i sancteiddrwydd buçhedd. Nid oedd " cariad Crist," 

a gwerth y pryniad, yn cael eu dwyn ger eu bron gyda'r fath 

nerth a goleuni ag y pregethasid hwynt gan y Puritaniaid yn yr 

oes flaenorol. Y mae yn wir y traddodid pregethaa dysgedig 

gan urddasolion yr Eglwys Sefydledig ar athrawiaethau yr 

efengyl ; ond trinid hwynt fel pynciau dadleuol, a chedwid o'r 

neilldu eu perthynas â chyflyrau dynion i fesur mawr. Pan 

bregethid dyledswyddau a moesau Cristionogaeth, ysgerid hwynt 

c 



Digitized by VjOOQIC 



XÎV ÄTWITÌ) TB AWBWB. 

oddi wrtlli y gẅîriottêdida'u ydynt y ptlf gymlieliion i'r ymarfériad 
o lionynt ; a plian ymdrinidâ'r ft'tíhrawiaetàaia dnacbeûi, anghofid 
eu bod yn alîu ; anfynyclí y dýgid h'wy i ymwaieyd â'r gaècm a'r 
gydwybod. Nid oedd dynion grymusaf pnìpudau y sefydiiad 
gẁladol yn yr oes lion Wedi dysgu y gorchwyl anhawdd o breg«- 
éthu ymarferiadàu crefÿdd a moesoldeb yn eu oytsylltiad ikg 
atbrawiaethau sylfaenol yr efôftgyl, ŵ phregethu ýr athrawiaetha*ik 
yn y nerth sydd ynddynt íel cymhellion i*r yàwûrferiadau hyny. 
Nîd oedd agwedd peŵtau yn lâysg yr YttineiUduwyr nemaMrr 
gv\^elî. O ddeutù yr aíiÄaer hwn y cyiioéddodd Doddridge el 
Free Thoughts on ihe iHoèt ỳrohahle Mednt of ref^wmg the Dis* 
Èenting InieréstyOccasiúnéd hŷ Ihe la)íé Imipẃry mto^ ibe Causes of 
ii8 Decay, Yr oedd John Wesley a Geotge Whátfièld, Baniel 
Rowlauds a Howell Hatris, teb 4derbÿn ŷr "jdwedigaéth 
nefól" eto; ao níd oedd lui honynt w«edi cymmaint ä "meddẁl 
unwaîth fòd yr Arglwydd ar fedr gwnéuthur petik mor fawr 
tíwy eu hofferynoliaetb hwy. Gá» fod gẁir grefydd mewa 
cyflwr mor isel, gweinidogaeth yr efengyl wedi peìdáo a Iwd yn 
dîlu, ac agwedd foesol pob dosbarth o'r genedlmor^diîywâeítìg 
niä ydÿm yn synu am íoà, Butler yn rhoddi dai^inad mor 
bruddaidd o dueddiad anffyddol y wlad yn y cyfomiser:^ 
" Cyttimerir yn gániataol gan luaws o ddynion nad ydyw'íDrist- 
ionogaeth yn gymmaint a thestyn o ymchwìliad, xmd>fod ysi 
ddigon amlwg weithìan mai ffug ydyw; ac felly, ymddygant 
ati fel'pe byddai hyn yn fater ag y mae pawb o synwyr a bam^ 
^redi cytuui) atno, ac nad oes bellach ddim i'w wnéyd oiid codi 
Cristiónogaeth i fýny fel prif destyn gwawd a dìrmyg, ÿn fatìio 
ad-daHad am iddi am gyhyd o amser sefyll yn ffordd plesetiatf y 
byd." Dywed Warburton hefyd atìi yr un cyfnod:^"ŵ 
ydwyf wedi byw i weled yr argyfwng dinystriol hwnw, pemiy 
mae cíefydd wedi colli ei .gáfàêl ar feddyliau y böbi." ^'Sŵ 
cyímyroh oddi ar ysbryd annuwiaidd yr oes, ac fel cynnörtìh 
wyon i* w gynnyddiant, ytnddängosodd afiaryw weithiau aüffyddol, 
y'riiai ydyiít yn hynod, hyd ŷn oed ynmysg ysgrifehiadau 
gwrthgredẃyr,'am eu beiddgarwch. Ymosodai awdwyr y Hyfirau 
byu Qi Gristioiiogaeth o wihanol safleoedd. Cyfeiriai WoUaston 



Digitized by VjOOQIC 



BTWYD TB AWDWR. XV 

ei wrtliddadlenoii ef yn erbyn gwyrthiau yr Ysgrytliyrau. 
Gwadai Tindal yr angenrheidrwydd am ^adguddiad. Dadl- 
euai Collins yn erbyn ei pbrawf oddi" wrtb Iwropbwydoliaetb. 
Yn ddiattreg, daeth i'r maes lu arddercbog o amddiffynwyr i 
brofion ein crefydd, ac yn eu mysg rai o brif feddyliau yr oes; 
nid amgen, Chandler, Lardner, Sherlock, a Bentley. Cyboedd- 
wyd ugeiniau o gyfrolau ar y dj4adl ; ond rbíiid rboddi y flaçn- 
orìaeth i Gyifatebiaeth Butler: dyma y mwyaf treiddgar, dwfn- 
feddylgar, a Uwyddiannus o honynt oll. Tra y mae yn cadw 
Çwrthddadleuon anffyddwyr yn wastadol o flaen ei feddwl, nid 
ydyw yn ymostwng i ddadleu à bwynt. Yr oedd ei athrylith o 
ftpdwedd rhy uehel i wneuthur byny. " Yn nesí^ o r^n gry^i 
i'r cerydd ymarferol a roddwyd gan adfywiad crefydd i y^l^ryd 
ííisanetaidd yr amseroedd hyn y saif y traethawd ar Gÿfate\iaeth 
Crefyddy Cedym athrylith yr oes hon oe.dd Locke, Newton, a 
Butler. Gwnaeth y ddau gyntaf argraff iachusol ar feddyliau 
dynion: yn annibynol ar y darganfyddiadau a'r gwirioneddau 
yn y byd allanol ac yn myd y meddwl a ddygasant i sylw, yr 
oedd y ffaith eu bod yn feddylwyr mawr a dwfn, ynddi ei hun, 
yn ddaioni dirfawr. Oes arwynebol oedd eu boes ; yr oed.d y 
wlad yn dwyn delw ei phenadur mewn ysgafnder ac anfeddyl- 
drít. Yr oedd dwysder, difrifwch, ac ystyriaeth, wedi çolli ; a 
phawb, yn fbneddig a gwreng, yn treulioeu bamsçr mewn 
oferedd a meddwdod meddwl; ac felly, yr oedd angen çi?» 
ddynion tebyg i Locke a Newton i ymaflyd yn njgwar y genedl- 
f^th bono, i'w dwyn ati ei bun, i'w bysgytio i ystyriaetb, ac i 
feithrin ynddi arferion o féddwl yn ddwys a dwfn. Ond yr oedd 
angen neülduol ami am y fath ddyn a Butler, yr hwn nid oedd 
yji ol mewp athrylith Tr ddau ereill : yr oedd ei eisieu ef i sobri 
meddwl gwagaaw y genedl ; i " ddwyn crefydd o balas tywysog 
gwatwarus o flaen mŵc bam sobr, ac i ddangos nad oedd 
CMstionpgaeth yn anhaeddiannol p ymchwili^d difrifol." 



Digitized by VjOOQIC 



XT1 



^ ^4iMrUf pU^ê^^^ /^ '^ffC^ <ẁ/it^í^-^è-^^ 



Y CYFÀTEBIAETH. 

Addepib yn gyfiredin fod y tiaethawd a gyflwynîr yn bresennol 
i'n cenedl, mewn diwyg Gymreig, wedi gwneuthur mwy i gau 
safnau anfTyddwyr nag un llyfì: a gyhoeddwyd erioed mewn 
amddiffyniad i grefydd naturiol a dadguddiedig. Gellir edrych 
amo fel "tẃr arfau," yr hwn sydd yn gyflawn o bob math o 
arfogaeth i gedym Cristionogaeth. Y mae pob ymddiheurad 
o*i phlaid, a ysgrifenwyd o ddyddiau Butler hyd yr awr hon, 
yn ddyledus iddo am egwygdorion ac awgrymau, a dulliau o 
feddwl ac ymresymu ; a thra yr oedd yn neillduol ò gyfaddas i 
gyfarfod fíurfiau neillduol gwrthgredaeth yn yr oes y cyfansodd- 
wyd ef, y mae, ar gyfrif cyffredinobwydd ac eangder ei olyg- 
iadau, a'i amddifadrwydd o wedd ddadleuol, yr \m mor gyfaddas 
i gyfarfod pa ffurf bynag yr ymrithia ysbryd anffyddiaeth ynddo 
mewn unrhyw oes. Fel nad yw agweddau newyddion annuw- 
iaeth yn ddim ond yr hen wrthddadleuon mewn ffurfîau new- 
yddion; felly hefyd, y mae egwyddorion llydain, cyftedinol, 
a thragwyddol y Cyfatehiaeth yn gymhwysadwy at yr hoU 
agweddau hyny. Dyn o feddwl cyffelyb i Butler, wedi yfed yn 
helaeth o'i ysbryd, ac astudio egwyddorion ei Gÿfatehiaeth yn 
drwyadl, a fyddai yr un mor alluog i ddadymchwel anffyddiaeth 
yr oes hon ag ydoedd Butler ei him i gyfarfod âg anffyddiaeth 
mwy garw, anianol, a chableddus ei ddyddiâu ef . Gellir ohrhain 
prif ddadleuon anffyddwyr pob oes iV rhagdyhiau hwy eu 
himain am natur a gweithredoedd Duw, a'u hanghydweddiad à 
thystiolaeth y dadguddiad dwyfol am danynt. Tybiant liwy fod 
yn rhaid i Dduw feddwl a gweîthredu fel a*r fel: troant i*r 
Beibl — ^y llyfr sydd yn proffesu bod yn ddadguddiad o feddyliau 
a gweithredoedd y Goruchaf — a gwelant maì nid eu meddyliau 
hwy yw ei feddyliau ef, ac nad y w y rhagsyniadau a feddent 
bwy am yr hyn oedd yn rhaid i Dduw ei wneuthur, a pheidio ei 



Digitized by VjOOQIC 



T CTrATBBIAETH. XVU 

wneuthur, yn gysson â'r hyn a íynega ei aîr; ac am hyny, 
g'^hodant y diweddaf.- Yn awr, y mae Butler, trwy ddangos 
anghymhwysder hoUol y meddwl dynol i ffurfio rhagdybiau am 
natur a ffyrdd Duw — fod dyn yp^ greadur o amgyflfrediad a 
gwybodaeth annhraethol rhy fach i eistedd mewn barn uwch ben 
goruchwyliaethau yr Anfeidrol, aC'iddywedyd y dì/lai y peth 
hwn fod fel hyn, ac y rhatd i'r peth acw fod fel arall — ^yn cloddio 
dan seiliau pob ffurf ar anffyddiaeth. Cyfeiria Butler y gwrth- 
ddadleuwr yn erbyn crefydd at gwrs natur, yr hwn y mae efe 
yn addef ddarfod iddo ddyfod oddi wrth Dduw; a dangosir 
iddo yma yr un anhawsderau ag sydd mewn crefydd; dywed 
wrtho fod yr un gwrthddadleuon yr im mor gymhwysadwy at 
natur, yr hon sydd yn ffaith weledig o flaen ei lygaid, a'i gwein- 
yddiadau yn disgyn yn feunyddiol o fewn cylch ei sylwadaeth 
a'i brofiad ; a chan fod natur, er yr holl anhawsderau hyn, yn 
èod, nad yw y rhagdybiau a feddai ef am yr hyn a ddylasai cref- 
ydd yn gyffredinol, a Christionogaeth yn neillduol, fod, yn un 
wrthddadl yn ei herbyn. A chan fod natur yn bod, er yr holl 
anhawsderau a'r anghyssonderau ymddangosiadol a welir yn ei 
chyfansoddiad ; a chan nad ydynt hwy yn ddigonol i siglo ffydd 
y Deist yn nwyfol darddiad y greadigaeth, ni ddylai ei ragsyn- 
iadau o barth crefydd a Christionogaeth effeithio yn y mesur 
Ueiaf amo i beri iddo ei hanghredu. Os ydyw am wrthod y 
dadguddiad dwyfol ar gyfrif ei anhawsderau, i fod yn gysson âg 
ef ei hun, dylai yr anffyddiwr wrthod y dwyfol mewn natur, am 
fod yr un anhawsderau ynddi hithau. Os nad yw yn foddlawn 
i hyn, dylai ddywedyd pa ham a pha fodd y mae yn gallu credu 
y dwyfol mewn natur, er gwaethaf yr holl anhawsderau, tra nas 
gall gydnabod y dwyfol mewn Cristionogaeth, gydag anhaws- 
derau cyffelyb. Felly, i fod yn gysson âg ef ei hun, nid oes gan 
yr anffyddiwr yr ysgrifena Butler yn ei erbyn ond un o ddau 
gwrs i*w gymmeryd — cydnabod Awdwr natur yn Dduw y gras 
ac ja Awdwr Cristionogaeth ; neu, ar ol ei gau allan o deml 
dadguddiad, ei gau allan hefyd o'i fyd ei hun. 

Y mae yn amlwg mai nid amcan Butler oedd ysgrifenu yn 
crbyn Duw-wadwyr ; ond yn erbyn dynion a gydnabyddent j 



Digitized by VjOOQIC 



^ ' XŸm Y CŸFATEBIAETH. 

\ bod o Duẅ, ac a addèfent yr egwyddbribn a gesglii oddi Wrth 

greádîgaetli á rhaglunlaètti. Dërigys fod cyssondeb a cliyd- 
wybod yn galw am i'r rhai a grédant grefydd natür grèdu 
Crîstiònogaeth befyd, ac nad oes yr un tír cänol rliẅng yih- 
wrtliodiad â phob crèfýdd a chyflawtì ddetbyriiád o grefydd 
naturiol a dadguddiedig. lë, y mae Bütler yri myned jn riiheÜ- 
ach na hyri, ac yri dangoâ, pe coleddai dyn ôyniadau y Dìiẅ- 
wadwr, nas gall gyrhaedd sicrwydd felly nad oes byd ar ol hẃn 
ác nad oeâ dedẅyddwch a thrueni yn y byd hwnẅ. O herẅydd, 
gan fod dynibn yn bod imwaith, hyd yn oed àr egŵyddorion 
àtheistiaeth, galìant ddyfod i fbd eilẁaith; ac os ydjmt yn 
druentis yma, gallant fod yn fwy truenus ar ol hyn. líid yw 
parhàd tragwyddbl yri fẃy arighysson â'r dybiaeth athéistaîdd 
nag ydyẅ dechreuad amserol. Felly, nid oes dim yn f wy 
afresymol nag i ddjm goledd syrilàdau y Duw-wadẅr gan dybio 
y gall trwy hyny gyrhaedd sicrwydd nad oes byd ar ol hwri. 

Nid ámcan y Cyfattibiaeth chẅaith ydýẅ gwneyd i ffwrdd 
â'r anhawsdèrau sydd yn perthyn i natur a dadguddiad ; ond 
profi y gallánt fod jm wirionedd, ac yn gynnyrch gallu a doeth- 
ineb dwyfól, er yr anhawsderau hyn ; y mae natur ýri bod, er 
nas gàliwn esbonio pob peth anhawdd a berthyn iddi ; felly, nid 
y w y ffaith fod Cristionogaeth jn gylchjmedig gari anhawsderau 
yû un ddadl ýn erbyn ei gwiriónedd a'i dwyfoldeb. Yn hytrach 
na symmud ymaîth ỳr anhaẅsderau, a'u cyfarfod bob yn un ac 
un, y mae Bütler yn arddangos gostyngeiddrwydd dwfn ei 
galbn, a'r yniwybodobrwydd gẅastadol a gariai gydag ef o 
fychandrá gwybodaeth y meddwl dÿnol, trwy roddi arbenig- 
rŵydd i'r syniad nad ydym ni, creadurîaid mynyd awr, yn 
gyirihwys i eistedd mewn bam ár ffyrdd anolrheinadwy y 
Gbruchaf ; fod dadgan o barth yr hyn a ddylai Duw wneuthur 
yn berffeithrwydd rhyfyg meẅn creadur; y dylai un, cyn y 
bỳddai yn gyfreithlawn iddo feddwl a Uefaru fel hyn, fod wedi 
sylwi ar, ac efrydu i fanylrwydd, holl gynlluniau y llywodraeth 
ddwyfol; y dÿlai holl amgylchiadau y mynedol, y presennol, 
á^r dyfodol, am amser a thragwyddoldeb, ar wahân, ac yn eu 
hbÚ gýssylítiadau à'u gilydd, fod yn berffaith adnabyddus iddo. 



Digitized by VjOOQIC 



T CTFJLT£iBIÀXT«. Z|X 

Tn gyssylltîedîg â hyn, sylwa befyd fod yn debygol y byddai 
gwybodaetb eangaob yn fwy o niwed i ni nag a fyddai o lesà4 ; 
ac y dìcbon fod yr anbawsderau sydd yn ymgymbell i'n sylw 
mewn natur a gras yn rban banfodol o'n prawf, ein baddy^g, 
a'n dysgyblaetb yn ein sefyllfa bresennol. Ond Ueb- I51W 
cyfarfod â'r anbawsderau byn yn y modd ym,a, y mae Bujtlŵr yii 
myned gam yn mbellacb, drwy sylwi, fel y crybwyUwyd o*r 
Uaen, fod yr byn a dd^ f^edir am Dduw yn ei air, yr byn a b^J 
i'r anffyddiwr ymwrtbod âg ef fel ei air, yu cael ei wneutbi^r 
gandCo ef yn ei weitbredoedd, y rbai, er byny» a ^dde&r g^in yir 
anfiyddiwr fel ei weitbredòedd ef. '* Biutsem ni/' 9^e4dAÌ 
Cbahners, ''yn foddlawn i wneyd i ffordd à gwrtbddadl ei 
wrthwynebydd ar sail ei anwybodaetb ; ond y mae BuÜer yn 
myned yn mbellacb, ac yn ei brofi yn euog angbyssondeb." 

Felly, ni a welwn mai prif amcan y CyfateHmth ydyw, 
gwrtbladd gwrtbddadleuon yn erbyn crefydd ddadguddi^di^, 
ae nid sefydlu proüon penderfynol o'i pblaid; daugps m» 
gellir ei pbr(ŵ yn ffug, yn bytracb na dẅyn yn mlaen brawf 
cyflawn o'i gwirionedd; fod Cristionogaetb yn cyfateb i gyf- 
undrefn o betbau sydd yn cael ei cbario yn mlaen yn y 
bydyssawd, a bod ymosodiadau ami bi ar unwaitb yn ymosodiad 
ar naturiaetb ac ar ei Duw. Cyfeiria Butler yr an^redadyn at 
gyAmdrefii eang o betbau, yn bod yn awr, yn yr bon y mae pob 
amrywiaetb o gymmeriadau, ymddygiadau, a cbanlyniad^u-r-r 
cyfnndrefn ag y mae ei dirgeledigaetbau jm aneirif, ac yn 
beiddio pob ymcbwiliad iddynt ; eto, y mae egwyddorion mawr" 
ion yn ganfyddadwy ynddi, a bys Duw yn amlwg yn ei boll 
orucbwyliaetbau. Yn awr, os gellir dangos fod cyfundrefn 
Cristionogaetb yn cynnwys egwyddorion, gweitbredoedd, a 
cbanljmiadau cyffelyb ; nad yw ei dirgeledigaetbau bi yn fwy 
anbawdd eu besbonio nag eiddo natur; ei bod yn gof^m aoi 
ymddygiad cyfatebol oddi ar law dyn-^yna, 7 mae y teby^ol- 
rwydd ucbaf ei- bod wcdi deiUiaw oddi wrtb yr un »wdifr. 
Gan fod y gwrtbddadleuon yn prbyn Cristíonogaetb yr un mor 
gymbwy»adwy at gwrs y byd, sydd yn ffaitb o fewn cyrbaedd 
dn sylẁadaetb a'n profiajd, ac yn dwyn amo brofìon diymwad o 



Digitized by VjOOQIC 



XX t CTPATEBIAETH. 

GreawdwT a Llywydd galluog a doeth — y mae liyn yn brj 
nas gall y gwrthddadleuon hyny feddu unrhyw r^rm. 

Pa beth ydyw gwasanaeth y ddadl oddi wrth gyfatebiael 
Os mai dangos gwendid gwrthddadleuon yn erbyn tinrhyw g 
undrefn, a chlirio y tir oddi wrthjmt, ydyw ei phrtf wasanae 
fel yr addefa pawb, onid oes ynddi hefyd rym fel prawf pendai 
Oni all, ar ol glanhau y tir oddi wrth wrthddadleuon anmherl 
ynasol, adeiladu prawf penderfynol amo ? Ac a ydy w Butl 
yn ymgadw yn hollol, gyda'r ddadl oddi wrth gyfatebiaeth, 
ei gwasanaeth mwyaf cyfyng? Y mae y cwestiynau hyn ; 
rhai tra chyffredin mewn cyssylltiad à'r egwyddor o gyfate 
iaeth, a dull Butler o'i thrin. Cyn myned rhagom, iòdd byna 
i wneuthur sylwadau amynt, y mae yn angenrheidiol cjrmmer] 
golwg ar gwestiwn arall ; sef, pa beth yw cyfatebiaeth ? N 
yw pob math o gyffelybrwydd {resemblance) yn gyfatebrwyc 
{analogy), Dichon y naill fod heb y Uall ; hyny yw, gall rhy 
ddau wrthddrych penodol fod mewn lluaws o ansoddau yn deby 
i*w gilydd, ac eto heb fod yn y tebygrwydd hwnw un sail deg 
adeiladu ymresymiad amo : ac ar y llaw arall, gall rhyw dda 
wrthddrych penodol fod heb ddim cyffelybrwydd ynddynt i^ 
gilydd, o ran ymddangosiad, ansoddau, ac amgylchiadau ereil 
tra y mae gwir gyfatebolrwydd rhyngddynt, oddi wrth yr hw 
y gellir ymresymu yn eithaf teg. Cyfatebrwydd ydyw cyffelyb 
rwydd gwirioneddol, Tebygrwydd rhwng gwrthddrychau â'i 
gilydd oddi ar ymddangosiad, ffurf, a nodweddau ereiU, ydy^ 
sail cymhariaethau a ffugrau ymadrodd mewn areithyddiaeth 
ond nid y w y math hwn o debygrwydd yn profi dim ; ei uni^ 
wasanaeth ydyw, addumo y mater dan ymdriniaeth-— ei wneyd 
yn fwy tarawgar ac effeithiol : boddhâ y dychymyg, yn hytrach 
nag yr argyhoedda y deall ac yr anercha y rheswm. Ond pan yr 
ydym yn dysgwyl gweled effeithiau neillduol yn cymmeryd Ue, 
ar sail y ffaith fod rhyw achosion neiUduol a barasant y cyffelyb 
effeithiau mewn amgylchiadau ereiU o fewn cylch ein sylwad- 
aeth yn gweithredu, yr ydym yn ymresymu oddi wrth gyfateb- 
iaeth. " Yr ydym yn ymresymu oddi wrth gyfatebiaeth," medd 
Isaac Taylor, " pan yr ydym yn tybied fod y ser sefydlog, yr un 



Digitized by VjOOQIC 



r CTFATBBIABTH. XX\ 

modd a'r hatd, yn cael eu hamgylcliynu gan blanedau, y rhai a 
oleuÌT ac a wresogir ganddynt. Tybir fod yr un doethineb 
dwyfol ag a wnaeth y trefniant hwn, mewn un anghraiflft, wedi 
gwneuthur yr un peth mewn cyfundrefnau ereill. Pan welwn 
îoá pob rhan o arwyneb y ddaiar, a phob dafh o ddwfr, yn 
llawn o fodau byw, yr ydym yn ymresymu oddi wrth gjrfateb- 
iaeth wrth dybied fod yr haelfrydedd dwyfol a gyflenwodd y 
bydyssawd â bywyd wedi gwneuthur yr un peth mewn parthau 
ereill o'i lywodraeth. Y mae grjrm y cyfryw ymresymiad odd' 
wrth gyfatebîaeth yn gynnwysedig mewn cyfres o osodiadau fel 
hyn : — Bod doethineb a daioni dwyfol yn arddangos eu hunain 
o'n hamgylch yn nghread graddau afrifed ö fodau teimladol. 
Y mae y perffeithiau hyn yn y natur ddwyfol yn ddigyfuewid a 
chyffiredinol. Y maent yn bresennol yn y naiU gyfundrefri yn 
gystal ag yn y llall. Y mae, gan hyny, yn sicr eu bod jn cyn* 
nyrchu eu heffeithiau priodol yn mhob cyfundrefn yn gyffelyb, 
oddi eithr fod rhyw reswm neillduol i gyfyngu eu gweithred- 
iadau." Cyfatebiaeth,felly, ydyw cyffelybrwydd achosion; nid 
cyffelybrwydd rhwng dau torthddrych, ond cyffelybrwydd perth- 
ynasau. Dichon cyffelybrwydd cyffredin fod rhwng dau wrth- 
ddrych: y mae A yn gyffelyb i B mewn ymddangosiad neu 
ryw ansoddau neillduol ; ond i roddi bod i ddwy berthynas, y 
mae yn rhaid, o leiaf, fod tri o wrthddrychau, ac, yn y nifer 
mwyaf o anghreifftiau, pedwar: — fel hyn, dichon A fod yn debyg 
i B, ond nid oes cy/atehiaeth rhwng A a B ; eithr os oes yr un 
berthynas rhwng A a B ag sydd rhwng C a D, yna, y mae 
rhwng y ddwy berthynas wir gyfatebiaeth. Os ydyw y berth- 
ynas sydd rhwng A a B yn adnabyddus, a'r berthynas rhwng C 
a D yn Uai adnabyddus, y mae y gyntaf yn fuddiol i esbonio 
yr olaf ; a gellir ymresymu oddi wrth y naill at y llall. 

Dylid cadw yn barhaus mewn cof, wrth drin y math hwn o 
ymresymiad, y gwahaniaethiad uchod, mai cyffelybrwydd perth- 
ynasau — nid pethau — ydyw cyfatebiaeth. Gall dau beth fod o 
ran eu natur a'u hansoddau yn hollol annhebyg, tra y maent yn 
berffaith gyfatebol y naill i'r llall. Nid oes dim tebygrwydd 
nwüg ŵy a hedyn ynddynt eu hunain ; ond y mae y naill yn 



Digitized by VjOOQIC 



XXU Y OYFATBBIAStH. 

dal perthynas gyffelyb à'r fam aderyn a'i clifwìoA dyfodol 
Bjdd rhwng y Uall á'r hen bren a'r planîgyn ieuanc. Er b 
oes yma gyffelybrwydd pethau, y mae yma gyfatebrwydd pen 
ynasau.* Y mae yn gymhariaeth gyffredin cyffelybu rh; 
wirionedd pwysig i sylfaen adeilad. Soniwn yn fynyoh i 
athrawiaethau sylfaenol yr efengyl ; ac y mae yn yr ymadro 
hwn wir gyfatebiaeth, heb law cymhariaeth, am fod yma b^ri 
ynas yn cael ei mynegu :— Y mae yr athrawiaethau n elwir 
sylfaenol yn sefyll yn yr un berthynas â chyfundreíh Cn^tici 
ogaeth ag y mae y sylfaen à'r adeilad; y mae y naíll a'r llj 
o'r un gwasanaeth; a chan fod yr olaf yn eithaf adnabyddus 
yn berth^mas rhwng gwrthddrychau gweledjg^y mae yn f uddi 
i arddangos y berthynas arall sydd yn fwy aneglur i ni, am fc 
y gwrthddrychau yn perthyn i fyd egwyddorion anweledig. F 
y mae yr adeilad yn gorphwys ar y sylfaen, felly y mae y gy 
undrefn Gristionogol ar y gwirioneddau hyn ;*-od nad ydyw 
sylfaen yn gadam, y mae yn ofer gweithio yr adeilad ami ; i 
os nad yw egwyddorion sylfaenol Cristionogaeth yn osodiada 
diammheuol, y mae yn beth cwbl difudd myned rhagòm gyda 
pynciau sydd yn dibynu arnynt: os ysgoga y sylfaen, dyn 
chwelir ^rr adeilad ; ac felly, os profìr geudeb gosodiadau cyûts 
y gyfundrefn, fe syrth y gyfundrefn ei him. 

Y mae dau amr^rfusedd yn nglŷn âg ymresymu oddi wrth ] 
egwyddor o gyfatebiaeth, ag y mae yn anhawdd bod yn úi 
wyliadwrus rhag syrthio iddynt; ac er fod yn anhawdd efelych 
Butler yn ei nerth a'i fedrusrwydd digymhar yn trin j 
egwyddor, eto, y mae ei oíal gwastadol rhag llunio cyfatet 
iaethau disail — rhag gadael iV ddychymyg gael yr oruchafiaet^ 
ar ei fam a*i reswm — yn gyfryw ag y dylai pob meddyli\^ 
amcanu ei efelychu. Y ddau amryfusedd y cyfeiriwn atynl 
ydynt, yn gyntaf, seilio cyfatebiaethau ar bethau, nid ar berth 
ynasau ; yn ail, eangu y gyfatebiaeth at fwy o bethau nag sydí 
yn briodol.* Y mae yn fwy tueddol syrthio Tr amryfusedç 
cyntaf pan y mae cyffelybrwydd yn y gwrthddrychau heb la^ 

1 WhaUUýt Bhetoric lEncydopaaia Metropoẅina, «L 26]. 
*Copletíom on NMeMtẅÿt ML 12& 



Digitized by VjOOQIC 



T OTTATEBIAETH. XX1U 

cyfetebrwydd yn y bêrtìiynas. Y mae y dyfyniad canlynol o 
an o areitbìau Burke yn dangos ei fod ef, er nas gaUasai siarad 
yn mron ond mewn fiUgrau, eto yn cadw o flaen ei fedd^ y 
gwabaniaetb rbwng cySelybiaetbau addumiadol a barddonol a 
gwir gyfatebiaetbau :• — "Nid wyf o*r un farn a'r ymcbwilwyí 
hyny sydd yn sicrbau fod gan deymasoedd yr un cyûiodau o 
faboed, cyflawn oed, a nycbdod, ag sydd gan bersonau. Y mae 
cyflelybiaetbau fél byn yn wasanaetbgar yn bytracb fel ffugrau 
ì egluro neu i addumo, nag i fod yn gyfatebiaetíiau i resymu 
oddi wrtbynt» Nid yw y gwrtbddrycbau y ceisir ffarfío cyf*- 
atebiaetb ẁyngddynt yn pertbyn i'r un dosbartb. Bodaa 
anianol ydyw personau; nid banfodau (êuences) anianol, ond 
moesol, ydyw teymasoedd." Crybwylla Coi^eatone un angbraifít 
o'r amryfusedd hwn, t go^demnia Burke, wedi ei gymmeryd o 
ysgrifeniadau Toplady. Y mae y diweddaf, wrtb lefaru yn 
erbyn ewyllys rydd, yn crybwyll yr adnod, " A cbwitbau megys 
meini bywiol ydycb wedi eicb adeiladu yn dỳ ysbrydol," ac ar 
bwys y gyfíelybiaetb o /eìm yn ymorfoleddu ar ei wrtbwyneb- 
wyr, gan ddyweyd, " Y mae byn yn gwanu ewyllys rydd dan y 
bummed aîs : o blegîd, a ddicbon meini naddu eu bunain, ac 
adeiladu eu bunain yn dŷ trefnus." Fe wnaed y cyfíelyb gam- 
gymmeriadau luaws o weitbiau wrtb esbonio cyfíelybiaetbau, 
cysgodau, a dammegion y Beibl. Y mae cymbwyso y cyfateb- 
iaetb befyd at betbau «reill, a gwneyd y bertbynas yn fwy eang 
nag y mae mewn gwirionedd, yn acbosi Uuaws o gamsyniadau. 
Pan nad yw y cyfatebiaetb ond dibwys ac arwynebol, ac yn 
enwedig pan nad oes un sail iddi y tu allan i ddycbymyg y 
meddwl a'i fíurfiodd, m ddylid ar un cyfrif ymresymu oddi 
wrtbi ; ond yr ydym yn agored i gyfeiliomi byd yn oed gyda 
cbyfatebiaetbau gwirioneddol, trwy amlhau eu pCTtb^masau, a 
rhoddi cymbwysiad riiy eang iddynt Y mae cyfatebiaeŵ, er 
esampl, rbwng prif ddinas teymas à cbalon anifail ; ac am fod 
gwir gyfatebiaetb rbyngddynt mewn un neu ddau betb, neu yn 
bytracb, fod y brif ddìnas i'r deymas yn debyg fel y mae y 
galon i'r corfí^, ymresymwyd fod maintioli cymiyddol y naill 
mor niweidiol i'r deyrnas ag ydyw y clefyd bwnw yn y llall i'r 



Digitized by VjOOQIC 



XXIV T CYFATEBIAETH« 

coriF anifeîlaidd. Gall y darUenydd, wrtli efrydu y traethi 
canlynol» fod yn sicr na chyferfydd à'r cyfryw ddefiiyd( 
dychymygol o gyfatebiaeth. Cymmerer yr anghraifft ganlj 
o'r dull y mae Butler yn bwrw ymaîth gyfatebiaethau disail 
" Y mae y sylwadau hyn, wrth eu cymmeryd gyda'u gfilydd, 
ddigon i ddangos pa mor lleìed sydd o sail i dybied fod anj 
yn ddmystr ar bersonau. Y mae, fodd bynag, un gyfatebia 
^onddangosiadol a allai em harwain i dybied ei fod felly, se 
tebygrwydd a dybir sydd rhwng darfyddiad Uysiau ag ei< 
creaduriaid byw. Ac y mae y tebygrwydd hwn yn ddigon nu 
i gynnysgaethu beirdd â chyfeiriadau at âodau y maes, pan 
arddangos eiddilwch ein bywyd presennol. Ond mewn rl 
ymiaeth (os ydyw yn ganiataol mewn barddoniaeth), y mai 
gyfatebiaeth mor bell oddi wrth fod yn bwrpasol, fel nad oes 
sail dros gymharu y naill à'r Uall, o barth i'r cwestiwn presenn 
o blegid y mae un o'r gwrthddrychau a gyferbynir yn hol 
amddifad o'r peth sydd yn benaf ac uchaf yn y Uall — sef y ga 
i feddwl a gweithredu ; a*r hyn ydy w yr unig beth ag yr yd; 
yn ymholi jn nghylch ei barhâd. Felly, nid yw darfyddi 
Uysieuyn yn dwyn un cyfatebrwydd i ddinystr bod byw."* 

Y mae athronwyr ac ysgrifenwyr ar resjnneg, yn ddieithri; 
ni a dybiwn, yn bamu mai prif wasanaeth y ddadl oddi wi 
gyfatebiaeth ydjrw, gwrthladd gwrthddadleuon yn erbyn Cri 
ionogaeth, ac nid adeiladu profion penderf^mol o^I phla 
Dadl nacaòl — nid cadamhaol— ydyw. Y mae yn arbrofa 
(demonstratẁe) yn unig yn y dadleuon a ddyry o blaid tebyg 
rwydd unrhyw beth. Nacaol yn fwyaf cyflfredin ydyw ffurf 
chasgliadau ; dengys ncui jrw y peth hwn yn anghysson â phe 
aiall, nad ydyw y dybiaeth dan jrmdriniaeth yn anghredadw 
a phan lefara yn gadarnhaol, nid yw yn deâiyddio iaith prav 
iadau mesuronol, y rhaid i'r peth hwn heu y peth acw fod fel í 
fel, ond y gaUant fod, neu fod yn dehygol; ac os ydyw y c} 
atebiaeth yn im eang, a'i gangenau yn lluosog, ei fod yn d. 
thebygol — fod tebygolrwydd ag y gellid ei ystyried yn bra^ 
moesol mai felly y mae. Er mai fel symmudydd gwrthddac 
iaweltd.24. 



Digitized by VjOOQIC 



T CTFATEBIAETH. XXV 

euon y mae Butler yn trîn yr egwyddor o gyfatebîaeth, i'r 
dyben o ddangos nad yw crefydd yn anhaeddiannol o ymchwil- 
iad mwyaf difrifol a diragfam dynîon ; eto, y mae rhanau yn ei 
draethawd lle y mae yn priodoli iddi y gallu uwch o chwanegu 
at brofion penderfynol dadguddiad. Ac nis gallwn ammheu 
hyn. Y mae rhai cyfatebion, mae yn wîr, nas gaUant weinyddu 
dim uwch na'r dybiaeth wanaf ; ond y mae cyfatebion ereill yn 
gweinyddu y math uchaf o sicrwydd, oddi eithr sîcrwydd 
arbrofiad. Er anghraifft; y mae Butler yn y bennod gyntaf yn 
dwyn yn mlaen y fiíaith fod rhai pryfed yn myned trwy gjrfnew- 
idiadau mawrion, o un sefyUfa i sefyÜfa arall ; yn awr, y mae yr 
un fiaith hon yn profi fod yn bosiòly ac nad yw yn gwbl annheb- 
ygol i ddjrn fyned o un sefyUfa i sefyllfa arall, heb goUi ei hunan- 
iaeth ; ond y mae yn amlwg nas gellir adeiladu prawf pendant 
o hanfodiad dyn mewn byd arall ar y fíaith grybwylledig. Nid 
yw hyn ond un amgylchiad ; ac y mae y ddau fath o fodau mor 
annhebyg i'w gilydd, fel nas gellir rhesymu dim hyd sicrwydd 
oddi wrth yrfaoedd hanfodiad y naiU at eiddo y Uall. Ond pe 
yr ymresymid oddi wrth fíaith arall, yr hon sydd yn ddeddf 
unfíurf a ehyffredinol, hyny yw, nad oes dim me wn natur yn cael 
ei ddifodi, y mae cyfatebiaeth yn ein gwarantu i gasglu, nid yn 
nnig fod yn bosibl, ond fod, a dyweyd y lleiaf, yn dra thebygol, 
y goroesa yr enaid bob cyfnewidiad yr ä y corff' drwyddo. 

Ni chynnysgaethir dynion â sicrwydd uwch na*r math hwn 
yn eu trafodaeth fydol. Ac yn y nifer mwyaf o'r amgylchiadau 
sydd yn eu cyfarfod, nid yw eu seiliau dros weithredu fel ar 
fel ond y graddau isaf o hono. Y mae y dyn yn cymmeryd y 
naill gwrs o flaen un arall sydd yn ymgynnyg iddo, nid am ei 
fod yn sicr mai y cyntaf ydyw y goreu a*r mwjraf manteisiol : 
pe dysgwyliai am brawf sicr o hyny cyn dechreu gweithredu, 
byddai heb weithredu o gwbl ; ond y mae yn ei ddewis am fod 
yn òostbl iddo Iwyddo ; y mae hyd yn oed yn ei ddewis pan y 
mae cynniler o debygoliaethau yn ei erbyn ag sydd o'i blaid. 
Y mae sìcrwydd mesuroniaeth, a sicrwydd rhesymeg yn ar- 
brofawl ; hjny yw, y mae y casgliadau oddi wrth y gosodiadau 
yn ddiamheuol sicr. Ar ol i'r ysgolhaig fyned trwy yr ymres- 



Digitized by VjOOQIC 



XXVI T CTFATBBIiJETa. 

ymiad, 7 mae gwirionedd y casgliadau yn presemioli ei hun i'w 
feddwl mor amlwg a diammheuol a gwirebau hunan-brofedi^. 
y rheswm am hyn ydyw,,nad oes dim yn y casgliadau nad 
yw yn y gosodiadau ; y mae y cyntaf yn gynnwysedig yn rhin- 
weddol {virtuaUy) yn yr olaf. Ond y mae yn ofer dysgwyl 
y math hwn o sicrwydd mewn materion cyflfredin. Ni chyd- 
weddai â phrawf, a dysgyblaeth naturiol a moesol dyn. Bod 
UwyddÌMit dyn fel aelod o gymdeithas yn y byd hwn yn am- 
mheus ac anhayrdd, sydd yn gwneyd moddion Uwyddiant yn 
ddysgyblaeth iachusol iddo. Pe buasai dwyfoldeb Cristionog- 
aeth mor amlwg i bob meddwl a'r haul ganol dydd— pe buasai 
ei thystiolaethau mor gryfìon, a'i hanhawsderau mor ddibwys, 
yr hoU wrthddadleuon jn ei herbyn yn ymddaagos i bawb ar yr 
olwg gyntaf yn berffaith wrthun, fel tì^a gi^asai rh9,gfan3L 
sefyU o'i blaen, y buasai an^^ediniaeth yn eywilyddio, a phob 
meddwl megys yn cael ei orfodi i gydsynio à'i gwìrionedd — ^yna 
ni buasai dim ihinwedd mewn ffydd, os haeddasai gael ei galw 
yn ffydd o gwbl — ni welsid neh yn mysg cofleidwyr Cristionog- 
aeth a ryglyddasai ganmdiaeih yr lesu wrth Thomas, "Ben- 
digedig yw y rhai ni welsant, ac a gredasant." Ni buasai 
tystiolaeth arbrofawl yn cydweddu â rhyddid creadur rbea^nnol; 
ni buasai mewn crefydd y fath faes i ymchwiUad y meddwl, ^ 
manteision cystal i feithrin rhinweddau uchaf y cymmeriad. 
Ni buasai yma le i ostyngeiddrwydd mor ddwfn, i wylder mor 
ddwys , ni chawsai amynedd a gpbaith eu perlOBáth waith ; ni 
chawsai y Cristion y Ues a'r ddysgyblaeth angenrheidiol hcaio a 
we^nyddb: iddo gan ofhau ac ammheuon, ac yn enwedig gan 
oruchafìaeth ffydd amynt. Pe buasai prçfion Cristìonogaeth y 
profion uchaf, a'i chyfundraeth yn rhydd oddi wrth anhawfldeî»n 
a dirgeledigaethau, buaa^ y sicrwydd uchel hwn, yr hwn a 
ddymunir gan lawer, ac y gwrthd^adleuir yn erbyn dadguddiad 
am ei fod yn amddifad o hono, yn peri pryder mewn meddyUau 
ystyriol; o blegid, pe feUy,ni buasai y cyfatebrwydd ardderchcig 
sydd yn awr rhwng gwaith Uaw a geîriau genau Duw yn 
hanfodi, a thra yn meddu ar y math uchaf sicrwÿddi buasai 
yn amddifad o'r profion hyny (proûon yn cyfódi oddi Mfrtìi 



Digitized by VjOOQIC 



T CTFATEBJABTH. XXm 

dèbygobwydjdyag y mae dynioiì ya gyffredia yn y oyd hwn yn 
arfer gweüliredu jn. ddarostyngedig ìddynt. A phe buasai 
profion ein crefydd mor oleuedig, a chiefydd ei hun mor rydd 
odcM Tinrth anhawsderau, fél y buasai ei chredu yn beth mor 
httẁiâd a' cfaredu tmrhyw wirionedd hunan-brofedig, ac y buasai 
eí hanghrédu yn mron yn anmhosibl, nid yn unig ni buasai 
ffyáá o ràii >ei nator yn rhinwedd mor ardderchog, ond buasai 
yn ddirym mewn cymhariaeth fel egwyddor a chymhellydd 
gweithredoedd, a moddion. adnewyddiad y galon. 

Y mae Dr. Ghaltíaers ^ yn tueddu i féddwl, nid yn unig mai 
prtf'wscsBn&eÚí y ddadl oddi wrth gyíatebiaeth i achos Crist^on- 
ogaeth ydyw dadymohwel gwrthddadleuon, ond mai hyn ydyw 
&.kunig wasanaeth. Ymddengys i ni, modd bynag, fod.hyn yn 
oi^g rhy isel ar gyflatcbiaeth. Y mae y cyfatebion cyfyngaf — 
eyíàtebion wedi eu cymaaetyd oddi wrth nifer bychan o ffeithiau — 
yn ddìgo&ol i*r gwasanaeth hwn ; ond y mae cyfatebion wedi 
esi.sylfaonu ar ffeithiau lluosog, ac ar ddeddfau cyfiredinol, yn 
íeddiainnol ar rym proâon pendant ; ac y mae Dr. Hampden yn 
ystyried ymresymiad oddi wrth gyfatebion o*r natur yma yr un 
peth ag mduction; äc y mae yn amlwg mai hyn yw barn Butler 
ei hun. Ond, ni a adawn i Dr. Chalmers fynegu ei olygiad ar 
y cwestiwn mor agos ag y gallwn yn ei eiriau ei hun : — "Ateb 
gwrthddadleuon ydyw y gwasanaeth mawr ag y mae cyfateb- 
iifêth wedi ei wneuthur i achojs dadguddiad, a hyn ydyw yr 
vnig wasanaethyr ydym yn ei geisio ganddo^..Y mae yn ym- 
iidangos i ni fod y rhai sydd yn dysgwyl oddi wrtho chwaneg- 
•ìi^' pendant at y ddadl Gristionogol yn rhoddi gormod o bwys ar 
jierth cyfatebiaeth...#Yn ein dadleuon âg anffyddwyr, dylem yn 
/eẁyllysgar beidio ceisio chwanejgu profion pendant o blaid cref- 
ydd o'r parth' hwn. Pan yn dwyn ynr mlaen ein rhesymau dros 
wirionedd a dwyfoldeb y Beibl, dylem lefaru am y dystiolaeth 
oddi wrth ^jrrthiau, oddi wrth brophwydoliaeth, oddi wrth foes- 
oldeb yr Ysgrythyrau, a*r prawf oddi wrth y nodau hyny o ddi- 
^ffbantrwydd a chyfisegredigaeth ydynt yn lluosog ynddynt, a'r 
- cyfaddafiiwydd sydd yn eu cynnwysiadat ai^eniona,gwendìdau 



Digitized by VjOOQIC 



XXVm T CTFATEBL&JBTH. 

dynolîaeth syTtihüedig ; ond prîn y dylem, mewn ffordd o ad- 
chwanegiad, ddwyn yn mlaen y prawf oddi wrth gyfatebiaeth/' 
Er yr addefwn ^m rhwydd gyda Dr. Chalmers mai prif wasan- 
aeth cjrfatebiaeth ydyw amddiffyn rhag y gelyn— nid ymosod 
amo; profî geudeb ei wrthddadleuon— nid profiyr hyn y gwrth- 
ddadleua ^m ei erbyn ; eto, y mae yn rhaid addef, dybygem, fod 
Butler, mewn rhai manau o'r traethawd, yn llwyddîannus i 
sefydlu proôon cadamhaol oddi wrth gyfatebiaeth. Cyfeiriwn 
y darllenydd at y drydedd bennod, líhan i., Ue y mae moesol- 
deb llywodraeth Duw ar y byd yn cael ei brofi yn eglur oddi 
wrth gyfatebiaeth. Y mae Isaac Taylor yn dyweyd fel y canlyn 
am hyn : — " Y mae y ddadl oddi wrth gyfatebiaeth yn gref, ond 
nid yn gwbl benderfynol, neu arhrofawl; o blegid, gan ein bod 
yn cario ein hymresymiad allan o gylch sydd yn adnabyddus i ni» 
i gylch sydd yn anadnabyddus, nis gallwn fod yn sicr nas dichon 
i ryw achos gwrthwynebus fod yn gweithredu yn y cylch anad- 
nabyddus hwnw, o*r hwn ni chawn ddim arwyddion yn y cylch 
yr ydym ynddo. Eto, nid yw y ddadl óddi wrth gyfatebiaeth 
ond ychydig islaw prawf cadamhaol, pan yr ydym yn ymresymu 
i fyny oddi wrth effeithiau at achosion ; neu yn casglu fod yn 
rhaid i'r achosion fod yn gyffelyb pan y mae yr effeithiau felly. 
Pe y gwelem fod rice jm ffirwytho yn dda, pa le bynag y mae yr 
hinsawdd yn gynhes a'r tir yn llaith, gallem yn hyderus gasglu 
mai gwres a Ueithder ydyw achosion cynnyrchiant y grawn 
h wnw. Ymddengys i mi f od Dugald Ste wart yn cymmeryd golwg 
gjrwir a chymmedrol ar y cwestiwn hwn. Ar ol dadgan ei fam 
fod y Drd. Reid a Campbell wedi edrych yn rhy isel ar gyfateb- 
iaeth fel cyfrwng prawf, chwanega, " Yr ydwyf yr un pryd yn 
addef fod gwahaniaeth hanfodol rhwng cymhwysiad nacaol a 
chymhwysiad cadamhaol y math hwn o brawf. Pan ddeftiyddir 
ef i ddadymchwel gwrthddadl, dichon yn fynych ddwyn yn 
mlaen ddadl anatebadwy. Pan ddelhyddir ef fel cyfrwng prawf, 
nis gall awdurdodi mwy na thybiaeth debygol. Mewn rhai 
anghreifftiau, fodd bynag, dichon y tebygolrwydd a gynnyrchir 
gan gytuniad Uuaws o gyfatebîon godi mor uchel ag i ddylan- 
wadu ar grediniaeth dyn, yn debyg fel y gwna sicrwydd moesoL" 



Digitized by VjOOQIC 



RHAGARWEINIAD. 



Yb hyn eydd yn gwneyd gwahanîaetìi hanfodol rliwng y dyst- 
iolaeüi sydd yn cjrfodi oddi wrth dehygolrwydd a'r dystíolaeth 
oddi wrth hrawf ydyw, fod y gyntaf yn cynnwys amrywiol radd- 
an, o'r sicrwydd moesol uchaf hyd at y dyhîaeth isaf. Nís 
gaílwn yn wir ddywedyd fod nnrhyw heth yn dehygol i fod yn 
wirionedd am fod genym un dyhiaeth wan o*i hlaid ; o blegîd gan 
y gall fod tehygoliaethau ar y naill ochr a'r llaU i gwestiwn, 
gídl rhai fod yn ei erhyn; a phe na hyddai un yn ei erhyu, 
eto, nid yw tybiaeth wan yn cynnyrchu y radd hono o argyhoedd- 
iad ag sydd genym wrth ddyweyd fod peth yn debygol i fod yn 
wirionedd. Ond ymddengys, ar yr un pryd, fod y dybiáeth 
wanaf y mae yn hosibl meddwl am dani yn cyfranogi o natur 
tebygolrwydd, wrth ystyried fod y fath dybiaeth wan, wrth gael 
ei mynychu, jn dyfod hyd yn oed yn sicrwydd moesoi. Fel hyn, 
y mae gweled trai a llanw y mAr heddyw yn sail i fath o dyb- 
iaeth — ^y wanaf sydd yn bosibl fod, mae yn wîr — ^y bydd i*r un 
peth ddygwydd eto yfory : ond y mae sylwi ar y dygwyddiad hwn 
am gynnifer o ddyddiau a misoedd ac oesoedd yn nghyd, ag y 
sylwyd amo gan ddynolryw, yn gweînyddu sicrwydd cyflawn î 
iii mai felly mewn gwirionedd y bydd. 

Mae yr hyn sydd yn benaf yn cyfansoddi tehygoliaeth yn cael 
ei ddynodi yn y gair tehyg; h, y., tebyg ì ryw wirioneddi neu 
ddygwyddiad a gymmerodd le mewn gwirionedd ; tebyg iddo 
ynddo ei him, yn ei brawf , mewn nifer mwy neu lai o'i amgylch- 
iadau. O hlegîd pan benderfynom fod peth yn debygol i fod 
yn wirionedd — pan dybiom fod rhyW ddygwyddiad wedi neu î 
gymmeryd lle-^achosir hyh,trwy fodymeddwlyngweledynddo 
debygrwydd i rywddygwyddiad arallawelsomyncymmeryd Ue. 
Ac y mae y syiwadaeth yma, mewn Uuaws mawr o anghreiffliau 
betmyddiol, yn ffurfio tybiaeth wan, neu dybiaeth gryfach, neu 
axgyhoeddiadcyflawn,fod y cyfryw ddygwyddiad wedi neu i ddy- 
fod oddi amgylch ; ac y mae yn dybiaeth wan, neu yn dybiaeth 
gryûu^h, neu yn argyhoeddiad cyflawn, yn ol fel y gwelir pa un 
ai weithiau, neu yn gy&edin, ynte bob amser — mor beU ag y 
mae ein sylwadaeth ni yn cyrhaedd — ^y mae y dygwyddîad 
^ Yn Lladinÿ verÌ8ÌtUle ; o «éru«=gwir, a «ẁ»tfe=tebyg. 



V* 



Digitized by VjOOQIC 



:; BHJLOABWIIirrAD. 

cyffelyFBwnw wedi cymmeiyd lle, mewn amserau, lleoedd, nen 
ar achlysuron cyffelyb. Oddi yma y cyfyd y grediniaeth y bydd 
i'r plentyn, os caiff fyw am ngain mlynedd, gynnyddu i faintioli 
a grymusder gẃr ; y gwasanaetha ymborth i gynnal ei fywyd, ac 
y byddai i eisieu ymborth am gynnifer o ddyddiau fod yn sicr o 
ddinystrio y bywyd hwnw. Yr un modd, y mae graddau ern 
gobeithion a'n hofnau o barth i Iwyddiant ein hymgeisiau ; ein 
dysgwyliad y gweithreda ereill fel a*r fel yn y cyfryw amgylch- 
iadau ; a'n bam fod y cyfryw ymddygiadau yn cjrfodi oddi ar y 
cyfryw egwyddorion ;■?— y mae yr boU dybiaethau hyn yn cyfocÈ 
o'r ffaith ein bod wedi sylwi ar bethau cyffelyb i*r hyn yr ydym 
yn ei obeithip, ei ofni, ei ddysgwyl, neu ei famu — wedi sylwi, 
^meddaf, ar y cyffelyb, naill ai gyda golwg ar ereiU, neu amom 
ein hunain, Âc, yn ol hyn, fel yr oedd y tywysog hwnw a 
dreuliodd ei oes mewn hinsawdd gynhes yn casglu yn naturiol, 
oddi ar gyfatebiaeth, nad oedd y fath beth yn bod ag i ddwfr 
fyned yn galed, ojfi na welodd ef ddwfr erioed ond yn hylifaidd: 
yr ydym ni, yn y gwrthwynçb, trwy gyfatebiaeth, yn casglu nad 
oes dim yn erbyn hyny, ond yn hytrach ei fod yn beth i*w dyb- 
ied y gall y bydd rhew yn Mhryd^in ar ryw ddiwmod penodol 
yn lonawr nesaf ; a4 fod yn beth tebygol y bydd hyny ar ryw 
un o ddyddiau y mis, a bod math o sicrwydd^— y cyfrjrw sicr- 
wydd ag i adeiladu dysgwyliad amo— y gwelir rhew ryw adeg 
o'r gauaf. 

Nid yw prawf oddi ar debygolrwydd, yn ei natur, yn rhoddi 
ond math ançiherffaith o wybodaeth, ac y mae i'w ystyried yn 
perthyn yn unig i fodau o alluoedd terfynol. O blegid nis gall 
dim ag a ddichon fod yn wrthddrych gwybodaeth, pa un bynag 
ai mynedol, presennol, neu ddyfodol, gael edrych amo yn debt/gol 
gan yr Hwn sydd â*i ddeaU yn anfeidrol ; o blegid edrycha Ef 
amo, o angenrheidrwydd, fel y mae ynddo ei hun, naiU ai fel yn 
gwbl sicr, neu yn gwbl ansicr. Ond i ni, sydd à'n gwybodaeth 
yn anmherffaith a therfynol, tebygoUaeth ydyw gwir arweinydd 
bywyd. 

Oddi wrth ypethau hyn, y mae yn canlyn, pan y mae dyn yn 
ystyried materion anhawdd a dyms — 'gwirioneddol neu ym- 
ddangosiadol feUy — pai^ nas geUir cael prawf mwy boddhaol, os 
canlyniad ei ym.chwiliad iddjmt a fydd fod y dybiaeth wanaf yn 
ymddangos iddo o blaid un ochr, a dim o blaid yr ochr andl, 
neu fod tybiaeth gryfach — caniataer nad yw ond y radd leiaf yn 
gryfach— o*r naiU ochr na'r UaU, y mae hyn yn ei gynnorthwyo 
1 benderfynu y cwestiwn, hyd yn oed mewn pynciau o efrydiaetìi, 
^ Siorwydd moefiol (mcral certaintp). 



Digitized by VjOOQIC 



BHAOABWSINIAB. 9 

ac yn ei ddwyn, mewn materion ymarferol, dan rwymedigaeth 
mor bell ag y mae/callineb a Ues personol yn myned, i weith- 
redu ar y dybiaeth neu y tebygofrwydd gwan; er, ar yr un 
pryd, fod y tebygobwydd mor wan fel ag i adael ei feddwl mewn 
ammbeuaeth mawr pa ochr i'r cwestîwn ydyw y gwirionedd. O 
blegid y mae yn ddiammheu fod callineb dyn yn ei wneyd mor 
rwymedig i wneuthur yr hyn a ymddengys iddo ar y cyfan, mor 
beU ag y gall fi^u, yn oreu ar ei les, ag i wneuthur yr hyn y 
gẁyr )m sicr ei fod feUy. le, n^ewn achosion o bwys a chan- 
lyniad mawr, y mae dynion doeth a chaU yn bamu y dylent 
sylwi ar debygoHaethau a thybiaethau gwanach na'r rhai hyn, a 
rhai mor weiniaid na wnant chwaneg na dangos fod un ochr 
i'r cwestiwn mor debygol neu gredadwy a'r UaU — ^îe, y cyfryw 
ag ni chyrhaeddant mor beU a hyn. O blegid geUid crybwyU 
am anglûreifitiau afrifed o barth i orchwyHon cyffredin bywyd, 
pryd yr ystyrid y dyn hwnw yn anmhwyUog, yr hwn ni weith- 
redai, nid yn imig pan y byddai cymmaint o debygolrwydd yn eî 
erbyn ag o'i blaid, ondpan y byddai y tebygobrwydd yn gryfach 
yn ei erbyn.^ 

Nid yw yn £y mwriad i chwüio yn mheUach i natur, sylfaen, a 
graddau yr ymresymiad oddi wrth debygoUaeth ; neu pa beth a 
achosa fod tebygrwyddjií cynnyrchu tybiaeth wan, neu dybiaeth 
gryfach, neu argyhoeddiad cyflawn, y rhai y mae y meddwl 
dynol yn gyfaddas iV derbyn oddi wrtho, a'r rhai y mae o 
angenrheidrwydd yn gynnyrchu yn mhob medd^ yn ddiwahan- 
iaeth. Nid wyf chwaith yn bwriadu ymdrin â'r cyfeiHomadau 
i ba rai y mae ymresymu oddi wrth gyfatebiaeth yn agored. 
Perthyna yr ymdriniadau hyn i resymeg ; ac y maent yn rhan 
o bwnc nad yw hyd yma wedi ei ystyried yn drwyadl. Ni chym- 
meraf amaf ddyweyd i ba raddau y gaU y pethau a berthynant 
Tr duU hwn o ymresymu gael eu dwyn dan benau a rheolau 
cyffiredinol, a'u ffurfio oU yn gyfundrelh. Ond er mor ychydig 
a ymdrinwyd yn y ffordd hon gan y rhai a ysgrifenasant ar aUu- 
oedd y meddwl a'u hymarferiad, nid yw hyn yn peri nas gaU- 
wn fod yn sicr (fel ag yr ydym) fod cyfatebiaeth yn meddu 
graddau amrywiol o bwysigrwydd tuag at benderfynu ein bam 
a'n hymarferiad : ac nid yw yn yr achosion hjmy yn Uai pwysig, 
am y gaU djmion sydd wedi ymroddi i ddadleuaeth, neu sydd 
yn gofyn mwy p fanyldra gydag achosion nag y mae ein gallu- 
oedd yn aUuog iV ddwyn i faterion ymarferol, gael gafael ar 
achosion ereiU yn y rhai nid yw yn hawdd penderfynu pa un a 
yw cyfatebiaeth o unrhyw bwys ai nid yw ; neu anghreifftiau o 
^Gwel £haaü.p0nTL 



Digitized by VjOOQIC 



4 mHAGJLBWEINÎAD. 

gyfátebiadaa ymddangosiadol, 7 rhai nid ydynt o tnurliTw bwys. 
y mae yn dd^fon i'r amcan presennol ddjweyd fod y duU cj^ 
ffiredin hwn o ymresymii, fel y mae yn eglur, yn ddull naturioU 
teg, a phenderfynol. O blegid nid oes neb a ammheua a gyfyd 
yr baul yfbry, ac y bydd i*w weled yn grwn ac nid yn ysgwâr, 

Oddi wrth ymresymiad trwy gyfatebiaeth, sylwa Origen '^ fod 
y neb sydd yn credu fod yr Ys^n^yr wedi deiUiaw oddi wrtho 
ef, yr hwn ydyw Awdwr natur, i ddysgwyl canfod anhawsderaa 
o'r un math ynddo ag a welir yn nhrefìi natur." A'r un modd* 
gellir chwanegu, y gallai yr hwn sydd yn gwadu fod yr Ysgryth- 
yr wedi dyfod oá£. wrth Dduw, ar gyfrif yr anhawsderau sydd 
ynddo, wadu hefyd, o herwydd yr un rheswm, fod y byd wedi 
cael ei greu ganddo. Ar y Uaw araU, os oes cyfatebiaeth neu 
pyfiEelybrwydd rhwng trefh pethau a goruchwyUaeth ihaglun* 
laeth ag y mae da<^uddiad yn eu dwyn i'n sylw, a'r drefii a'r 
(michwyUaeth ag y mae profiad, sylwadaeth, a rheswm yn 
thoddi hysbysrwydd i ni am danynt, y mae hyn yn cyfansoddi 
tybiaeth mai yr un yw awdwr ac achos y naUl a'r UaU ; o'r hyn 
lleiaf, mor beU ag i ateb gwrthddadleuon yn erbyn tarddiad 
dwyfol y cyntaf-— wedi eu cymmeryd o unrhyw beth sydd yn gyf- 
atebol i r hyn sydd yn y diweddírf, y rhai (cyfansoddiad a threfti 
natur) a addefir jáynt o darddiad dwyjbl o blégid y mae awdwr 
* natur yn cael ei dybied yma. 

Y mae ffurfìo ein syniadau am drefìi a Uywodraethiad y byd 
or ymresymiad, heb un sylfaen i'r egwyddorìon a gymmerir ya 
ganiataol, pa un bynag ai oddi wrth brìodoÜaethau Duw, nea 
rywbeth araU, yn adeüadu byd ar dybiaeth {hypothem)^ fel y 
gwnaetìi Descartes. Y mae fiurfio ein syniadau ar ymresymiad 
oddi wrth egwyddorìon ydynt sicr, ond yn cael eu cymhwyso at 
achosion nad oes genym un saü i'w cymhwyso atynt (fel y rhai 
a ddeonglant gyfansoddiad y corff dynol, naturiaethau clefydau» 
a chyfferì meddygol, trwy gynnorthwy elfenau rhif a mesur, 
ond heb seiUau digonol) yn gyfeiUomad Ued debyg i'r un 
cyntaf. O blegid nid yw yr hyn a gymmerir yn ganiataol i orphen 
yr ymresymiad yn ddim amgen na thybiaeth. Ond rhûd caniat- 
au ei fod yn dduU têg cyssyUtu ymresymiad dansoddol â sylw- 
adaeth ar ffeithiau, a rhesymu oddi wrth ffeithiau adnabyddus at 
ffeithiau ereiU cyffelyb iddynt — oddi wrth y rhan hono o'r Uyw- 
odraeth ddwyfol ar greadurìaid rhesymol- sydd o fewn cylch ein 
sylwadaeth, at y Uywodraeth fwy eang a chyfBredinol sydd ar- 
nynt, yr hon a orwedda y tu aUan i'r cylch hwnw ; ac oddi wrth 
yr hyn sydd yn bresennol» i gasglu pa beth sydd yn debyg e fod 
mewn sefyUfa i ddyfod. 



Digitized by LjOOÇÌC 



BHAGABWEINIAD. 5 

Felly, gan fod y dull hwn o ffurfio casglîadau a phenderfyn- 
îadau yn dduU ymarferol, ac yn ddull ag yr ydym yn rhwym o 
weithredu yn unol ág ef yn ngorchwylion cyffredin y hywydr 
hwnj os gweithredwn o gwhl ; a chan fod y rhesymiadau oddi 
wrtho yn cynnyrchu penderfjmiadau, mewn amrywiol raddau, yn 
gyfatebol i radd a manylder yr holl gyfatebiaeth ; gan fod genyf 
Lefyd awdurdod mor uchel (Origen) dros ddwyn y dtdl yn 
nüaen at grefydd, a hyd yn oed crefydd ddadguddièdig, fy 
mwriad ydyw ei gymhwyso at y testyn yn gyffredinol-— crefydd 
ujaturiol a cbidguddiedig — gan ei gymmeryd yn bwnc profedig bod 
Awdwr deallgar yn bod i natur, a Llywodraethwr natüriol i'r byd. 
O blegid, fel nad oes nn dybiaeth yn erbyn hyn yn flaenorol ì'r 
prawio hono, felly, cafodd ei arddangos yn fynych gyda phrofion 
ar brofion, oddi wrth yr yraresymiad trwy gyfatebiaeth ac ol- 
fichosion Ì^firud eau9e%) ; oddi wrth resymiadau dänsoddol; oddì 
wrth y tiiddodiadau a'r tystiolaethau hynaf, a chydsyniad cy- 
0redîn dynolyyw : ac nid ymddengys, mor bell ag yr wyf yn 
gweled, y gwedir hyn gan y cyffredmolrwydd o'r rhai a broffes- 
ant eu bod jm änfoddlawn ar y profion dros wirionedd crefydd. 

Fel y mae rhai dynion, yn lle talu sylw i drefn natur fel y 
nae, yn ffurfio eu syniadau am lywodraeth Duw ar dybiaeth — 
felly y mne ereill yn coledd dychymygìon gwag ac òfer pa fodd 
y galîasai y byd gael ei wneuthur mewn rhyw dduH gwahanol 
f r hyn ydyw ; ac ar y dybiaeth y gallesid, am y tybiant y dylesid, 
trefnu a dwyn pethau yn mlaen yn ol cynllun gweli na'r cyn- 
liun presennol o gario y lljrwodraeth arnynt. Meddylier yn awr 
Am ddyn o'r nodwedd meddwl hwn yn njyned rhagddo gyda'i 
ddychymygion, hyd oni ffurfid yn ei feddwl ryw gyfundrefn 
neülduol yn ol pa un y Uywodraethid natur, yr hon a ym- 
ddangosai iddo ef yn oreu-^ni thybid fod C!.n yn taflu sarhâd ar 
y deall dynol pe dywedai, hyd yn oed yn mlaen Uaw, na fyddai 
y drefn neu y gyfundraeth a ffurfiasid gan y dyn dwfn-feddylgar 
hwn-— er iddo fod y doethaf o feibion (Çmion—- yr oreu, efalîai, a 
allesid ei chael wedi y cwbl, a hyny yn ol ei syniadau ef ei hun 
am oreu : pa un ai y drefn hpno a gyflwynai achlysuron a chy- 
mhellîadau er dwyn mwyaf orinweddi ymarferiad, neu yr hon a 
barai fwyaf o hapusrwydd, ynte yr hon a wnai y naill a'r Uall a 
fyddai, yn ol eî &m ef, yr oreu. Pa fodd bynag, ni fyddai yn af- 
reidiol i ni am unwaith ystyried pa faint a fyddai swm y gwell^ 
iadau a*r diwygiadau dychymygol hyn ar drefii natur, neu pa 
mor bell y camarweinient ni. Ac ymddengys na fyddai diwedd 
aniynt hyd oni ddeuem at gasgliadau fel y rhai a ganlyn : — ^Y 
dylai pob creadur gael ei wneyd ar y cyntaf mor berffSaith ac 



Digitized by VjOOQIC 



6 BHAOABWEINIAD, 

mor ddedwydd ag y diclion iddynt fod ; na ddylid, wrth reswm, 
roddi un gwaith iddynt i'w gyflawnu a allai achosi unrhyw nîwed 
neu berygl iddynt : meddyliai rhai dynion diog, efallai, na ddyl- 
id rhoddi iddynt wŵth yn y byd — neu, o leiaf, y dylid gofala i 
bwrpas ar fod iddynt, pa un bynag ai o angenrheidnẁydd ai 
peidio, wneuthur yr hyn a fyddai iawn ac yn f wyaf gwasanaeth- 
gar i hapusrwydd — yr hyn y cybid a fyddai yn hawdd i*w wneyd 
gan allu anfeidrol, naill ai trwy beidio eu cynnysgaethu âg 
egwyddorión a'u gwnaent yn agored i ymddwyn yn feius, neu 
trwy ddal yn wastadol ger eu bron, yn mhob gweithred, y cy- 
mhelliad cywir, a hyny mewn modd mor nerthoi fel na byddai 
iddo byth fethu eudwyn i weithredu yn unol àg ef : a bod hefyd 
i'r holl drefmant o lywodraeth trwy gospau gael ei thaflu heibio 
fel peth cwbl afrësymol' — ^fel duU anhylaw, cwmpasog, o ddwyn 
pethau yn mlaen ; ac yn enwedig am ei fod yn wrthwyneb i un 
o'r amcanion uchaf y tybir fod creaduriaid wedi eu dwyn i fod 
erddynt, sef mwynhau hapusrwydd* 

Yn awr, heb ystyried beth sydd i*w ddyweyd yn benodol 
am amrywiol ranau y cynllun ffol hwn,ymae yr hyn a awgrym- 
w}'d o'r blaen yn atebiad çyflawn, uniongyrchol, a chyífredinol 
iddo ; sef yw, y gallwn weied yn y dechreu nad ydym yn fedd- 
iannol ar alluoedd i ddwyn yn mlaen ddyfeisiau o'r natur yma* 
O blegid, er yr addefir ein bod, oddi wrth egwyddorion cyntaf ein 
natur, jn barnu yn amocheladwy fod rhy w amcanión ynddynt eu 
himain iV dewis o flaen ereill, ac mai yt amcanion a nodwyd 
yn awr — neu, os gellir eu golygu fel un, mai yr un hwnw ydy w y 
goreu ynddo ei hun ; ac o ganlyniad, y rhaid i ni benderfynu 
mai y prif amcan a fwriadwyd yn nhrefn natur a rhagluniaeth 
ydy w, cyrhaedd y mesur helaethaf o rinwedd a hapusrwydd y mae 
yn bosibl ei gyrhaedd ; eto, yr ydym yn mhell o fod yn alluog 
i farnu pa drefhiant neiUduoI ar bethau a dueddai yn fwyaf i 
gefnogi rhinwedd ; neu pa foddion a fyddai yn holìol angen- 
rheidiol er cynnyrchu mwyaf o hapusrwydd mewn cyfundrefii 
o'r fath eangder ag y byddai ein byd ni, ar wahân oddi wrth yr 
hoU greadigaeth, a chymmeryd i mewn yr oll sydd wedi myned 
heibio ac i ddyfod. Yn wir, y rydym mor bell o fod yn alluog 
i farnu am hyn, fel nad ydym yn abl i famu pa beth a aU fod y 
moddion angenrheidiol er dyrchafu un dyn i'r perffeithrwydd 
a'r hapusrwydd uchaf ag y gaU ei natur dderbyn. A hyd yn 
^ed yn amgylchiadau bychain y bywyd hwn, yr ydym yn gweled 
nad yw dynion o addysg a magwraeth gwahanol yn aUuog i 
farnu am ymddygiadau eu güydd. Mae ein hoU natur yn ein 
harwain i briodoU pob perffeithrwydd moesol i Dduw, ac i'w 



Digitized by VjOOQIC 



BHfOABW£lKIAD. 7 

iyddhaa oddi wrtli bob aninlierffeiihrwydd. A bydd Hyn am 
byttfyn brawf ymarferol o'i gymeriad moesol i bawb a ystyriant 
betìi yw prawf ymarferol ; o blegid Uais Duw yn llefaru ynom 
ydyw. Ac yr ydjrm yn casglu oddi wrth hyn, y rhaid mai rhin- 
wedd ydyw hapusrwydd, ac mai drygioni ydyw trueni pob cre- 
adur; ac nas gall iawn drefn ac unionder lai na bod yn y 
diwedd yn fuddugoliaethus mewn byd o dan ei lywyddiad Ef. 
Ond nid ydym mewn un modd yn ddigon cymhwys i famu o 
barth ì't moddion angenrheidiol er cyrhaedd yr amcan hwn. 

Feily, yn Ue difyru ein hunain à'r gwaith ofer a rhyfygus o - 
ffurfio cynlluniau dychymygcd amlywodraethiad y byd, ni a gyf' 
eiriwn ein meddyliau at drefii natur, fel y mae genym ni wyb- 
odaeth ^ phrofiad am dani, yn ei pherthynas 'à chreaduriaid 
rhesjrmol ; ac y mae yn ddarostyngedig, yn y cysylltiad hwn, i 
ddeddfau cyffiredinol, neu reolau o lywiadaeth, y rhai, yr un 
modd a üuaws o ddeddfau de&ydd difŷwyd, y gellir eu cael allan 
trwy brofiad. A chymharwn gyfansoddiad a threfn adnabyddus 
pethau â*r hyn a yst^rrir yn gyfundrefa foesol natur — goruch- 
wyliaethau addefedig rhagluniaeth, neu y llywodraeth hono ag 
yr ydym yn canfod ein hunain dani — ^à'r Jpethau hjnay ag y mae 
crefydd yn ein dysgu i*w credu a'u dysgwyl ; fel y gwelom a 
ydynt, ai nid ydynt, yn gyfatebol ac yn dwyn cyffelybrwydd 
iV gilydd. Ac wrth wneyd cymhariaeth fel hyn, ceir gweled 
evL bod felly i raddau pell ; y gellir olrhain y naill a'r llall at yr 
un deddfau cyffiredinol, a'u dwyn dan yr tm egwyddorion yn y 
llywodraeth ddwyfol. 

Y mae y cyfatebiaeth a gynnygir i ystyriaeth o gryn eangder, 
ac yn cynnwys amrywiol ranau; mewn rhai yn fwy, mewn 
ereül yn Uai, manwl. Mewn rhai anghreifftiau, geUir efallai, 
«drych arni yn brawf ymarferol ; ond mewn ereiU, nid ydyw 
'feUy : eto yn y rhai hyn, y mae yn gadamhâd i*r hyn sydd 
wedi ei brofi eisoes mewn duUiau ereiU. Dengys tu hwnt i 
ddadl nad yw crefydd naturiol a dadguddiedig, wrth gael ei gol- 
ygu yn unig fel cyfundrefn, a chyn dwyn yn mlaen ei phrof- 
ion, yn destyn gwawd, oddi eithr fod trefh natur feUy nefyd. 
A chynnysgaetha ni âg atebiad braidd i*r hoU wrthddadleuon a 
ddygir yn erbyn crefydd naturiol a dadguddiedig ; nid atebiad, 
^efaJlai, o natur bénderfynol, i'r gwrthddadleuon a ddygir yn 
erbyn ei phrawf, er ei fod yn cyrhaedd yn beU i'r cyfeiriad hwn. 
O blegid y mae yn eglur fod gwrthddadleuon i brawf, a gwrth- 
ddadleuon Tr hyn y ceisir ei brofi, yn ddau beth gwahanol. 

Yn awr, y mae y Uywodraeth ddwyfol ar y byd, a berthyna 
í'r syniad o grefydd, ac i Gristionogaetii yn arbenig, yn cynnwys 



Digitized by VjOOQIC 



8 BHAGABWSJiriAD. 

ynddi fód dynolryw yreòi eu bwnadu i fyw mewn «efyll£ft i ddjr- 
fod;^ y cospir neu y gwobrwyir pob un yn y seffUía hont;^ y 
cospir neu y gwobrwyir pob un am ei ymddygiad yn y byd hw»» 
yn ol y byddo yr ymddygiwi, ai rhinweddol neu ddrygionus ;* 
fod ein bywyd {Hresennol yn sef yllf a o brawf * a dysgybíaeth^ go- 
gyfer y sefyUfa ddyfodol — er fpd dynipn yn tybied fod ganddynt 
resymau, y rhai a seiliant aj eu synìadau ar angenrheidrw]ẃl» 
yn erbyn trefhi^t moesol o'r dyagiifiad hwn;' a pha wrtk- 
ddadleuon bynag a ymddangosant yn erbyn doethineb a daiasî 
y drefn hon fel y mae yn adnabyddus i ni ond i ra<idau mor 
aimiherffaith yn ein hystad bresensipl;^ fod cyflwrpechaduruB a 
dirywiedig y byd, ac anghywirdeb a thywyüwch syniadau dyn- 
olryw am eu aefyllfa, a'u rhwymedigaethau, wedi riioddi ach» 
lysur i dre£a arall, yn chwanegoWtreâi o bwyBfawredd an- 
lihraethol^ — gael ei chynlluŵo ; ' yr hon a broíwyd gan wyrthiau ;• 
ond ar yr un pryd, sydd jsx cynnwys Uawer o beth^u yn ym- 
ddangos i ni yn ddyeithrol, ac yn gyŵyw na fuasid yn eu dys- 
gwyl ;^® treäi sydd yn gyfundreéi o bethau ;^ ac a ddygir yn 
mlaen trwy gyfryngdod y Duw-ddyn, i'r dyben o adferu j 
byd j" eto, nid yw wedi ei dadguddio i hoU ddynohry w, nac yn 
cael ei chadamhau à'r pofion cryfaf a elUd eu cael, i bawb aç 
y dadguddir hi iddynt, ond yn unig i'r nifer hwnw o ddynolryw» 
a chyda'r profion hyny ag y gwelpdd doethineb Duw yn fwyaf 
priodol a gwedduB.^ 

Amcan y traethaTd canlynol, feUy, ydyw, dangos fod yr ani" 
rywiol ranau yn y drefo hon ag y gwrthddadleuìr yn eu herbyii 
— ^i chynUun, eì chyhoeddiad, a'r profion o'i gwirionedd— ^U 
yn dwyn cyfatebolrwydd i*r pethau a ganfyddL: ac a brofir yii 
nhrefh natur, neu oruchwyliaeth rhaglimiaeth ; nad yw y prìf 
wrthddadleuon eu hunain a ddygir yn erbyn y cyntaf ond yr un 
rhai a'r gwrihddadleuon a eUir, gyda'r un piiodoldeb, eu dwyn 
yn erbyn y diweddaf ; o^id yijaa, fel y mae yn eglur, yn amddi- 
fad bob grym ; a bod yr ymresymiad oddi wrSi gyiatebiaeth 
yn y cyflfredin yn anatebadwy, ac yn meddu, yn ddiammheuol, 
rym mawr yn mhlaid crefydd ;" er fod Uawer o resymau ym- 
ddangosiadol yn ei erbyn, a bod sail deg a chyfiawn i wahan- 
iaethu mewn bam o barth i'r radd benodol o bwys sydd iV 
«yssyUtu â'r duU hwn o ymresymu. Y mae v sylwadau uchod 

BJiaiiLpen.i •EIäb i. p«. ▼!. JiRluain. pen. rr. 

ì ■■ pen. ii. T pen. vü. " pen. v. 

pen. iii. 8 n. pen. ix. ^ pon. vi, vü, 

pen. iv. • pen. ii. i* pen. viii. 

pen, V. ^ pen. iü. 



Digitized by VjOOQIC 



BHAOARWEINIAD. 



yn grynodeb o'r byn yr ymdrinir arao yn y traetbawd canlynol ; 
a dedareuaf gyda'r atbrawiaeth sydd yn sail ein boU obeitbion 
a'n bofhau, y rbai ydynt o unrbyw bwys; yr bon atbrawiaeth 
ydyw — y sejyllfa dâyjfódol. 



Digitized by VjOOQIC 



CYFATEBIAETH CREFTDD. 



AM GREPYDD NATURIOL- 



PENNOD L 

▲M SEFJI.LFA DDTPODO]^* 

Ctfodwtd anbawsderau dyeitlirol gan raî o barth î himaniaeth 
personol a gynnwysîr yn y sjmiad o'n bodolaeth yn y presennol 
a'r dyfodol, neu ýn y fynyd hon a'r fynyd nesaf ; yrhyn y gall y 
darllenydd,08 myn, weled ^driniaeth amo yn íy nhraetüawa» 
ar y testyn. Ond, heb wneuthur un sylw o'r anhawsderau hyn 

[^. £r fod yr ftwdwr yn rlietrfTa yt atíirawiaeth am sefyllfa ddyfodol yn my^g 
gwìrioneddau crefydd nator, eto y mae yn gwneathur hyny ar sail y rhesymaa 
a nodir yn niwedd y bennod hon—fod yr athrawiaeth yn natuHol, ac niid am 
ei fod yn hamu fod v gwirionedd yn cael ei brofi a'i "ddwyn i oleimi" gan 
natur. Er fod y dybiaetìi fod sefyllfa ddyfodol yn natnriol, a'r gwrthwyneb 
yn ymddaogoi yn wrthnn ao annaturiol— eto, os ymo^ipir am brawf âittonoì i 
ddarbwyllo y meddwl am ei bod(daethy y mae yn rhaid i ni fyned at ddadgadd- 
iad yr efengyL Yr on prvd, y mae y dysgwyliad am *' facnedd dragwyddd'' 
wedi bod Mb amser yn Hchel yn mysg y eénedloedd sydd yn ddYeithr i ddad- 
gaddiad ; a rhaid addef f od ea dysgwyliadaUf ea sobeithìon, a'a hofnaa, yn 
giyfach na'r profion oedd ganddynt. Tra ^rr oedd ea deall yn diíl^rgio, a'v 
rhesymiadaa yn meftha gweinydda sicrwydd i*w meddyliaa, vr oedd teimladaa 
ea calon, eagobeithion, a*a hofnaa, yn glyna wrth y svniad am anfarwoldeb. 
At y teiaUad aydd yn ymaflyd yn dŷn yn yr athrawiÌEMth hon— y teimlad sydd 
jn dwyshaa yn y meddwl po fwyaf rhinweddol fyddo y dyn, ac sydd yn enwed- 
igol yn cymraeryd gafael dd^^nach ynddo fel y mae yn heneiddio, ac yn nesaa 
at ddiweídd ei oes, y cyfeiria Cephalas yn Plato, A dywed Bogers maiv 
teimlad hwn ydyw y prawf cryfaf o anfarwoldeb, ar wahÂn oddi wrth ddad- 
guddiad. Y mae Doaglas, o Cavers, [TrtUàs of Seliçion, td. 22] yn priodoli y 
dysgwrliad am y bywyd dyfodol mewn rhan i draddodiad, ac raeWn rhan i 
gyf ad(iaarwydd a pharodrwydd yr enaid i dderbyii y gwirionedd hwn. Felly 
hefyd Gioero. Sonia am "gydsyniad cyffredinor' (omniumooiiêeHsus) a "Uef- 
erydd natar " {natur(e vox) amo, tra y dywed hefyd nas gall ueb ond y duwiaa 
Toddi cyflawn ddadguddiad o*r. gwirionedd ar y mater. " Y mae yn gwbl an- 
■ior pa beth yw y gwirionedd,'' oddi eithr iddo gael ei hysbysa ganddynt hwy.] 

^ On Penonal IdeiUUy. 



Digitized by VjOOQIC 



▲11 8EFTLLFA DDTFODOL. 11 

yn bresennol, ni a ystTrîwn pa beth y mae cyfatebiaeth natury 
a'r ^ahanol gyfìiewidìadau a brofasom eîsoes, a'r rhai y 
gwyddom y gallwn eto f^med trwyddynt heb ein difodi, yn ei 
awgr^rmu o barth i'r eíFaith a gaiff marwolaeth amom-^pa un a 
gaiff ryw effaith ai peidio, ac a ydyw yn beth tebygol oddi wrth 
gyfatebiaeth y bydd i ni oroesi y cyfnewidiad yn angeu, a bod- 
oU mewn sefŷllfa ddyfodol o fywyd a dimadaeth. 

I. Oddi wrth y ffaith ein bod wedi dyfod i*r byd hẁn yn ystâd 
anmherffaith a digymhorth babandod, ac wedi cynnyddu o'r 
ystâd hoao i lawn oedran, yr ydym yn gweled ei bod yn ddeddf 
g^rffredinol yn perthyn i ddýnobryw, fod gwahaniaeth dirfawr 
rhwng graddau bywyd^ dimadaeth, galluoedd i weithredu, i 
fwynhau, ac i ddyoddef, yn yr un personau, ar un adeg o'u bod- 
olaeth, a'r un pethau mewn adeg arall. A pherthyna yr un 
ddeddf i greaduriaid ereiU, megys y gwahaniaeth sydd rhwng 
eu gaUuoedd ac ystâd eu bywyd yn adeg eu genedigaeth, ac 
mewn addfedrwydd oedian ; y cyfnewidiad y mae y pryfyn yn 
myned dano wrtíi fyned o im duU o fodolaeth i ddull araU, a'r 
eangiad dirfawr a wneir ar ei aUu ymsymmudol trwy y cjrfnew- 
idiad hwnw; a gwaith yr aderyn a'r trychfìlyn yn tori y pHsgyn, 
a thrwy hyny yn dyfod i fyd newydd, yn Uawn o ddarpariadau 
ar eu cyfer, ac yn cael eu hunain mewn dull gwahanol o fodol- 
aeth a gweithrediad : y mae y rhai hyn yn esamplau o'r ddeddf 
gyffredinol hon mewn natur. Ac y mae hoU ffurf-newidiadau 
rhyfedd ac amrywiol anifeüiaid iV hystyried fel yn perthyn i'r 
un ddéddf. Ond y mae ein duUiau blaenorol ni o fod, yn y 
groth, «c mewn babandod, braidd mor wahanol i'n sefyllfa bres- 
ennol, pan mewn Uawn oedran, ag y gallwn ddychymygu i ddwy 
sefyUfa fod. Nid yẅ, gan hyny, ond eithaf cydweddol â chyf- 
atebiaeth natur i ni hanfodi ar ol hyn mewn sefyUfa mor wa- 
hanol i'r un bresennol ag ydyw hon i*r un flaenorol. 

II. Ni a wyddom ein bod wedi ein cynnysgaethu à gaUuoedd 
i weithredu, i fwynhau dedwyddwch, a dyoddef tmeni ; o blegid 
yr ydym yn ymwybodol ein bod yn gweithredu, yn mwynhau 
pleser, ac yn dyoddef poen* Yn awr, y mae y ffaith ein bod yn 
feddiannol ar y gaUuoedd hyn cyn angeu yn sail i dybied y csul- 
wn hwynt mewn meddiant yn ac wedi angeu ; ac, yn wir, yn 
ffurfío tebygolrwydd digon cryf i weithredu amo, oddi eithr fod 
rhyw reswm pendant dros feddwl fod angeu yn ddinystr ar y 
gaîluoedd hyny ; o blegid yn mhob amgylchiad, y mae rhyw deb- 
ygobrwydd y bydd i bob peth barhau yn mhob golygiad fel yr 
ydym yn eu gweled, neu yn gwybod eu bod, oddi eithr ypethau 
hyny yn y rhai y mae rhyw reswm dros feddwl y cyfoewidir 



Digitized by VjOOQIC 



12 AM 8EFYLLFA DDTFODOL. 

hwjnt. Dyma j math^ hwnw o dybiaeth nea debygolrwydd 
oddi wTÌh gyfatebiaeth a ddynodìr yn y gair parhád^ yr hwn a 
ymddengys yr unig reswm natnriol dros gredu y paryi cwrs y 
byd yfory fel y mae wedi parha^ mo? beU yn ol ag y gall eia 
eylwadaeth nçn ein gwybodaeth hancsyddol ni ein bfurwam. Ao 
yn wìr, ymddengys mai dyma ein hunig reswm dros gredu y 
bydd i unrhyw dae^iwdd crëedig «ydd yn bod yn awr, feÄ hefya 
am fynyd yn hwy. Fel hyn, ne byddai dynion yn siçr nad yw 
amgylchiad dyeithr inarwolaeth yn ddinystr ar aUuoedd ein cUr^ 
nadaeth a'n gweithrediad, ni byddai ganddynt ddychymyg am 
nn gallu arall, anghyssyUtiedig àg ang^eu, ag a ddûiystriai 7 
gaUuoeddhyn yn yr un adeg ag y byddai y creadur íarw ; a chw 
hyny,ni byddai unaounhenaeth yparhäent ar ol angeu^yr hyn 
a ddçngys fòd tebygolrwydd cryf dros barhM ein gaUuoedd hj^ 
wjáol ar ol angeu, oddi eithr fod rhyw saU i feddwl fod angeu 
ei hun yn ddinystr amynt.* O blegid os ydyw yn beth sicr y 
goroesen^ farwolaeth pè byddai genym sicrwydd na fyddai 
marwolaeth ynddinystr ai^om, mae ynrhaid ei fod jn bur deb- 
bygol y bydd i lu ei oroesi, os nad oes saU i fçddwí y bydd yn 
ddinystr amom.* 

^Yrydwyf yn áywejá mcUh o dybiaieth neu debygolrwydd, o blegid nid 
wyf yn meadwl hsuêra fod yr an gradd o brawf y parfaá ein c^noedd bywiol 
wedi angeu, ag y parhâ ein sylwedd. 

^Y mae yr yuMẂrodd 4vH/9tr gaUuoiBcUí hywyM yn rhwym o f od yn 
amwys ao aneidur. Gall ddynodi niull ai dìnyatr y ÌHẂ bjiwiol, jel na byddai 
mwyach yn aUuog % weühredu dim; nen, ddinystr yr offeryntm hyny ag y 
dibyna eifywyd, ei ganfyddiady a*i weithrediadoẅ presennol arnynÇ» Arferir 
7 frawdde^ yma yn yr ystyr cyntaf . Pan ddefnyddir hi i ddynodi y meddwl 
<daf, chwan^r yr anâoddair presennol* Y mae ooUi Uygad yn ddinystr ar 
alla bywiol ỳn yr ystyr diweddaf ; ond nid oes genym un Bm i f edawl f od 
dinystr y galluoedd bywiol yn yr yfftiyr oyntal yn bei}h posibl. Nid oes genym 
fwy o swl i f eddwl f oi creadnr a gynnysgaethwyd ft galluoedd bywiol byth yn 
eu colli, ni^ bod oareg byth yn ou oaeL 

[ 'Dywed Chahners [Leoíwres on Butìer] mai y bçnnod hon ydyw y leiaf 
boddhaol yn y traethawd : nid am f od y tesiîyn allan o gyrhaedd cyTatebìaethy 
ond am ei fod yn cael ei anmham yn gymmamt gan y damcaniaetnan aneÿnr 
a ífynent yn Lloegr yn nechreu j canrif diweddlf . Y mae Ba^e, yn ei i^t- 
iematic AncUysit of the Änalogy yn trìn ymresymiad y bennod non gyda 
deheurwydd mawr, ac yn llwyddo i ddanffos ei gwendid. Yr un pryd, y mae 
yn mhelf f od yn ddiwerth. " Y n^ae y manau cyntaf a'r aü o'r b«anod non." 
medd Ângus, ** yn dangos gwendid a ner^h yr ymresymiad oddi wrth gjrfatw- 
iasth." Y mae yn wan i gynnyrohu easgliadau pendant {pQ8itive) :— y mae yn 
llwyddiannus i gynnyrchu casgliadau naoaol {negative), Nis ráll brofi sior- 
wydd sefyllfa ddyfodol; ond dengys, fodd bynag, fod y gwrthddadlouon hyi^ 
i sefyllf a ddyfodol, y rhai a sylf aenir ar yr bfn a'r dybiaeth y gall angeu f oa 
yn ddinystr amom, yn gwbl ctter a gweiniaid. Gyda golwg ar wendid yr ym- 
resymiad oddi wrth gyiatebiaeth i gynnyrchu casgliadau pcndant, yr ystyrìa 
Pr. Chalmers mai y bennod hon ycfyw y leiaf boddhaol jrn y traethawd. Ond 
wrth Toddi yr ymresymiad oddi wrth gyíatebiaeth jn mìi pnodol fÁ ^an, §1, 



Digitized by VjOOQIC 



▲X 8EFn:.LyA ddtfodol. 13 

Yn awr, er fy mod yn meddwl y cyfodai matii o «mmliet[aetk 
cymmysglyd yn mynwesau dynion, cyn dyfod yn gydnabyddns 
à'r pTofion natnrìol a moesol a ddygir yn mlaen yn gyffredin 
dros sefjdlfa ddyfodol, o barth i'r cyftiewidiad yr awn drwyddo 
yn angen ; ac yr ofhid y byddíd yr amgylcbiad hwnw yn ddin- 
yslr ar ein galluoedd bywydol ; etOi hyd yn oed yn flaenorol î 
gydnabyddiaeth á'r profion hyn, nid oes, mor bell ag yr wyf fi, 
yn gweled, yr un sail neu reswm pendant dros yr ammheuaeth 
a'r oftt yma. Os oes rhyw sail neu reswm, rhaid iddo gyfodi 
naill ai o rŵftrm y peth ei hun {^reasan ofthe thing\ neu o gyf' 
aiêbiaeth nafur, 

Ottd nis gallwn ymresymu oddî wrth reswm y pethj fod angeu 
yn ddlnystr ar y gweithredydd bywydol; o blegid nis gwyddom 
ddim am angeu ynddo ei hun, pa beth ydyw : nis gwyddom ond 
am rai o'î eneithiau, megys líygriad y cnawd, ac ymc^dattodiad 
yr esgym ; ac nid yw yr eflfeithiau hyn mewn un modd yn dang« 
os fod y gweithredydd bywydol wedi ei ddinystrio. Ac heb law 
hyn, fel yr ydym jŵ dra anwybodus am yr hyn y mae yçaarfer- 
iad ein galluoedd bywydol yn dibynu amo, felly hefyd yr ydjm 
o barth Tr hyn y mae y gaÙuoedd eu hunain yn dibynu amo- — 
y gaHuoedd eu hunain, fel y maent iV gwahaniaethu, nid yn 
unig oddi Wrth eu hymarferiad gweithredol, ond hefyd oddi wrth 
y gallu presennol iV hymarfer, ac fel yn wrthwyneb Tw difod- 
îad ; o blegid ymddengys oddi wrth gwsg, ac yn enwedig llew- 
yg, fod y galluoedd hyn nid yn unîg yn bod pan heb fod mewn 
ymarferiad, fel y mae y gallu goddefol o symmudiad mewn 
sylwedd difywyd, ond hefyd eu bod yn bod pan nad oes ar y 
pryd un gallu iV hymarfer ; neu y gellir rhoddi attalfa ar y 
gídlu i'w hymarfer, yn gystal a r ymarferiad ei hun, am 
y pryd presennol, ac eto fod y galluoedd eu hunain yn par- 
hau, ac yn aros heb eu dinystrio. Gan na wyddom, felly, ar ba 
beth y mae bodolaeth ein galluoedd bywydol yn dibynu, dengys 
hyn yn mhellach nas gellir casgli^ un tebygolrwydd oddi wrth 
natur y peth ei hun y bydd angeu yn ddinystr amynt ; o blegid 
gall eu bodolaeth ddibynu ar rywbeth na effeithir i*r graddau 
lleiaf amo gan angeu — ar rywbeth cwbl allan o gyrhaedd bren- 
în y dychryniadau. Fel hyn, nid oes dim yn fwy sicr na bod 
rheswm neu natur y peth ei hun yn hollol ddystaw o barth i'r 
berthynas rhwng angeu a dinystr ygweithredydd bywydol. Nis 

áhydnábûd moâ gwaîth ^rfatebiaeth ydyw, md ymofyn am brc^n, ond mìl- 
•mno yn eri^ gwrthddadlenon — Befylî ar yr amddì%nol, nid ar yr jmosodol — 
y mae Chahners yn addef nas gellir meddwl am djdim yn fwy effeithiol neu yn 
fwy prydfertíi nag^nriadau a chyfatebiadau y rhan hon o'r gwaitfa.] 



Digitized by VjOOQIC 



14 AH 8BFTLLFA DDYFODOL. 

gaUwn chwaith ganfod dim trwy holl gyfatehiaeíh natur i roddi 
1 ni y dybiaetli wanaf fod anifeìliaid byth yn colli eu galluoedd 
bywydol— ŵ llaẃer llai, pe y byddai llai nat*r dybiaeth wanaf yn 
bosibl, eu, bod yn eu colli trwy farw ; o blegid yr ydym ni yn 
ddifiygiol o alluoedd i ddilyn un creadur y tu hwnt neu trwy 
angeu, fel i^g i weled pa beth sydcl yn dyfod o hono. Mae y dy- 
gwyddiad hwn yn eu symmud tu hwnt i^n csgíifyddiajd* Y mae 
yn dinystrio y prawf synwyryddoì a feddem yn flaenorol i' w marw- 
olaeth eu bod yn feddiannol ar i^luoedd b^rwydol ; çnd nid ym- 
ddengys fel yn rhoddi y rheswm lleiaf dros gredu eu bod, trwy 
yr amgylchiad hwnw, yn cael eu hamddifadu o honynt. Ac y 
mae y fiaith ein bod yn gwybod eu bod yn feddiannol ar y gallu- 
oedd hyn, hyd at yr adeg ag y mae ein cynneddfau ni yn alluog 
iV düyn, ynddi ei hun yn debygobn^ydd. eu bod yn eu cadw 
mewn meddiant y tu hwnt i'r adeg hono. Ac y mae hyn yn 
cael ei gadamhau trwy sylwi ar y cyfìiewidiadau mawrìon a 
rhyfeddol ag yr aethom drwyddyntr— mor fawrion, fel na bydd 
ein bodolaeth mewn ystàd arall o fy wyd, dimadaeth, a gweíth- 
rediad, ond peth cwbl gydweddol â threfn rhagluniaeth, yr hyi^ 
y gweithredwyd ei gyöelyb tuag atoni ein hunain eisoes* Ni 
bydd ond peth yn cael ei effeithio yn hoHol unol à chwrs natur^ 
a'r hwn yr aethom ni trwy beth cyffelyb iddo yn barod. 

Gan fy mod, fodd bynag, yn argyhoeddedig pa mor anhawdd 
ydyw dyste^î y dychymyg i'r faüi raddsiu ag y gellid clywed 
llais rheswm yn eglur ar y mater hwn; gan ein bod, o'n hieu- 
enctyd, yn dueddol i goledd a meithrin y gallu twyllodrus hwn> 
sydd yn wastad yn ymwthio dros ei derfynau, — ^y mae o rjrw was- 
anaeth yn ddiau i*r gallu amgyffrediadol, ond er hyny yn awdwr 
pob cyfeiliómad ; gan ein bod, fel y mae yn eglur, yn colli ein 
hunain mewn syniadau anmhenodol ac anghywir am bethau, 
gan gymmeryd yn ganiataol ein bod yn gydnabyddus â phethau, 
â'r rhaiyrydym, mewn gwirionedd, yn gwbl anghyfarwydd: o 
herwydd hyn, byddai yn briodol ystyried y tybiaethau dychy-. 
mygol y bydd angeu yn ddinystr amon^, y rhai sydd yn cyfodi 
oddi ar ragfamau boreuol a pharhaus, a dangos pa mor ychydig 
o sylwedd sydd ynddynt; er, ar yr un pryd, nas gallwn ymrydd- 
hau yn gwbl oddi wrthynt. Aç, 

I. Rhaid i'r dybiaelíi fod marwolaeth yn ddinystr ar fodau 
by wydol orphwys ar y dyb eu bod yn sylweddau cyfansawdd, ac 
felly yn rhanadwy. Ond gan fod ymwybyddiaeth yn allu syml 
ac anrhanadwy, ymddeng}'s fod yr hyn ymae ymwybyddiaeth yn 
trigo ynddo yn rhwym o fod felly hefyd. O blegid pe byddai 
•ymmudiad unrhyw ronyn o fater yn un — yn gwbl anrhaaadwy-^ 



Digitized by LjOOÇIC 



▲M SSFTLL7A DDTFODOL. l5 

fel ag 7 Dyddai tybied i un rhan o'r symmudiad fod, a rhan beidio a 
bod — ^hyny yw, iunrhan o'r mater synunud, a rhan arall fod yn 
Ilonydd — gynnwys gwrthddywediad; yna y byddai ei allu sym- 
mudolyn sjwl ac anrhanadwy; a byddai deiliad y gallu, sef y gron- 
yn mater, yn anrhanadwy yr un modd: o blegid os gellid rhanu y 
gronyn yn ddau, gellid symmud un rhan, a gadael y llall yn llon- 
ydd, yr hyn sydd yn groes Tr dybiaeth. Ymresymwyd mewn 
duU cyffelyb ;* ac, o ran dim a ymddengys i'r gwrthwyneb, yn 
eithaf teg: — gan fod yr ymwybyddiaeth sydd genym o'n bodol- 
aeth ein hunain yn anrhanadwy, yn gyfryw ag y byddai yn wrth- 
ddywediad i ni feddwl fod im rhan o hono yma a'r rhan arall 
acw, y mae felly y gallu sydd genym i ymwybod yr un modd 
yn anrhanadwy ; ac o ganlyniad, y mae yr hyn y triga y gallu yn- 
ddo, neu ddeiliad yr ymwybyddiaeth, neu y bod ymwybodol, yn 
anrhanadwy.' Yn awr, ar y dybiaeth mai bod syml fel hyn ydyw 
j peth y mae dyn yn ei olygu ac yn ei alw yn efe ei him — ^yr 
byn nid oes, a dyweyd ylleiaf, ddim mwy o anhawsder i feddwl 
am dano felly, na meddwl am dano fel yn gyfansawdd, ac o'r 
byn y mae y prawf a grybwyllwyd — y mae yn canlyn, mai nid 
ein cyrff cyfluniedig ydym ni ein hunain, ac nad ydynt yn rhan 
o honom ein himain, mwy na rhyw ddefaydd arall o'n hamgylch. 
Ac y mae mor hawdd dirnad pa fodd y gallai defnydd allanol 
gael ei wneyd, yn perthyn i ni yn yr un dull ag y mae ein cyrff 
yn bresennol, ag ydy w dimad pa fodd y gallwn dderbyn argiaff- 
iadau oddi wrth ddefnydd, a meddu gallu i'w drin fel y mynom. 
Y mae mor hawdd meddwl y gallwn hanfodi heb gyiff, ag 

1 Gan Dr. Samnel CìaAe, 

[* T^-wyd yr ymresymiad hwn gan Dr. Samnel Clarke, yn 1705 ; deng mlyn- 
edd ar ngain <^ fr Analogy gael ei gyhoeddì. Gtosyd jr ymresymiad i 



law yn vr un g^au a Bntler wenii hyny : — Fod ymwybyddiaeth yn anrhan- 
adwy ; felly, y mae yr enaid, deiÚad yr ymwybyd " 



^ , ^ ^ , ^ _ ^ _ ^ ^ ddiaeth, yn anrhanadwy : 08 

ydyw yr enaid yn anrhanadwy, y mae hefyd yn uifarwol, ac anmhosibl i'w 
ddmyrtrio. Helaethwyd yr ymre^ymiad hwn hef yd gan Br. Thomas Brown 
yn y 96ain o'i Dda/i^lühiau, Erbyn hyn, y mae athronwyr yn ymwrthod áfir 
ymresymiad, fel rhai ereìll o ddamcanìaethau dyfnion a golygos Dr. Clarke. 
Awgryma Du^d Stèwart ei bed yn profì gormod ; sef nas gallasai yr enaìd 
gael ei greu. Y mae yn amlwg hefyd, ar y dybiaeth hon, fod yr hyn sydd an- 
ranadwY yn anf arwol~f od elf enai^ cyntaf def nydd yn annistiywiadwy. Sylwi^ 
Macfcinywh, fod ansoddau yn bod weithiau mewn defnydd cy&nsawdd, y rhai 
nÌB gellir eu cael yn im o^r rhanau sydd yn ei gyf ansodoi ; gan hyny, y mae yn 
canlyn xia4 yw y fiÌEdth f od ansawdd yn anrhanadwy yn un prawf f od y defnydd 
sydd yn f eddiannol ar yr ansawdd hwnw yn anrhanadwy. Felly, os yd^rw ym- 
wybyddiaeth yn anrhanadwy, nid yw yn brawf fod deinad yr ymwybyddiâeth 
felly. " Yr ydym yn gwybod mor ychydig am ansoddau cyntefig mater— am 
hanfod mater a meddwí~fel y mae pob ymresymiad a sylfaenir ar y eytryw 
wybodaeth, nid yn unìg yn anf oddhaol, ond yn hynod agored i gael ei droi yn 
obyn y gwirionedd ag yr ydym yn oeisio ei amddìffyn.^'— wán^itt' Edüion qt 
BuOirA 



Digitized by VjOOQIC 



16 AM 8BFTLL7A BDT70D0L. 

ynddynWy gallasai íbd genym gyrff. yn Uawa bywyd, ac yn 
meddu ar beiriannau a synwyrau cwbl wahanol Tn rhai preseo- 
nol ; ac y gallwn eto fywioli yr un cjtS^ neu nd newyddion, a 
gyfluniad cwbl wahanol — ag ydyw dirnad pa fodd y gallwn fjrw* 
ioli cyrff fel ein rhai presennol. Ac, yn ddiweddaf, ni byddai 
gan ymddattodiad yr amrywiol gyrff cyfluniedig yma, a thybied 
ein bod ein hunain wedi eu bywioli y naill ar ol y llall, ddìta 
mwy o ddylanwad» am a wyddom, er dinystrio ybodau bywiol-^ 
ni ein hunain-^^eu ein hamddifadu o'n galluoedd i feddwl a 
gweitìiredu, n^ a fyddai gan ddinystriad unrhyw ddefaydd 
allanol, oddi wrth yr hwn y gallwn dderbyn argraffîadau, a'r hwn 
y gallwn wneyd de&ydd o hono yn adilysuron cyffiredìn ein 
bywyd. 

II. NÌB geUir, yn wîr, oddi wrth natur y peth eî hun, brofi 
ymledd ac undód y bod bywydol trwy brawfiadau celfýddyd« 
Ond fel y maa y rhai hyn yn cytuno à'r dybiaeth am ei imdod, 
felly y maent yn ein harwain i wneyd casgìÁad sicr, nad yw ein 
cyrff cyfluniedig, à'r rhai y canfyddwn wrthddrychau y synwyraa 
ac y gweithredwn, yn rhan o honom ein hunain, ac am hyny yn 
dangos i ni nad oes genym un rheswm i gredu y bydd eu dinystr 
hwynt yn didinystr amom ein hunain, hyd yn oed heb i ni ben- 
derfynu pa un ai materol ynte anfaterc^ ydyw ein sylweddau 
bywydol. O blegid yr ydym yn gweled trẁy brofiad y gall dyn- 
ion golli eu haelodau, peiriannau eu synwyrau, a hyd y^ oed y 
rhan fwyaf o'r cyrff hyn, ac eto parhau i fod yr un bodau. A 
gall dynion olrhain eu bodolaeth eu hunain at amser pryd yr 
oedd maintioli eu cyrff yn hynod fach mewn cymhariaeth i'r hyn 
ydyw mewn llawn oedran ; ac nis gallwn lai na meddwl y gail- 
asent y pryd hyny goUi cryn ran o'r corff bychan hwnw, ac aros, 
er hjmy, yr un bodau bywydol— fel y gallant yn awr goUi rhan 
fawr o'r corff presennol, ac aros felly. Ac y mae yn sicr fod 
corff pob anifaU yn goddef treuUad ps^aus, a chyfìiewidiad, oddi 
wrth y rhwbiad dibaid sydd yn mhob rhan o hono. Yn awr, y 
mae ystyriaethau fel hyn yn ein dysgu i wahaniaethu rhwng y 
bodau bywydol — ^ni ein hunain— a*r mater, neu y deftiydd, yr 
hwn sydd yn dwỳn perthynas agos â ni ; o blegid gaU y diweddaf 
gael ei wahanu oddi wrthym, ac y mae mewn gwirionedd yn 
cjrfiiewid ac yn treulio yn feunyddiol, tra yr ydym yn gwbl sicr 
fod pob gweithredydd bywydol yn aros yn wastad yr un bod. 
Ac arweinia y sylw cyffîredinol hwn ni yn mlaen at y sylwadau 
canlynol :— 

Yn gyntaf^ Nad oes genym \m ffordd i benderiynu trwy "brof- 
iad beth yw uiaintioU y bod bywydol y mae dyn yn ei aìw * ei 



Digitized by VjOOQIC 



AK SEFYLLFA DDTFODOL. 17 

hunan;' ac eto, hyd oni cheir allan ei fod yn fwy mewn maint- 
ioK na*r gronyn Ueiaf o fater, yr hwn nid oes un sail i feddwl y 
dichon un gallu naturiol ei ddadgyssodi, nid oes un math o res- 
wm i feddwl y bydd marwolaeth yn ddadgyssodiad amo — ar y bod 
bywydol — hyd yn oed pe na byddai ynddo ei hun yn anwahanadwy. 

Yn aü, Gan fod perthynas mor agos a chu rhyngom a'n cyrff, 
ac wedí hyny y berthynas hono yn darfod rhyngom a rhanau o 
honynt, a bod y bodau bywydol — sef ni ein hunain — ^yn parhau 
trwy y cwbl heb eu dinystrio, er gwahanu rhanau o'r cyrff oddi 
"wrthym — ac o ganlyniad, y rhanau hyn heb fod yn rhan o hon- 
om — y mae yn canlyn yn mhellach nad oes genym un sail i 
feddwl mai rhyw gyíluniad arall — cyflunùíd meumol o fater, tyb- 
ier — ^ydyw y bod bywydol, ni ein hunain; o blegid nis gall fod 
genym un sail ifeddwl hyn ond oddi wrth ein perthynas â mater 
neu ddefhydd arall, a'n dyddordeb ynddo. Yr ydym wedi coUi 
yn barod, lawer gwaith drosodd, ran fawr, neu efallai yr oll, o'n 
corff, yn unol à rhai o ddeddfau cyffredin natur ; eto, yr ydym 
yn aros yr un bodau bywydol: pan gollwn ran mor fawr o^r 
corff, neu yr holl gorff, trwy ddeddf araU mewn natur, sef marw- 
olaeth, pa ham nas gaUwn hefyd aros yr un ? Nid yw yr ystyr- 
iaeth fod hyn yn cael ei wneyd yn y naill yn raddol, ac yn y 
UaU yn fwy ar unwaith, yn profi dim i'r gwrthwyneb. Yr ydym 
wedi myned heb ein difodi trwy lawer o gyfnewidiadau pwysig 
ar ein cyrff ; a pha ham y tybiwn y bydd angeu mor ddinystriol 
i ni? Nis geUir chwaith ddẅyn gwrthddadl yn mlaen, nad yw 
y mater sydd wedi ei wahanu oddi wrthym, neu ei gwbl goUi, 
yn rhan o'n corff gwreiddiol, ond yn unig yn fater damweiniol 
ac achlysurol ; o blegid gaUwn goUi aelodau cyfain, y rhai a 
gynnwysant o angenrheidrwydd amryw o ranau y corff gwreidd- 
iol ; neu os na chaniateir hyn, nid oes gen^rm un prawf fod im 
o'r rhanau hyn yn cael ei ddadgyssodi gan angeu ; er, a dyweyd 
wrth fyned heibio, ein bod yn dwyn perthynas agos à'r mater 
damweiniol hwnw, tra y parhao mewn undeb à'n corff gwreiddiol. 

Ond, wedi y cwbl, pa beth ydyw y berthynas sydd rhwng dyn 
a'r rhanau hyny o'i gorff, â*r rhai y mae yn dal y cyssyUtiad 
agosaf, yn rhagor na bod y gweithredydd bywydol a'r rhanau 
hyny o'r corff yn effeithio y naiU ar y Uall ? A geUir dyweyd 
yr un peth — ^yr un peth o ran natur, er nad mewn graddau — 
am bob defnydd allanol i ni sydd yn rhoddi meddylddrychau i 
ni, a'r hwn y mae genym aUu a dylanwad arno. Y mae y 
sylwadau hyn yn symmud pob sail dros dybied fod distrywiad 
unrhyw ddefnydd yn ddinystr ar y gweithredydd bywiol, ar gyf- 
rif y dyddordeb a fuasai yn ei deimlo unwaith yn y defnydd hwnw. 



Digitized by VjOOQIC 



18 aM seftllfa ddyfodol. 

Yn drydydây Os edrychwn ar eîn corff yn fwy neüldnol, fel 
wedi ei wneyd î fyny o foeiriannau canfyddiad a symmudiad, ar- 
weinir ni i*r un casgliad. Fel hyn, y mae y prawíiadau gc^yg;ol 
{optical expertment8) cyfifredin, a hyd yn oed y ffaith fod y golwg 
jn cael ei gynnorthwyo gan wydrau, yn dangos ein bod yn gwel- 
ed â*n llygaid yn yr un ystyr ag ygwelwn â gwydrau.* Ac nid 
oes un rheswm i gredu ein bod yn gweled â hwynt mewn un 
dull arall — un duU a bâr i ni feddwl fod y llygad ei hun yn 
gweled. Yr un peth sydd î'w ddyweyd am y clyw. Ac y mae 
teimlo rhyw ddefnydd caled oddi draw gyda rhyw offeryn yn 
ein llaw, yn anghraifit o natur gyffelyb, gyda golwg ar y pwnc 
dan ein hystyriaeth. Y maent oÙ yn anghreiffîiau o ddefiiydd 
neu fater allanol, neu y cyfiTW sydd heb fod yn rhan o'n corff, 
yn cael ei ddefhyddio fel offeryn i ddarparu gwrthddrychau i*r 
gallu canfyddol, ac i'w trosgl^^ddo ato, mewn modd cjSéíyb i*r 
hwn y mae peiriannau ein synwyriaeth yn eu darpeoru a'u tros- 
glwyddo. Y mae y naiU a*r llall yn offerynau trwy y rhai 
yr ydjrm yn derbyn y cyfryw syniadau oddi wrth wrthddrychau 
allanol, fel y mae Awdwr natur wedi trefiiu i'r gwrthddrychau 
allanol hyny i fod yn achlysiffon iV cynnyrchu ynom. Y mae 
gwydrau, fodd bynag, yn esamplau o hyn ; sef, o ddefiiydd nad yw 
yn un rhan o'n corff yn parotoi gwrthddr}Thau i'r gallu can- 
fyddol, ac yn eu trosglwyddo ato, yn gyffelyb ag y gwna 
ein peiriannau corfforol. Ac os ydym yn gweled â'n llygaid 
yn yr un dull ag yr ydjrm â gwydrau, gellir yn briodol 
gasglu yr un peth oddi wrth gjfatebiaeth am ein holl syn- 
wyrau ereiD. Ni fwriedir cadamhau trwy ddim a ddywedîr 
y^a, y gellir olrhain y synwyr o weled, neu un o'r synwyrau CTeill, 
trwy ei holl yrfaoedd hyd at y gallu bywydol sydd yn gweled; 
ond can belled ag y gellir ei olrhain trwy brawfiadau, ym- 
ddengys fod peiriannau ein synwyriaeth yn darparu ac yn cludo 
gwrthddrychau, mewn trefii i gael ymwneyd â hwynt íel y mae 
defnydd allanol yn gwneyd, heb roddi un rhith o debygrwydd 
eu bod hwy eu hunain yn canfod, ond mai gweithredu yn unig 
fel offerynau y gallu bywydol y maent. A chadarnheir gan ý 
ffaith fod dynion yn colli rhai o beiriannau eu synwyriaeth, ac 
eto hwy eu himain yn parhau yr un — ^y gallu bywydol yn aros 
heb im adfeiliad amo— nad yw y peiriannau hyny eu hunain yn 
amgen nag offerynau; nad ydynt eu himain yn canfod, ac yn 
ymwneyd â, gwrthddrychau. Cadamheir yr un peth hefyd gan 

P Y mae Ploto (yn Alcib. Prim. 61), yr tm fath a Butler, yn ffwahamaetha y 
dwylaw a'r Uygaid oddì wrth y dyn sydd yn eu defnyddio. ^* Y meddwl srdd 
yn ^eled: v mae pob peth arall yn fyddar a daü.*^ Diareb Boogaidd ydyw 
hon^ yn oaelei dyfynu gan Hamüton.— iSeicí, td. 246.] 



Digitized by VjOOQIC 



ÁM SEFTXXFA 1>1>TF0D0L* 19 

y pratrf a geir oddi wrtìi &euddw7dion: gwehm trwyddynt hwy 
ein bod yn feddiannol yn bresennol ar allu dirgeL*^gallu na bu- 
asem yn dycbymygu am dano oni buasai breuddwydi<m — ^fcrwy yjr 
hwn y canfydâìr gwrthddrychau allanol, mewn Biodd mor eglur 
a bywiog, heb gymhorth ein peiriannau allanol, fel gyda hwynt 

Y mae hefyd yr un fath gyda'r gallu sydd genym i ymsym- 
siud trwy ewyllysiad : ar ol ^jrstrio aelod, y mae y gajilu hwm 
yn aros yn ddileihàd; fel y byddai gan y bod bywjdol a goU- 
odd &. aelod allu i ymsymmud fel o'r blaen, pe baiganddo aelod 
arall. Gall gerdded gyda choes bren, yr un modd ag y gáU 
ddefìiyd<üo pawl i estyn neu symmud rhywbeth rhy beU iV 
£raiẃ wneyd hyny; ac y mae yn gwneyd gyda'r naiU fel gyda'r 
UaU. Ac nid oes dim yn peri i ni féddwl fod ein haelodau wedi 
eu cynnysgaethu à gaUuis^rmmudarheoU euhunain; er eu bod 
wedi eu cyfaddasu, fel amrywiol ranau peiriant, i fod yn oâer* 
3maa symmudiad y naiU i^r UaU, a rhai rhanau o'r un aelod i 
fod yn i^rynau symmudiad i ramau ereiU. 

Fel hyn, y mae dyn yn penderfynu ji edrycha ar ryw wrth- 
ddrych trwy fwyadur; neu y bydd iddo, am ei fod yn gloff, 
gerdded à ffon i ryw £ain. Nid oes gan ei fygaid a'i draed fwy 
''w wneyd yn y penderfyniadau hyn na*r mwyadur a*r ffbn* 
Ac nid ymddengys un saU i feddwl fod ganddynt fwy o 
law mewn dwyn y penderfyniadau i ymarferiad — mai y Uygaid 
sydd yn gweled, mai y traed sydd yn perì y symmudiad— ^ 
nag sydd gan y mwyadur a'r ffon. F^y, nid yw peirían- 
nau ein synwyriaelh a'n haelodau ond ofierynau, y rhai 
y mae y personau bywiol, ni ein honain, yn eu defnyddio i 
weled ac ymsymmud; nid oes un tebygabrwydd eu bod yn ddim 
amgen na hyn; i^ac, o ganlynîad, fod un math araU o berthynas 
rhyngom a hwynt na'r hyn a all fod rhyngom ag unrhyw ddefn- 
ydd araU wedi ei ffurfio yn offerynau i weled ac ymsymmud trwy 
tíu cynnorthwy (nid oes, meddai, imrhyw^ŵ/Ä araU o berthynas, 
!» y gaU wahaniaethu mewn gwahanol achosion mewn gradd) ; 
ac o ganlyniad, nid oes un tebygoLrMrydd y bydd gwahanu yr 
offerynau hyn oddi wrthym, neu eu dadgyssodi, yn ddinystr ar y 
bod sydd yn gweled ac yn ymsymmud. 

Owi ein bod yn gweled nad yw dadgyssodiad defoydd ag y 
buasai bodau bywiol yn teimlo y dyddordeb mwyaf ynddo yn 
ddinystr amynt hwy, ac nad yw distrywiad yr amrywiol beir- 
iannau synwyriaeth a symmudiad a berthyna iddynt yn ddinystr 
ainynt hwy, dengys hyn yn eglur nad oes im saü i feddwl y 
bydid i ddadgyssodiad unrhyw ddefnydd araU, neu beiriannau 
ereiU, fod yn ddinystr ar y bodau bywydol,.oddi wrth fod rhyng- 



Digitized by VjOOQIC 



20 ÁU BEFTLLFA DDYFODOL. 

ddynt berthynas gyfTelyb à hwynt. Ac nid oes genym un rhes- 
wm dros feddwl fod un math arall o berthynas rhyngom ag 
unrhyw beth a ddinystrir gan angeu. 

Ond, dywedir fod y sylwadau hyn yr un mor briodol iV cy- 
mhwyso at anifeiliaid ; ac ystyrir ei íbd yn anhawsder anorfod 
eu bod hwy yn anfarwol, ac, o ganlyniad, yn alluog i fwynhau 
dedwyddwch tragwyddoL* Yn awr, y mae y dywediad hwn yn 
adgas ac yn wan; ond nid ywyr hyn a fwriedir ynddo ynun an- 
hawsder mewn gwirionedd, wrth ei ystyried mewn duU naturìol 
neu foesol. O blegid — 1. Tybier fod y syniad adgas a fwriedir 
yn y cyfryw ddywediad yn cael ei arwyddo mewn gwìrionedd yn 
anfarwoldeb naturiol amfeiliaid; sef yrhaid iddynt ddyfod yn 
feddiannol ar gyrhaeddiadau mawrion, a dyfod yn weithredwyr 
rhesymol a moesol — ni byddai hyd yn oed hyn yna yn anhaws- 
der, o blegid nis gwyddom pa alluoedd cuddiedig sydd gan- 
ddynt hwy. Bu unwaith, yn flaenorol i'brofìad, gymmaint o 
sail i dybied na buasai dynion yn cyrhaedd y radd hono o dde- 
alltwriaeth ag sydd ganddynt mewn llawn oedran, mwy nag 
anifeiliaid; o blegid gallwn oLrhain ein bodolaeth ein hunain 
hyd at sefyllfa gyffelyb i'r eiddynt hwy. Ac yr ydym yn gweled 
ei bod yn ddeddf gyÍBfredin mewn natur, fod creadurìaid a gyn- 
nysgaethwyd à g^dluoedd cymhwys i ymwneyd à rhinwedd a 
chrefydd wedi eu gosod mewn sefyllfa o fodolaeth yn yr hon j 
maent yn amddifad o fodd i ymarfer y galluoedd hyny, megys 
me wn babandod a mebyd ; ac y mae rhan fawr o ddynolry w yn 
ymadael â'r byd presennol ôyn dyfod i'w ymarl'er yn y radd 
leiaf. Ond eto, yn 2il, Nid yw anfarwoldeb naturicl änifeiilaid 
yn arwyddo, yn y radd leiaf, eu bod yn feddîannol ar unrhyw 

\} Pe buasai grym pendant {posüive) ^m yr ymresymiad oddi wrth gyfateb- 
iaeth, boasai yn pron fod anifeiliaid yn gystal a dynion yn anfarwol. Y ina«9 

Self en fywiol yn parhau yn yr anifail ar ol coUi on neu rai o'i aelodau. Geli- 
cario yr ymresymiad yii mlaen yn mhellach na'r byd anifeilaidd— byd yn 
oed at y byd llysieuoL Y mae yr ymresymiad oddi wrth gyf atebiaeth yn gosod 
dynion, anif eiliaid, a Uysian, ar yr un tir, o barbh i*r posib&wydd ìddynt f od yn 
anf arwol, mor beU ag y mae a wnelo marwolaeth &'r elf en f ywiol sydd ynddynt. 
Yr oU y mae cyfatebiaeth (gyda golwg ar yr [amgylchiad o farw) ^ ei ddang* 
08 yd^rw, fod ein hanfarwddeb yn bosíbl: feUy hefyd gydag aiufeiUaid. Ý 
mae ^m rhaid yinofyn am brohon penderfynol mewn rhyw feusydd ereìU ; ac j 
mae y profion hyny yn sylf aenedig, nid ar yr hyn a f edda dynion ac anif eiUaid 
fel eu gUydd, ond ar y pethau sydd yn gwahaniaethu dynion oddi wrthynt^ 
sef cydwybod a rheswm, y rhai ni feddiennir gan un creadur daîarol oddi eithr 
dyn. 1. X mae ymresymiad Butler yn y bennod hon yn dangos fod anf arwol- 
deb yr enaid yn bosíU, ac nad yw mewn un modd yn awnhe^gol : a geUir cy- 
mhwyso hyji at anif eiliaid ; ac, fel y sylwa Chalmers, at lysiau, yn gystìd a dyn- 
ion. 2. T mae y prawf oddi wrth reswm dyn, a'r prawf moesol oddi wrth ei 
gydwybod, yn dangos f od anf arwoldeb yr enaid nid yn unig yn bosibl, ond yn 
debygol i'r graddaa uchaf.] 



Digitized by LjOOÇIC 



AIC SEFYLLFA DDYFODOL. 21 

alluoedd o natur resymol a moesol. Ac y mae y bydys- 
sawd yn gofyn ar fod creadurìaid byw heb fod yn feddiannol ar 
allnoedd o'r dysgrifíad yma. Ac y mae pob anhawsderau o 
barth i*r modd yr ymddygir atynt wedi eu sylfaenu, fel y mae 
yn eglur,mor hoUol arein hanwybodaeth,fel y mae yn bethrhy- 
fedd y dygir hwy yn mlaen gan neb ond y rhai sydd yn ddigon 
gweiniaid i feddwl eu bod yn gydnabyddus â holl gyfundrefn 
natur. Nid oes felly ddim sylwedd yn jr wrthddadl jrma, yr hon 
a ddygir yn mlaen mor fostfawr yn erbyn y nifer mwyaf o'r prof- 
ion naturiol dros aáfarwoldeb yr enaid— yn erbyn ynifer mwyaf 
á ddywedais ; o blegid nis gellir ei chymhwyso i'r un graddau 
at y sylwadau canlynol, y rhai a berthynant yn fwy arbenig i 
d.dynolryw : — 

IIL Fel nad yw eîn galluoedd presennol — y rheswm, y cof, a'r 
serch — ^yn dibynu ar ein corff cyfansawdd, yn yr un dull ag y 
dibyna canfyddiad trwy beiriannau ein synwyriaeth ; felly, nid 
ymddengys eu bod yn dibynu amo mewn un dull ag a rydd 
«ail i feddwl y bydd dadgyssodiad y corff hwn yn ddinystr ar 
ein galluoedd adfyfyriol fel ar ein galluoedd synwyryddol, neu 
sail i gasglu hyd yn oed y bydd yn attalfa ar y rhai blaenaf. 

Y mae dynion yn bodoli yn bresennol mewn dwy ystâd o 
fywyd a dimadaeth sydd yn dragwahanol oddiwrtheugilydd; a 
chan y naill a'r llall e\i deddfau, eu mwynderau, a'u poenau 
priodol iddynt eu hunain. Pan y mae un o'r synwyrau yn cael 
cffeithio amo, neu ein blysiau eu boddhau à'u gwrthddrychau, 
gellir dywedyd ein bod yn hanfodi neu yn byw mewn ystâd o 
deimladaeth. Pan na effeithir ar un o'n synwyrau, ac na 
foddhëir ein blysiau,a ninnau er hynyyn dimad,yn rhesymu,ac 
yn gweithredu, gellir djrwedyd ein bod yn hanfodi neu yn byw 
mewn ystâd o adfyfyriad. Yn awr, nid yw yn sicr fod dim a 
/ddinystrir gan angeu mewn un ffordd yn angenrheidiol i'r bod 
bywydol, yn yr ystâd hon o adfyfyriad, ar ol iddo gael meddyl- 
ddrychau. blegid er fod ein peiriannau allanol yn angen- 
rheidiol, oddi wrth ein cyfansoddîad a'n sefyUfa bresennol, er 
trosglwyddo syniadau i'n galluoedd adfyfyriol, fel y mae cert- 
wyni a throsolion a chlwydi mewn adeilyddiaeth, eto, ar ol 
i'r syniadau hyn gael eu dwyn i mewn, yr ydym yn alluog i 
adfyfjrrio i'r graddau dwysaf, ac i fwynhau y pleser a theimlo 
y poen mwyaf trwy gyfrwng yr adfyfyriad hwnw, heb dder- 
byn un cymhorth oddi wrth ein synwyrau; a dim oU, ar 
& wyddom, oddi wrth y corff hwnw a ddinystrir gan angeu. 
Nid ymddengys, felly, fod perthynas y corff â'n bod adfyfyr- 
iol yn angenrheidiol yn y gradd lleií^ er gallu meddwl — er 



Digitized by VjOOQIC 



í^ AK SEFSLLFA PBYFODOL. 

mwybliàd a phoen meddylîol-^nac, o ganljBÌad, fod dadgys* 
sodiad y cyntaf trwy ferwolaeth yn dmnystr ar y galluoedd 
presennol hyny sydd yn ein galluogi i hanfodi yn yr ystàd koa 
o adfyfyriad. Yn mliellaeh: mae esamplau o gle(fydaú marwoU 
y rhai nad ydynt yn effeithio dim ar ein galluoedd deallol nres- 
ennol; ac y mae hyn yn sail i dyhîed na hydd i'r clefydaa 
hjnj ddinystrio y gallnoedd hyn. Ymddengys yn wir, oddi 
-wrtìi y sylwadau a wnaed yn hurod, nad oes un saü i dyhied, ar 
gyfrif yr effaith y maent yn ei gael air eu gilydd, fod dadgys* 
sodiad y corff yn ddinystr ar y gweithredydd bywydol. Ac 
oddi wrth yr un rheswm, ymddengys hefÿd nad oes un sail i 
dybied, ar gyfiif yr effaith y maent yn ei gael ar eu gilydd, fod 
dadgyssodiad y corff yn ddinystr ar ein galluoedd adfyf^rriol 
presennol ; ond y mae anghreifftîau sydd Jn dangos nad ydynt 
yn fynych yn effeithio ar eu gilydd yn rhoddi sail i dybied i'r 
gwrthwyneb. Y mae anghreifftiau o glefydau marwol yn peidio 
amnharu ein galluoedd adfyíyriol presennol, yn peri fod ya 
anhawdd i ni ddychymygu fod y cyfryw glefydau yn ddinystr 
amynt. Y mae llawer o bethau, yn ddiammheu, yn effeithio yn 
ddwys ar ein hoU alluoedd bywydol, ac yn y diwedd yn attal 
eu gweithrediad ; — marweidd-dra, er esampl, yr hwn sydd yn 
cynnyddu yn raddol nes diweddu mewn trymgwsg : a gallasem 
dybied oddi wrth ystyriaeth fel hyn y buasai hyd yn oed yn eu 
dinystrio, oni buasai i ni weled trwy brofiad fod y dull hwn o 
farnu )ti dduU gwan a chyfeiliomus. Ond yn y clefydau a 
grybwyllwyd, nid oes cymmaint a hyn o debygolrwydd Tn har- 
wain i gasglu yr un peth am y galluoedd adfyfyriol a feddwn 
yn bresennol ; o blegid yn y clefydau hyn, y mae personau yn 
ymyl marw yn ymddangos fel pe byddent /n nghanol nerth 
bywyd. Anüygant ddimadaeth, cof, a rheswm, heb eu niweid- 
io; dangosant serchiadau cryfion, teimlad o gywilydd ac an- 
rhydedd, a*r mwynhâd a'r poen meddyliol uchai, hyd yr anadl 
olaf ; ac y mae ypethau hyn yn sicr yn arddangos mwy o nerth 
bywyd nag y mae cryfder corfforol yn ei arddangos. Yn awr, 
pa sail sydd i dybied y bydd i'r clefyd hwnw, pan gynnydda hyd 
at farwolaeth y corff, ddinystrio y galluoedd hyny na anmhar- 
wyd ganddo yn y graddau lleiaf hyd yr adeg hono ? Ac os nad 
yw marwolaeth trwy glefydau fel hyn yn ddinystr ar ein gallu- 
oedd adfyfyri<^ presennol, prin y meddylir ei fod trwy im modd- 
ion arall. 

Y mae yn eglur y geUir cario y sylw cyŵedinol hwn yn 
mhellach. Ac ymddengys fod mor lleied o gyssylltiad rhwng 
gailuoedd corfíbrol ein teimladaeth a'n galluoedd adfyfyriol, fel 



Digitized by LjOOÇIC 



ÁM SSFYLLPAr D^TIODOL. 23 

Bad oes un rheswm i gasglu fod angeu^ sydd yn diaystrìo y 
cyntaf, yn gwneyd cymmaint ag attal gweithrediad y diwedda^ 
neu yn ein Uuddias i barhau mewn ystàd o adfyfyrìad cyâelyb 
i'r Iion yr ydym ynddi yn bresennol. O blegid nid yw aîttaliad 
ar weitbrediadau y rbeswm, y cof, a'r teimladau, yn un rhan o'r 
drycbfeddwl am farwolaeth, nac yn cael ei gynnwys jm ein syn- 
iad ni am dano. Ac y mae y profìad beunyddiol sydd genyn^ 
fod y galluoedd hyn yn cael eu hymarfer, heb dderbyn un cyn* 
northwy, am ddim a wyddom ni,oddi wrth ein cyrffa ddinystrir 
gan angeu, a'n bod yn gweled yn fynych eu bod yn gweithredu 
mor fy wiog hyd yr anaxil olaf — ^y mae y ffeithiau hyn, meddaf^ 
yn rhoddi sail deg i feddwl y gall na bydd angeu yn gymmaônt ag 
ŵttaliad ar weithrediad y galluoedd hyn, ac ar y mwynderau a'r 
dypddefiadau a gynnwysir yn eu gweithrediad ;* fel na bydd y 
bywyd, ar ol angeu, pa beth bynag a fydd ^mddo yn chwanegol 
at ein bywyd presennol, yn fywyd newydd yn cael ei ddechreu, 
ond yn barhâd o'n bywyd presennol. Gall marwolaeth fod» 
mewn rhai golygiadau, yn debyg i'n genedigaeth ; yr hyn nid 
yw yn attaliad ar weithrediadau y gaUuoedd oedd genym o'r 
olaen, neu yn gyfhewidiad trwyadl ar ein sefyllfa yn y groth^ 
ond yn barhàd ax ein galluoedd a'n sefyllfa gyda rhyw g^ew- 
idiadau neillduol. 

Ac am ddim a wyddom yn amgen am danom ein hunain, am 
eîn bywyd presennol, ac am angeu, gall angeu, yn ol trefn peth- 
au, ein dwyn yn ebrwydd i ystâd uwch ac eangach o fywyd, fel 
y dygir ni yn ein genedigaeth ; yn yr hon y byddai ein gallu- 
oedd, a'n cylch o feddwl a gweithredu, yn Uawer mwy nag ydynt 
yn bresennol. O blegid fel y mae y berthynas sydd rhyngom 
a'n synwyrau allanol yn ein gwneyd yn gymhwys i hanfodi yn 
ein sefyllfa bresennol o deimladaeth, felly, gall fod yr imig 
rwysta: naturiol i ni hanfodi mewn sefyllfa uwch o adfyfyríaeth. 
Y gwir yw, nid yw rheswm yn dangos i ni yn mha ystàd y 
mae marw(^aeth yn naturìol yn ein gadael ynddi. Ònd pe 
byddem yn sicr y rhoddai attaliad ar ein hoU alluoedd i feddwl 
a gweithredu ; eto, y mae attaliad ar allu, a dinystr ar y gallu 
hwnw, yn effeithiau o natur mor wahanol — fel y mae yn 
eglur oddi wrth ystâd y galluoedd mewn cwsg neu lewyg — ^fel 

PYmfteiri 
A jájw marwol 



jájw yn ddinystr ar ei aLLuoedd pra 

núieu, ar ei aUuoedd presennol o deimladaetü T Ac osnad yw", 

taliad ar weithrediadau 7 galluoedd adfyfyriol presennol? Yn awr, ôs nâd oes 



sail i gredu y diweddaf, y mae llai, pe bai yn besib^ i |p»du yr aü, a llai fythi 
jp»du y cyntaf.] 



Digitized by VjOOQIC 



2^ ÄU SE7TLLFA DDTFODOL. 

nas gallwn mewn modd yn y byd ymresymu oddî wrth y 
naill at y Uall, neu gasglu, gyda'r gradd Ueiaf o debygolrwydd, 
fod yr un matb o nerth ag sydd yn ddigon i roddi attaliad ar 
ein gaUuoedd, er wedi ei chwanegu i'r graddau a fyner, yn ddig- 
onol er eu dinystrio. 

Y mae y syiwadau hyn, wrth eu cymmeryd gyda'u gUydd, yn 
ddigon i ddangos pa mor Ueied sydd o saU i dybied fod angeu 
yn ddinystr ar bersonau. Y mae, fodd bynag, un gyfatebiaeth 
ymddangosiadol a aUai eîn harwain i dybied ei fod feUy, sef y 
tebygrwydd a dybir sydd rhwng darfyddiad Uysiau ag eiddo cre- 
aduriaid byw. Ac y mae y tebygrwydd hwn yn ddigon mawr i 
gynnysgaethu beirdd à chyfeiriadau at fiodau y maes, pan yn 
arddangos eiddUwch ein bywyd presennol. Ond mewn rhes- 
ymiaeth (os ydyw yn ganiataol mewn barddonîaeth), y mae j 
gyfatebiaeth mor beU oddi wrth fod yn bwrpasol, fel nad oes un 
saU dros gymharu y naiU à'r UaU, o barth i'r cwestiwn presennol ; 
o blegid y mae un o'r gwrthddrychau a gyferbynir yn hoUol 
amddlfad o'r peth sydd yn benaf ac uchaf yn y UaJl — sef y gaUu 
i feddwl a gweithredu ; a*r hyn ydyw yr unig beth ag jrr ydym 
yn ymhoU yn nghylch ei barhàd. FeUy, nid yw darfyddiad 
Uysieuyn yn dwyn un cyfatebrwydd î ddinystr bod byw. 

Ond, os gadawn heibio, fel yr awgrymwyd eisoes, yr arferiad 
o osod y dychymyg yn Ue profiad, a chyfyngu ein hunaîn at yr 
hyn yr ydym yn ei wybod ac yn eî ddeaU ; os ymresymwn yn 
unig oddi wrth hyny, ac oddi wrth hyny hefyd fFurfio eîn dys- 
gwyUadau — ^ymddangosai ar y golwg cyntaf, fel nas geUir casglu 
\m tebygohrwydd y bydd i fodau byw byth beidio a bod feUy 
oddi wrth reswm y peth ei hun, feUy nis geUir casglu yr un 
oddi wrth gyfatebiaeth natur; o blegid nis gaUwn ohrhain yr un 
bod byw tu h^nit i angeu. Ond gan ein bod yn ymwybodol ein 
bod wedi ein cynnysgaethu â galluoedd i feddwl a gweithredu, 
a'n bod yn bersonau byw, yr hyn yr ydjrm î bwyso arno ac i 
ddal gafEiel ynddo ydyw, y bydd i ni barhau i fod feUy hyd oni 
ragwelwn ryw ddamAv^ain neu ddygwyddiad a berygla y gaUu- 
oedd hyny, neu a fydd yn debyg o roddi dînystr amom: ac 
nid ymddengys mewn ui modd fod angeu yn ddygwyddiad o'r 
fath hyny. 

Fel hyn, pan fyddwn wedi ymadael â'r bydhwn, gaUwn fýned 
i bUth golygfeydd newyddion, ac i ystâd newydd o fywyd a 
gweithrediad^ mor naturiol ag y daethom i'r ystâd bresennol. A 
gaU yr ystâd ncwydd hon yn naturiol fod yn un gymdeithasol ; 
a'i manteision yn cael eu gweinyddu, yn ol rhyw ddeddfau sef- 
ydloor a chyffîredinol o ddoethineb, i bob un yn gyfatebol i raddati 



Digitized by VjOOQIC 



AM 8EFTLLPA DDTFODOL. 25 

ei rinwedd. Ac er na byddai manteision y sefyllfa ddyfodol 
hono yn cael eu gweinyddu gan ewyllys y gymdeithas, fel y mae 
manteision yr un bresennol i ry w fesur, ond yn gwbl gan weith- 
rediad mwy digyfrwng yr Hwn ag y mae holl drefn natur yn 
dibynu amo ; eto, byddai y gweinyddiad o honynt mor naturiol 
ag ydyw y gweinyddiad yn y sefyUfa bresennoí trwy offerynol- 
iaeâi dynion. Ac yn wir, er i ni gymmeryd y gair naturiol mewn 
rhyw ystjrr anmhenderfynol, heb un deífìniad arno, fel y cymmerir 
ef yn gyŵedin, eto byddai yn brawf o feddwl o'r math mwyaf 
cul i dybied nas gall \m gyfundrefn fod yn naturiol ond yr un 
bresennol;* yn enwedig tra y mae y tebygolrwydd o sefyllfa 
ddyfodol, neu anfarwoldeb yr enaid, yn cael ei dderbyn ar dyst- 
iolaeth rheswm ; o blegid y mae hyn yr im petb a gwadu ac 
addef ar yr im pryd fod yslàd o hanfodiad gwahanol i'r im pres- 
ennol yn ystâd naturiol. Ond y mae y^ unig ystyr penodol 
sydd i'r gair naturiol wedi ei osod allan a'i henderfynu; o blegid 
y mae yr hyn sydd naturiol yn gofyn am, ac yn cymmeryd yn gan- 
iataol fod, person deallgar i'w wneyd felly; Ä. y., Tw wneyd 
felly yn barhäus, neu ar adegau penodedig — fel y mae yr hyn 
sydd oruchnaturiol neu wyrthiol yn gwneyd i effeithio y peth 
am unwaith. Ac oddi wrth hyn, y mae yn canlyn yr eangir 
syniadau dynion am yr hyn sydd naturiol, yn gyfatebol iV 
gwybodaeth chwanegol hwy am weithredoedd Duw, a goruch- 
wyliaethau ei ragluniaeth. Ac nid oes dim gwrthuni mewn 
tybied y gall fod bodau yn y bydyssawd, y rhara feddant allu- 
oedd, a gwybodaeth, a golygiadau mor eang, fel y mae hoU 
drefn yr efengyl yn ymddangos iddynt yn naturiol ; Ä. y., yn 
gyfatebol i ymddygiadau Duw at ranau ereül ei lywodraeth — 
mor naturiol ag yr ymddengys cwrs gwéledig a gwybyddus 
natur. O blegid prin yr ymddengys un ystyr arall yn bosibl i'w 
roddi i'r gair, ond yr ystyr a arferir yma — tebyg, sefydlog, un- 
ffurfiol. 

Y mae y tebygolrwydd yma o sefyUfa ddyfodol, à'r hyn yr ym- 
drinwyd genjrm yn bresennol, pa mor Ueied bynag y boddlona 
ein cywreinrwydd, eto yn ateb hoU amcanion crefydd, yn yr un 
duU ag yr atebasai prawf o natur uwch.^ Ni byddai y prawf 
uchaf o sefyUfa ddyfodol yn brawf o grefydd. O blegid y mae 
yr ystyriaeth ein bod i fyw ar ol hyn bron mor hawdd iV gym- 
modi âg aîinuwiaeth, a*r ystyriaeth ein bod yn byw yr awrhon ; ac, 
am hyny, nid oes dim a aU fod yn f wy gwrthim nag ymresymu oddi 
wrth gredo yr annuwiad nas gaU sefyllfa ddyfodol fod. Ond 

^ Gwel Bhan n., pen. ü. ìii. ^ Demonttratẁe procf=9xhiMd» 



Digitized by VjOOQIC 



26 AK LTWODBASTB DUW 

gan fod crefydd yn cynnwys y syniad am seíyllfa ddyibdol, y 
mae unrhyw sail i goledd tybiaeth yn erbyn bodolaeth y cyfryw 
sefyllfa yn milwrio yr un modd yn erbyn crefydd. Ac y mae y 
sylwadau blaenorol yn symmud ymaith pob tybiaeth, a phoS 
sail i dybiaeth, o'r faüi; ac yn profi, hyd y graddau pellaf o deb-» 
ygolrwydd, un o athrawiaethau sylfaenol crefydd — yr hon, pe 
rhoddid crediniaeth iddi, a agorai ac a ddarparai y meddwl i 
roddi sylw difrifol i brawf cyffîredinol y cyfan. 

^ PENNOD IL 

▲M LYWODBASTH DUW TBWT WOBBWTOIT A CH08PAV; a'B 
DIWEDDAF Tlf NEILLDUOL.l 

Yb hyn sydd yn gwneyd y cwestiwn o barth i fywyd dyfodol 
mor bwysig i ni ydyw, ein cymhwysder i fwynhau dedwyddwch 
a dyoddef trueni. A'r hyn sydd yn gwneyd ein hystyriaeth o 
hono mor bwysig î ni ydyw, y dybiaethfod ein dedwyddwch a'n 
trueni ar ol hyn yn dibynu ar ein gweithrediadau yn awr. Heb 
hyn, nis gallai cywreinrwydd lai na dwyn i'n sylw fater, yn yr 
hwn y teimlem ddyddordeb mawr ; sef, marwolaeth pobl ereill, 
neu agosàd ein marwolaeth ein hun. Ond ni feddyliai dynion 
call ddim yn mhellach yn nghylch sefyllfa ddyfodol na'r hyn a 
gyfodai jn achlysurol fel hyn yn eu meddwl, pe y byddai yn 
beth sicr nad yw ein cyflwr yn y dyfodol yn ymddibynu dim ar 
ein hymddygiadau yn y presennol. Ond, yn y gwrthwyneb, os 
oes rhy w sail, naill ai oddi wrth gyfafebiaeth neu rywbeth arally 
i feddwl fod y dyfodol yn dibynu ar y presennol, yna y mae y 
rheswm cryfaf àros arfer y dyfalwch a'r pryder mwyaf tuag at 

P '' Er DA ddylem ystTrìed fod 7 cyfatebìaethau a ddygir yn mlaen yn 7 bennod 
hon yn rhesyTMm o blaid sef^lmt ddyf odol wobrw^on a chospan, eto 7 maent 
oU 7n ddigonol i wrtíidaro 7 gwrthddadlenon a ddygìr yn erb^n ei hanf odiad. 
Diohon nad ^d^nt Tn ddigon oed^m i ffurfio prawf o bltad, ond torant ^nudth 
yn effeithiol bob saií i wrthwTnebiad.^—C^a^mers' Leetiwres 0» BfUler's Analogy, 

Dyhá cadw mewn cof mai llef aru am hrwodraeth Dnw yn ejwl 7 mae BaÛer 
711 7 bennod hon — nid am ei lywodraeth foesol. Llywodraeth foeaol ydyw pwno 
'oen, iii. Y mater yn y bennod hon yw : ' * Y mae i weithredoedd ea canlyniadau, 
aey maey oanlyniadaa hyn^^m cael eurhagweled." Pwncydi^deddbennodyw : 
" Ŷ mae i weithredoedd rhimoeddol ganlyniadau Jiaptu, ac y mae v canlyniadaa 
hyny yn cael eu rhagweled." Sylwa un o esbonwyr Butîer foa genvm yn 7 
bennod hon atebion cyflawn i'r sawl sydd yn ediyoh ar grefydd ^n unig fel pwno 
{theory), Nid 7W ^m perthyn i ^mchwiliadaeih ^n gyinraaint ac i'r owestiynaa 
ymaif erol h^n^ ag 7 mae ein sefÿllfa yn ein goif odi i bendedTnu yn y naill 
Ü'ordd neu 7 Uall am^nt.] 



Digitized by VjOOQIC 



TRWT WOBBWYON A GH08FATJ. 27 

Bicrliani dedwyddwcH yn 7 sefyllfa i ddyfod, ac i ymddwyn yu y 
fath fodd ag i osgoi ^ thrueni, yr hyn a dybir genym sydd weál 
ei roddi yn ein cyrhaedd a^n gallu. A haeddai y cwestiwn, a 
oes sail i*r dybiaeth hon, yr ystyriaeth fwyaf difrifol, pe na baî 
un prawf cryfach o sefyllfa ddyfodol na*r tebygolrwydd cryf a 
ellir ei gael oddi wrth y sylwadau yn y bennod flaenorol. 

Yn awr, y mae yr oll a fwynhawn, a rhan fawr o'r hyn a ddy- 
oddefwn, yn ein sefyllfa bresennol, we^li ei oaod o /eton cylch 
ein gallu ein hunain. O blegid canlyniadau ein gweithrediadau 
ydyw ples^r a phoen ; ac yr ydym wedi ein cynnysgaettu gan 
Awdwr eíh natur* à galluoedd i ragweled y canlyniadau hyn. 
Yr ydym yn gweled trwy brofìad nad yw yn gwneyd cymmaint a 
chadw a diogelu ein bywyd, ar wahân oddi wrth ein gofal a'n 
liymdrech ein hunain i feddiannu a defnyddio y gynnaliaeth a 
ordeiniodd efe i gadw ein bywydau, ac heb yr hwn yr ordein- 
iodd yr un modd na chaent eu caidw o gwbl. Ac yn gyffredin, 
yr ydym yn rhagweled nas gellir cyrhaedd na mwynhau y peth- 
au ydynt yn wrÄddrychau ein hamrywiol flysiau, oddi eithr i ni 
ymroddi ac ymdrechu yn y dulliau hyn neu ddidliau ereill. 
Ond trwy yr ymdrech a'r ymroddiad jrma, yr ydym yn cyrhaedd 
ac yn m wynhau y gwrthddrychau hyny yn y rhai y mae ein daioni 
naturiol yn gynnwysedig; neu trwy y moddion yma y mae Duw 
yn rhoddi i ni feddiant a mwynhâd o honynt. Nid wyf yn 
gwybod ein bod yn meddu un math neu radd o fwynhàd, ond 
trwy gyfrwng ein gweithrediadau. A thrwy fod yn synwyrol 
a gofalus, ^dlwn, ar y cyfan, dreulio ein dyddiau mewn cr^m 
esmwythyd a thawelwch; neu, i'r gwrthwyneb, gallwn, trwy 
fyrbwylldra, nwyd aflywodraethus, trwy fynu ein ffordd — neu, 
hyd yn oed trwy esgeulusdra, wneyd ein hunaìn mor druenus ag 
y inynom. Ac y mae llawer yn mynu gwneyd eu hunain yn 
berffaith druenus ; sef, trwy wneyd yr hyn y maent yn gwyb- 
od yn mlaen llaw a'u harweiniant i drueni. Y maent yn dilyn 
y Uwybrau hyny, pen draw pa rai — ^fel y maent yn gwybod trwy 
gael eu haddysgu, trwy esampl, a thrwy brofiad — fydd gwarad- 
wydd, tlodi, afiechyd, a marwolaeth anamserol. Y mae pawb 
yn canfod mai hyn yw cwrs cyfiiredin pethau ; er yr addefir nas 
gallwn ganfod trwy brofiad fod ein hoU boenau i'w priodoli i'n 
ffolineb fel eu hachos. 

Pa ham na ddyiy Awdwr natur ryw syniadau neiliduol i'w 
greaduriaid yn gyffredin a diwahaniaeth, heb un golwg ar eu 
hymddygiad; pa ham nad yw yn eu gwneyd yn hapus heb offer- 
ynoliaeth eu gweithrediadau eu hunain, ac yn eu rhwystro i dynu 
tarueni amynt eu hunain — ydynt gwestiynau na pherthynant i'n 



Digitized by VjOOQIC 



28 AM LYWODBABTH DUW 

pwnc presennol. Gallai fod rhyw anmliosiblrwydd yn natm 
pethau, nad ydym ni yn adnabyddus o hono;' neu, efallai y cyn- 
nyrchid ar y cyfan lai o hapusrwydd trwy y cyfryw drefniant na 
thrwy yr un presennoi; neu, efallai mai nid rhyw dueddiad 
syml i gynnyrchu hapusrwydd ydyw y daioni dwyfol — ond 
tueddiad i wneyd y da, y fifyddlawn, a'r gonest, yn hapus. Efallai 
fod meddwl anfeidrol berâaith yn cael ei foddhau wrth ganfod 
ei greaduriaid yn ymddwyn yn gydweddol â'r natur a roddes 
iddynt; yn gydweddol â'r cyssyUtiadau y gosododd hwy yn- 
ddynt tuag at eu gilydd, ac â'r berthynas sydd rhyngddynt ag 
ef ei hun — y berthynas hono âg ef, yr hon sydd yn angenrheid- 
iol dros ystod eu parhàd mewn bodolaeth, ji hon yw y bwysicaf 
o bob perthýnas : efallai, meddaf, fod meddwl anfeidrol berSaiŴ. 
yn cael ei foddloni yn yr ansawdd dduwiol hon mewn bodau 
moesol, ynddi ac o'i phlegid ei him, yn gystal ag ar gyfrif fod 
hyny yn wasanaethgar er dwyn yn mlaen hapusrMrydd ei gread- 
uriaid. Neu, gallai fod yr oU o'r amcan, er mwyn yr hwn y 
gwnaeth Duw y byd, ac y mae yn y modd yma yn ei lywodr- 
aethu, yn gwbl tu hwnt i gyrhaeddiad ein gaUuoedd ; gaU fod 
ynddo rywbeth mor anmhosibl i ni gael un dimadaeth am dano 
ag ydyw i ddyn daU feddu dimadaeth am Hwiau.2 Ond pa fodd 
bynag y mae gyda hyn, y mae yn beth cwbl sicr, ac yn ffrwyth 
profiad cyffredinol, fod trefn gyffîredin y Uywodraeth ddwyfol yn 
ein rhagrybuddio — ^yn ein cynnysgaethu à modd i ragweled, 
gydag eglurder mwy neu lai — os bydd i ni ymddwyn fel hyn, y 
.derbyniwn y cyfryw fwynderau; os fel araU, y goddefwn y cyfryw 

^Bhan i., pen. TÌi. 

f« *' Y mae Butler yn y paragraph hwn yn rhoddi prawf o wir wyleidd-dra 
athronaidd. Nid yw yn cymmerya amo amddif^ goruchwyliaethau í)uw ; ond 
dwg yn mlaen gyires o dybiaethau— y rhai, yn gyffelyb i gwestiynau Syr Isaac 
Newton, ydynt yn gyfifesiadau o anwybodaeth, yn hytrach nag jrn arddangos 
tuedd i hylldremu i ddiigelion sydd hyd yma yn anadnabyddus \ ni. Ax;'nid 
yw amcan y traethawd hwn yn gofyn am unrhyw eglurh&d penodòl ar y peth- 
au fel y maent ; o blegid nid &'r Atheist y mae a wnelo : ond cymmer yn.ganiat- 
aol f od ei wrthwynebydd yn credu f od Duw yn bod, ac f elly ei f od ỳn golygu 
f od trefn {>ethau f el y mae yn gydweddol à chynlluniau ei ddoethineb a pher- 
ffeithiau ei gymmeriad moesol. Yr hvn y cymmer amo ei hun i'w ddangos yw, 
f od y pethau y ewrthddadleuir yn eu hèrbyn mewn rhyw athrawiaetlí benodol 
mewn duwinyddiaeth i'w hadnabod hefyd yn ngorachwyliaethau presennol 
natur a rhagluniaetìi."— C%aÌ7íier** Lectwrea, 

Dywed Chahners, yn y dyfyniad uchod, fod dull Butler o drin ei fater yn y 
bennod hon yn arddúigos meddwl gwylaidd a gostyngedig. Y mae hefy^ fel 

Lsylwa Dr. Angus, yn dangos gwir ddoethineb yn flawn cymmaint. Sylwa 
íibnitz mai y gyfundrefn bresennol o lywodraetmad, yr hon sydd jrn gwneyd 
ein hapusrwydd yn ddibynol ar ein hymddygiadau, ydyw yr oreu äralîesid ei 
Uunio. Y mae yn amlwg hefyd fod f drefn hon yn hanfodol i sefyllfa dynfol 
gweithredydd moesol a chyfriiol.] 



Digitized by VjOOQIC 



TBWT WOBBWTON ▲ CHOSPATT. 29 

Jdyoddefiadau ; ac yn ein cynnysgaethu â*r mwynderau, ac yn 
rboddi profiad i ni o'r dyoddefiadau hyny, fel canlyniadau ein 
gweithredoedd ein hunain. "Ond y mae hyn oU iV briodoli i 
gwrs cyflfredin natur." Gwir. Dyma ydyw y peth yr wyf yn 
ei sylwi. Y mae iV briodoli i gwrs cyffredin natur ; hyny yw, 
nid i'r geiriau neu y syniadau <nors natur, ond iddo Ef a'i sef- 
ydlodd ac a'i trefhodd ; neu i gwrs o weithrediad a elwir, ar 
gyfrif ei unffurfiaeth a*i sefydlogrwydd, yn naturiol, a'r hwn 
sydd o angenrheidrwydd yn tybied bod yn gweithredu. O blegid 
pan wel dynion eu bod dan fath o orfodaeth i addef fod awdwr 
1 natur, neu fod Duw yn Uy wodraethwr naturiol ar y byd, rhaid 
iddynt beidio gwadu hyn wed'yn, am fod ei lywodraetìi yn im- 
ffurf; rhaid iddynt beidio gwadu ei fod yn Uywodraethu, am ei 
fod yn gwneyd hyny yn wastadol ; am fod effeithiau ei weith- 
rediad yn rhai parhäus, pa \m bynag a ydyw ei weithrediad feUy 
ai peidio ; er nad oes im rheswm dros feddwl nad yw : mewn 
gair, y mae pob dyn, yn mhob peth a wna, yn gweithredu yn 
naturíol ar y rhagfeddwl a*r dysgwyUad am ochel y drwg a 
chyrhaedd y da ; ac os ydy w cwrs naturiol pethau yn ordeiniad 
Duw, a'n gaUuoedd naturiol ninnau i wybod a theimlo wedi eu 
rhoddi ganddo ef, yna y mae y canlyniadau drwg a da a ddüyn- 
ant ein gweithredoedd yn ordeiniad o*i eiddo ef, ac y mae y 
rhagfeddwl a feddwn ninnau am y canlyniadau hyny yn rhybudd 
od(ü wrtho ef pa fodd yr ydym i weithredu. 

" FeUy, a ydyw y pleser sydd yn naturiol yn düyn bob tro y 
boddheir nwyd wedi ei fwriadu Tn dwyn i foddhau ein hunain 
yn mhob anghraiffl gyffélyb, ac fel gwobr i ni am wneuthur 
feUy?" Nag y^w, mae yn ddiammheu. Ac ni ddyUd dyweyd 
fod ein Uygaid wedi eu bwriadu yn naturiol i edrych ar bob 
gwrthddrych a aUant weled ; gwrthddrychau sydd yn niweidiol 
i*r golwg, neu y rhai y dylem, ar gyfrifon ereill, droi ein Uygaid 
od<U wrthynt. Eto, nid oes dim anmiheuaeth na wnaed ein Uyg- 
aid i weled à hwynt. FeUy, nid oes chwaith un ammheuaeÖi 
nad yw y pleserau a'r poenau a berthynant i'r nwydau, ac a rag- 
weUr, wedi eu bwrirfdu yn gjrffredin i ddwyn dynobryw i weith- 
redu mewn rhyw foddau neiUduol. 

Yn awr, oddi wrth y sylw cyffredinol hwn, sydd eglur i bob 
meddwl, fod Duw wedi ein galluogi i ddeall ei fod wedi trefnu 
i foddhâd a hyfrydwch fod yn ganlyniadau un math o*n gweith- 
redoedd, a phoen ac anesmwythyd yn ganlyniadau math araU 
o'n gweithredoedd ; a hefyd yn ganlyniadau seguryd yn gystal ; 
a'n bod yn gweled fod y canlyniadaíi, am y rhai y rhybuddiwyd 
ni yn mlaen Uaw, yn dilyn yn ddieithrad, gaUwn wybod ein 



Digitized by VjOOQIC 



dO AIC LYWODSASra BITW 

bod yn bresennol me^n gwirìönedd yn ddeîHaid ei lywodraeth, 
yn yr ystyr mwyaf cyíyng a phriodol — yn ddeiìiaid ei lywodraeth 
yn y cyfiyw ystyr a'î fod ef yn ein gwobrwyo a'n cospi am ein 
gweithredoedd. Gan ein bod yn cymmeryd ^m ganiataol fod 
Awdwr yn bod i natur, y mae yr ystyriaelh ein bod o dan ei ly w- 
odraeth, sef o dani yn yr un ystyr ag yr ydym o dan lywodraeth 
swyddogion gwladoí, yn fwy yn bwnc o brofiad nac yn gasgliad 
trwy resymiad ; o blegid y drychfeddwl priodol sm lywodraeth 
yàjw, fod pleser yn cael ei gyssylltu â rhai gweithredoedd, a 
phoen â gweithredoedd ereill, y rhai y gallwn eu gwneuüiar, 
neu beidio eu gwneuthur ; yn nghyd à rhoddi hysbysrwydd o 
hyn ju flaenorol, i'r rhai sydd yn perthyn i'r llywodraeth hono. 
Pa un a ydyw y pleser neu y poen sydd fel hyn yn diljm ein 
hymddygiadau i*w esbonio trwy dybied fod Awdwr natur yn 
gweithredu amom bob moment y teimlwn ef, neu ynte ei fod 
wedi Ihmio a dwyn yn mlaen i weithrediad ei ran ei hun yn 
Uywodraethiad y byd ar unwaith — nid yw hyn, pa wedd bynag 
a gymmerir.fel y mwyaf dewisol, yn gwneyd dim ewahaniaelh 
gyda golwg ar y mater dan ein sylw. Oblegid pe gaîlai llywodr- 
aethwyr gwladol osod eu cyfreithiau mewn grym, heb ymyryd o 
gwbl ar ol eu gwneuthur — ^heb un prawf nac ymchwüiad, na*r 
Surfiau perthynol i'w gosodìad mewn grym; pe byddent yn 
alluog i berì Tw cyfreithiau weithredu o honynt eu himain, neu 
i bob troseddwr Tw gosod mewn grym amo ei hunan — ^ni a 
fyddem yn yr un ystyr o dan eu llywodraeth y pryd hyny ag yr 
ydym yn awr; ond byddai felly mewn gradd Ûawer uwch a dull 
mwy perfiaith. Nid oes dim yn fwy oferwag na gwawd rhai 
dynion, wrth weled fod poenau llai yn cael eu hystyried yn 
esamplau o gosp ddwyfol. Nìd oes modd ateb neu ochel y syn- 
îad cyffredinol a fwrìedir yma heb wadu pob olachobìon. O 
blegid os addefir fod olachosion, rhaîd addef hefyd fod y ples^ 
a*r poen a grybwyllwyd yn bresennol yn esamplau o honynt. 
Ac os ydynt— os ydyw Duw yn cyssylltu hyfrydwch â rhai 
gweithredoedd, ac anesmwythyd â rhai ereill, gyda'r bwriad eglur 
o*n dwyn i weithredu fel arfel — ^y mae felly, nid yn unig yn gwein- 
yddu hapusrwydd a thrueni, ond hefyd yn gwobrwyo ac yn 
cospi gweithredoedd. Os ydyw, er anghiaät, y poen a deimlwn 
ar ol gwneyd yr hyn a duedda i andwyo ein cyrff — trwy fyned yn 
rhy agos at dân,neu trwy glwyfo ein hunain — yn cael ei appwyntio 
gan Awdwr naturi'r dyben o*n hattal rhag gwneyd yr hyn sydd 
yn beryglus i*n natur, y mae hyn yn anghrsufft llawn mor eglur 
ei fod yn cospi ein gweíthredoedd, ac amhyny ynbrawf ein bod 
yn ddeiüaid o'i lywodraeth, a phe buasai iddo hysbysu trwy lef 



Digitized by VjOOQIC 



TBWT WOBaWTON Jl CHOSFATT. 31 

o'r nef, y byddai iddo, os gweithredom felly, ein cospi raewn 
graddau cyfatebol i*n gweithredoedd. 

Yr ydym, fel hjm, yn gweled mai y gwir syniad am Awdwr 
natur ydyw, y syniad am feistr neu ly wodraethwr, yn flaenorol 
i ystyriaetli o'i briodoliaetbau moesol. Yffaith am danom ni, a'r 
hon a ganfyddwn trwy brofiad ydyw, ei fod jm dwyn yn mlaen ei 
lywodraeth amom yn bresennol, trwy ein gwobrwyo a*n cospi 
am ein gweithredoedd, yn yr im ystyr ag y mae plant, gweision, 
a deüiaid, yn cael eu gwobrwyo a*u cospi gan y sawl sydd yn 
Uywodraethu amynt hwy. 

Felly, y mae hoU gyfatebiaeth natur — ^holl gwrs presennol 
pethau — yn arddangos yn gyflawn nad oes dim anghredadwy yn 
yr athrawîaeth hon mewn crefydd; sef, y gwobrwyir ac y cospir 
dyDÌon gan Dduw am eu gweithredoedd yn y byd a ddaw: — dim 
yn angiiredadwy, yr wyf yn ei feddwl, yn cyfodi o'r syniad am 
wobrwyo a chospi; o blegid y mae holl gwrs natur yn anghraifft 
yn y presennol fod Duw yn gweînyddu y Uywodraeth hono ar- 
nom, yr hon a gynnwys wobrwyon a chospau. 

Ond, gan mai cospedigaeth ddwyfol ydyw yr hyn y dadleuîr 
yn ei herbyn yn benaf gan ddynion, byddai yn briodol crybwyll 
rhai amgylchiadau yn nghwrs naturiol cospau yn bresennol, 
sydd yn dwyn cyfatebolrwydd i'r hyn a ddysgir gan grefydd o 
bàrâi ystàd ddyfodol o gosp ; ac yn wir, yn meddu cymmaint o 
gyfatebolrwydd, fel nas gallant lai na chynhyrfu yr ystyriaeth 
fwyaf difriföl o honi yn meddyliau y rhai a dalant sylw iddynt, 
am eu bod yn foddion i wneyd yr ystâd hono yn fwy tebygol a 
chredadwy. 

Crybwyllwyd bron yn awr, fod y cyfryw boen a thmeni yn 
dilyn yn naturiol y cyfryw werthredoedd a darddant oddi ar ffol- 
îneb ac esgeulusdra, yn gystal a gweithredoedd a ystyrir yn fwy 
penodol feî yn ddrygionus ; a bod y canlyniadau hyn, pan ellir 
eu rhagweled, yn gospau priodol a naturiol, wedi eu cyssylltu 
â'r cyfryw weithredoedd. O blegid y mater a honwn yma ydyw, 
nid ein bod yn gweled Uawer o dmeni yn y byd, ond ein bod 
yn gweled Uawer o dmeni ag y mae dynion yn ei ddwyn amynt 
eu hunain trwy eu hymddygiadau eu hunain, yr hyn y gaUasent 
ei ragweied a*i osgoi. Yn awr, yr amgylchiadau perthynol i*r 
cospedigaethau naturiol yma, y rhai sydd yn haeddu ein sylw 
mewn modd arbenig, ydynt y cyfryw a r rhai hyn i^ — ^Eu bod yn 

P Y mae yr adran hon ar gospau preseDDcd a d^odol, medd CSialiners» yn 
dwyn yr ymresymiad oddi wiih gvfatebiaeth yn ei nerfch mwyaf ger ein bron. 
T mae ei nerth f el arf amddiff]rnol yn ymddangos mewn golen ciyi ; y mae yn 
\on i lawr, &g nn ergyd, dorf o wrthddadleuon a ddygir yn mlaen yn barhäus 
gan withwynebwyr orefydd; ac y mae ygwasanaeth a wna trwy hyny yn fawr. 



Digitized by VjOOQIC 



32 A3£ LTWODRAETH DUW 

fynych yn dilyn gweithredoedd sydd )ni dwyn Ua'wer o fanteis- 
ion ar y pryd, ac yn cynnyrchu llawer o hleser presennol : er 
anghraifft, y mae ^echyd ac angeu anamserol yn ganlyniadau 
anghymmedroldeh, er yn gyssylltiedig à'r afiaeth a'r difyrwch 
mwyaf : hod y cospau hyn yn fynych yn Uawer mwy na*r man^ 
teisîon a*r pleserau a ddilynant y gweithredoedd : er y gallwn 
mewn dychymyg ffurfío trefn natur, yn yr hon y dilynai y cosp- 
au naturiol hyn yn ebrwydd neu ynfuan ar ol cyâawniad y weith- 
red, yr ydjrm yn gweled, yn y gwrthwyneb, eu bod yn fynych 
yn ein byd ni yn cael eu haddoedi am amser maith, ac weitluau 
hyd yn oed wedi yr anghofier y gweithredoedd a fuont yn achos 
o honynt; fel nad jw oediad y ffosp yn un math na gradd o sail 
i dybied yr attelìr hi o gwbl : fod y cospau naturiol hyn, ar ol 
y fath oediad, yn dyfod yn fjrnych — nid yn raddol, ond ar un- 
waith, yn ddisymmwth, a chyda nerth mawr; y mae y trueni 
mwyaf, fodd bynag, yn dyfod yn fynych yn y modd yma : fel 
nad yw dynion jm meddu c^rflawn sicrwydd y bydd i*r cyfryw 
drueni dyfodol ganlyn y cyfryw weithredoedd, felly, efallai, nad 
oes ganddynt, ond yn anfyiiych, tra yn gwneyd y gweithredoedd 
hyny, ddysgwyliad cryf ac eglur y bydd iddo ganlyn: a dy- 
gwydda yn and nad ydynt yn gweled yn amgen na bod afiechyd, 
troseddau, a chospau gwladol, yn ganlyniadau tehygol rhyw 
Iwybr o anfoesoldeb — megys anghymmedroldeb, er esampl — ^pan 
y maent yn edrych amo yn beth mwy tebygol y bydd iddynt eu 
hosgoi : ond, er hjmy, y mae pethau yn cymmeryd eu cwrs natur- 
îol ac appwyntiedig, ac y mae trueni yn dilyn yn anocheladwy 
yn yr amser nodecUg, mewn Uawer iawn o'r anghreifitiau hyn. 
Ac er fod adeg ieuenctid yn cael ei dwyn yn mlaen fel esgus- 
awd dros fyrbwyUdra a ffoUneb, fel adeg sydd yn naturiol yn 
anwyUadwrus ac anmhrofiadol, eto, nid yw hyn yn l^uddias i'r 
canlyniadau hyn ddUyn, a chael eu teinüo yn drwm trwy hoU 
weddiU yr oes. Y mae arferion a fagwyd yn more yr oes yn 
troi aUan yn fynych yn ddinystr hoUol ar ddynion; ac y mae 
Uwyddiant dynion yn y byd — ^nid yn imig eu Uwyddiant yn yr 
ystyr cyfiredin, gyda golwg ar gyfoeth a meddiannau, ond eu 
gwir hapusrwydd — ^yn dibynu mewn gradd helaeth, a gwahanol 
ff}n:dd, ar y dull y treuliant dymmor eu hieuenctid; ac y mae 

wrth gofio fod y gwrthddadleaon hTn, nid yn nnig yn ymddangos yn d^ a 
rhesymol, ond en hod hefyd yn gosoa eu hargraff niweidioi yn ddw&i ar fed<tyl- 
iau, oddi ar yr ymddangosiad o ryddfrydedd sydd ynddvnt, a*tt gwrthw^ebiad 
i bob iheolaeth ormesol a mympwyol. Nid yw y ddadl hon, mae yn wir, yn 
gyfryw ag ygellir sylfaenn dnwmyddiaeth naturiol nen y dadgaddiad Cîristion- 
Oj^oi ami ; ond gwna yn gydwastad ft'r llawr laaws o'r amddifÿnfeydd cadamaf 
a gyfodir líiewn gwrthwynebiad iddynt.] 



Digitized by LjOOÇIC 



TRWT WOBBWYOK Á. OHOS?ATT. 83 

canlynîadau eu gweîthredoedd yn more eu hoes, ar y cyfan, yn 
gyfiŷw ag ymaent yn esgeuluso eu hystyried, ac nis gellir,ond 
yn anfynych, ddyweyd eu bod yn eu credu yn briodol yn mlaen 
llaw. Y mae hefyd yn deilwng o sylw, fod cwrs naturiol pethau, 
mewn anghreifftiau afrifed, yn rhoddi cyfleusder^u i ni i gyr- 
haedd rhyw fanteision i ni ein hunain, ar ryw adegau, nas gallwn 
eu cyrhaedd pan y mynom; na chwaith adfeddiannu y cyf- 
leusderau, os darfu i ni eu hesgeuluso neu eu camarfer. Ac yn 
wir, y mae cwrs cyffredin natur yn anghraifiìb o hyn. Os ydyw 
dynion yn ystod eu hieuenctid yn anhawdd i*w trin, ac yn mynu 
eu ffordd, y maent yn rhwym o ddyoddef, mewn amser i ddyfod, 
oddi wrth amddifádrwydd o'r pethau hyny ag yr esgeulusasant 
eu cyrhaedd yn yr amser priodol i hyny. Os gedy yr amaethwr 
i'w amser hau fyned heibio heb wneyd hyny, y mae wedi colli 
yn anadferadwy yr holl flwyddyn. Yr im modd, er y gall dyn- 
ion, ar ol byw mewn ffolineb ac a&eoleidd-dra hyd at ryw radd- 
au penodol, adferu eu hamgylchiadau, a gwella eu hiechyd a'u 
cymmeriad, i ryw fesur o leiaf, eto, mewn Uawer o anghreifft- 
iau, nid yw gwir ddiwygiad yn ddigon effeithiol er attal y trueni, y 
tìodi, yr afiechyd, a'r gwaradwydd cyssylltiedig à ffolineb ac afre- 
oleidd-dra, os hydd wedi myned tu hwnt ìÜt gradd hwnw, Y mae 
rhyw derf yn penodol i ffolineb a chamymddygiad, yr hwn, os eir 
drosto, nid oes Ue i edifeirwch yn nghwrs naturiol pethau. Y 
mae hefyd yn dra theilwng o'n hystyriaeth, fod esgeiüusdra oddi 
ar anystyriaeth, diffyg sylw a gofal,^ yn esgor yn fynych ar gan- 
lyniadau llawn mor ofìiadwy ag unrhyw gamymddygiad gpnreith- 
redol oddi ar y nwyd mwyaf afreolai<^d. Ac, yn ddiweddaf, gan 
fod llywodraeth wladol yn beth naturiol, y mae ei chospau felly 
hefyd; ac y mae rhai o'r cospau hyn yn farwol, fel y mae effeith-' 
iau bywyd o bleser anghyfreithlawn yn fynych. Felly, y mae 
Uawer o gospau naturiol yn gospau diweddoP f r rhai sydd yn 

Bhan n,, pen. tì. 
'T mae yr ystyriaeth gyflMmol o aefyllfa ddyfodol o gosçau yn perthyn. 



fél y mae yn ùnlwg, i grefydd natoriol. Ond os meddylir fod rhu o*r myfyr^ 
dodaii hyn yn dwyn perthynas yn fwy arbenigCrAthrawiaeth hon, fel y maa 
yn cael ei àyaga yn y Beibl, dymunir f r darllenydd sylwi, fod ysgrifenwyr pa- 
ganaidd— beiidd, ac awdwyr ar f oesau— yn ìlefturu am gdsp ddyfodoîy drygionuSj 
g^da golw|; ar ei pharhád a'i graddau, mewn geiiiau a dysgrifiadau tebyg i 
eiddo yr Ysgrirthyr. Felly, y <^an a ymddengys yn f ater 'dadguddiad, orda 
l^wg ar yr athrawiaeth hon ^dyw, mai yn niwedd y byd y gwneir y gwanan- 
laeth mawr rhwng y oyfíawn a*r drygionus — y derbynia pawb y ^ryd nyny yn 
ol ei weithred. Cíuiglodd rheswm mai da fydd i'r o^fiawn, ao mai gwae yr an- 
wir, yn y diwedd ; dnd nÌ8 gellid pendeifynu, oddi ar egwyddorìon rhe8wm| 
yn amgen ná.bodd^<m wedi cael eu haî>pwyntio i fyned trwy sefyUfaoedd 
ereill o fywyd eyn i gyfiawnder dalu i bawb yn ol ei weithred. T mae dad- 
goddiad yn myn^ i ni mai y sefyUf a nesaf ar bethau, ar ol yr un broagnnol, 

D 



Digitized by VjOOQIC 



34 AM LTWODBAETH DUW 

myned danynt, wrth edrycli amynt yn unig yn eu cyssylltiad âg 
amser; ac yn ymddangos fel yn cael eu gweinyddu trwy ap- 
pwyntiad naturiol, naill ai cr mwyn synmiud y troseddwr o bob 
cyfleusdra i fod yn ddrygionus mwy, neu fel esampl — er yn fyn- 
ych yn anefleithiol — ^i'r rhai a adewir ar ol. 

Nid dygwyddiadol, neu bethau i'w cyfarfod yn awr ac eilwaitb, 
yw y pethau hyn; ond c^rmmerant le o fewn cylch ein sylwadaeth 
feunyddiol ; y maent yn dyfod oddi wrth ddeddfau cyfircdinol — j 
rhai mwyaf cyíTredinol — trwy ba rai y mae Duw yn lly wodraethu 
y byd, yn nghwrs naturiol ei ragluniaeth. Ac y maent yn dwyn 
y fath gyfatebobrwydd i'r hyn a ddysgir i ni gan grefydd o barth 
cospedigaeth ddyfodol y drygionus, fel y gellid gosod allan 7 
naill a'r llall yn yr un geiriau a dysgrifladau. Yn y Diarebion 
(jten, i.), y mae doethineb yn cael ci dwyn yn mlaen, fel yn myn- 
ychu y ííeoedd mwyaf cyhoeddus, ac yn cael ei gwrthod gan y rhai 
y mae yn cymhell ei hun amynt fel arweinydd eu bywyd :— " Pa 
hyd," meddai, wrth lefaru wrth y rhai sydd yn myned heibio, 
•'chwj ynfydion, y cerwch ynfydrwydd? a chwi watwarwyr, y 
bydd hoff genych watwar ? ac y casâ fiyliaid wybodaeth ? Dy- 
chwclwch wrth fy ngherydd : wele, mi a dywaUtaf fy ysbryd i 
chwi, fy ngeiriau a hysbysaf i chwi." Ond wrth gael ei gwrthod : 
— **Yn gymmaint ag i mi eich gwahodd,ac i chwithau wrthod ; 
i mi estyn fy liaw, a neb heb ystyried; ond diystyrasoch fy holl 
gynghor i, ac ni fynech ddim o'm cerydd: minnau hefyd a 
chwarddaf yn eich dialedd chwi ; mi a wawdiaf pan syrthio ar- 
noch yr hyn yr ydych yn ei ofni ; pan ddêl amoch yr hyn yr 
ydych yn ei ofni megys distryw, ac y dèl eich dialedd 
amoch megys corwynt; a dyfod amoch wasgfa a chaledi : 
yna y galwant amaf, ond ni wrandawaf ; yn fore /m ceis- 
iant, ond ni'm cânt." Mae yr adrah hon, fel y mae yn eglur, o 
nodwedd farddonol, ac }ii cynnwys amryw ffugrau uchel ; ond 
y mae ei hystyr yn amlwg, a hawdd Tw adnabod. A gosodir 
allan yr hyn a fwriedir ynddi yn fwy amlwg a Uythyienol yn y 
geiriau canlynol: — "Canys cas fu ganddynt wybodaeth, ac ofn 
yr Arglwydd ni ddewisasant. . . . Am hyny, hwy a gânt fwyta 
tfrwyth eu ffordd eu hunain, a*u Uenwi â'u cynghorion eu hun* 
ain. Canys esmwythdra y rhai anghall a'u Uadd ; a Uwyddiant 
y rhai ffol a'u dyfetha." Ac ymae yr hoU ymadroddion hyn yn 
cynnwys dysgrifiad mor gywir aphriodol o ganlyniadau gweitìi- 

Bydd wedi ei hordeinìo i ddwyn gweinyddiadaa cyfiawnder iVperffeithrwvdd; 
na oedir mo hyny ddim yn hwy, ond y bydd i ddirgelwch Duw—j dirgelwoh 
mawr o'i fod yn goddef i ddrygioni acannhrefn flagoro— gael ei derfynn y piyd 
hyny. Cynmier ei **allu mawr, a theymasa,'' trwy dalu i bawb yn ol ei 
weitiired. 



Digitizedby VjOOQIC ' 



TRWT WOBEWTON A CHOSPÀTT. 35 

redoedd dynîon yn y byd presennol, ac o*r byn y mae crefydd 
yn dangos sydd i'w ddysgw}'! mewn byd arall, fel y mae yn an- 
lawdd penderfynoi pa un o'r ddau a olygir yn benaf ynddynt. 
Ac yn wir, ar ol i ni edrych yn ystyriol dros y profion pendant o 
sefylifa ddyfodol o wobr a chosp, nid oes dim, feddyliwyf, a all 
loddi syniad mor glir a b^rwiog i'r meddwl am y diweddaf, a 
«ylwi ar yr un peth yn nghwrs presennol natur — fel y mae y 
gwrthsafiadau, y cynghorion, a'r rhybuddion ag y mae dynion yn 
eu cyfarfod ar ffyrdd drygioni, fifolineb, ac afradlonrwydd, yn 
eael eu dijrstyru. Y mae eu natur eu hunain yn rhoddi rhy- 
buddion iddynt: derbyniant hwy hefyd oddi wrth esamplau 
ereiU; oddi wrth yr anghyfleusderau Uai yr arweiniant eu hun- 
ain iddynt; ac oddi wrth addysgiadau dynion doeth a rhin- 
weddol. Ar ol i'r rhai hyn gael eu dirmygu a'u gwawdio am am- 
ser maith — ar ol hir oediad canlyniadáu mwyaf niweidiol eu 
ôblineb — o'r diwedd, y maent yntoriimpwn yn anwrthwynebol, 
fel gẃr arfog ; y mae edifeirwch yn rhy ddiweddar i weinyddu 
ìin ymwared, ac nis gall wneyd dim ond c^ninýddu eu blinder 
a'tt trueni ; y mae adferiad yn anobeithiol ; ac y mae tlodi ac 
afiechyd, cydwybod afionydd ac ing caJiçn» gẅaradwydd a marw- 
olaeth — oll yn ganlyniadau eu gweithredoedd eu hunûn — ^yn eu 
gorchuddio, ac yn eu dwyn i sefyllfa nas gallaçt ddianc oddi 
wrthi, a chael ymwared. Y mae sylwadaeth yn profi yn anwad- 
adwy maî dyma ydyw cwrs cyffredin a helynt presennol dynol- 
ryw ar y ddaiar. 

Nid wyf yn meddwl hôni fod ein gwybodaeth bresennol am 
gwrs naturiol pethau yn ein hawdurdodi i ddyweyd fod dynion 
yn cael eu cospi bob amser yn gwbl gyfatebol i'w camymddyg- 
iad ; ond y mae yn ddiammheu fod Uawer o anghreifftiau am 
rai yn cael eu cospi am eu cam^nnddygiadau yn yr amrjrwiol 
ddulliau a grybwyllwyd yn awr ; yr hyn sydd yn ddîgon i ddangos 
pa beth a ganiatà, neu pa beth yw gofynion, deddfau ilywodr- 
aeth Duw : ac os ystyrir yr anghreifftiau hyn yn drwyadl, y 
maent yn ddigonol i ateb pob gwrthddadl yn erbyn sefyllfa ddy- 
fodol o gospau — ^pob gwrthddadl a gyfyd oddi ar y dychymyg 
fod eiddilwch ein natur, a'r ffaith yr ymosodir amom gan 
demtasiynau oddi allan, bron yn diddymu euogrwydd gweithred- 
oedd drygionus dynion ; yn gystal a phob gwrthddadl oddi ar 
gamsjmiadau am angenrheidrwydd, oddi ar dybiaeth nas gellir 
gwrthwynebu ewyllys Bod Anfeidrol, neu ei fod uwch law cael 
ei ddigîo gan ei greaduriaid.^ 

Nis gall adfyfyriadau o'r fath yma lai na brawychu dynion 
^Owelptn. ÌT. a tí. 



Digitized by VjOOQIC 



36 AM LTWODBAETH FOESOL DJrW. 

ôiùìîoì, pa mor Tjáá bynag y bjddant oddi wrth benboethder — 
dynion yn feddìannol ar y graddau helaethaf o nerth meddwl ; 
oud gweddus yw î bethau gael eu gosod allan a'u hystyried feí 
y maent mewn gwirionedd. Ac y mae yr oes bresennol yn cue^ 
eî nodweddu gan y íath di£deimladrwydd rhyfygus a borth Vr 
hyn a gymmer le yn llywodraeth Duw yn y dyfodol^ nad yw ya 
gweddu i ddîm ond atheîstiaeth gyŵedinol a phrawfedig, a'r 
hyn sydd yn peri y dylai dynion gael eu hadgofio— ac, os yw yn. 
bosibl, eu dwyn i deimlo — nad oes ganddynt un sail i fod mor 
ddlofn, dideimlad, a rhyfygus, hyd yn oed ar yr egWyddorioa 
mwyaf ammheus* O blegid oni ellir dyweyd am unrhyw ber- 
son, ar ei «Jdyfodiad i*r byd, y gall ymddwyn yn y &th fodd ag i 
beidio bo<i o un gwasanaeth iddo, oddi eîthr trwy giael ei wneyd 
yn esampl o ganlynìâ.dau ofhadwy drygioni a ffoHneb ; y gsdl^ 
os ewyllysia, ddwyn amo ei hun gospau trymaf y gallu gwladol» 
neu fyrhau ei ddỳddiau trwy ryw gẁrs arall o afradlonedd slo 
annuwioldeb; neu ddwyn amo ei hun warthrudd ac afiechyd 
gwaeth nag angeu ; fel y buasaî yn well iddo, hyd yn oed gyda 
golwg ar y byd a'r bywyd presennol, pe nas ganeslà ef ? Ao a 
oes rhyw rith o reswm i ddynion dybied eu hunain yn ddiogel, a 
siarad fel pe byddent yn gwbl sicr, pa mor afreolaidd bynag y 
byddo eu hymddygiadau, nad oes ôìm yn gyfatebol i hyn gyda 
golwg ar fuddiannau mwy cyfl&edinol yn y dyfodoL, yn ẁ&g- 
luniaeth a lly wodraeth yr un Duw ? 

PENNOD m. 

▲M LTWOPBAETH fOESOI^ DIFW.^ 

Fel y mae yr amrywiol ymddangosîadau o fwriad ac olachos- 
ion yn nghyfansoddiad natur yn profi ei bod yn waith meddwl 

[> Y mAeBatler, yi^ y bennod hon, yn ymdrìn am nodwedd íoesol y Ilywodr» 
•eth yr Td^rm dani— tra m&i y diychieddwl am fywodiaetli yn nnig, ar wahfta 
oddi wrth ei natar, oedd y mater yn y b^nnod naenorol. Ÿ mae y ffîátíi fod 
hyfrydwoh yn canlyn rhai gweithredoedd, a phoen rai ereill ; f od hyn yn hysbyB 
yn mlaen Uaw, fel y gall y gweithredydd ragweled canlyniadaa «l weithredoedd 
— eU rhagweled mor sicr ag y gwnaethai dan gyfraiih wedi ei dgrhoeddi :— y 
mae y ffeitiiiaa hyn, ynddvBt ea honaia, jn mirfio Úy^Podraeth ; y maeni yn 
çynnwys ^enau hanfodol Uywodraeth. Ond y mae y syniad ohwanegol, mai 
actau rhinweddol ^dd yn cyntiyrcha hyfrydwch, ac actau drygionus boen, yn 
ein ojrfeirio at yr etfen f oesol q^ yn gofwedd jm UywDdraeä .gyíEredinoi a 
natariol Duw.. A.'r nodwedd Tma yn y Uywo^raeth ydyw iptater y ben&od 
hon. Amcan mwyaf uniongyrdiol y bennod, fodd bynag, ydyw dangos pa mor 
beU y geUir adnabod yr elfeáíoesof yma yn y Uywodraeth, yn ei hyst&d hro»* 

Digitized by VjOOQIC 




AK LTWODBABTÄ i;OJ.SOL DUW. 37 

deaUoSi léHy y mae yr oiàchosion neiUduol o bleser a phoen, yn 
mysg ei'greadiiriaid, yn profi éu bod yn perthyn iV lywodraeüi, 
yr lion y geUìr ei j^w ei lywodraeth naturiol ar greaduriaid a 
gynny^aediwyd & synwyr a rheswm. Hae hyn, fodd bynag, 
yn cynnwyg mwy nag a ysfyrir yn gyiSredin pan soniwn am lyw- 
odraeth naturiol Duw ar y byd. Arwydda lywodracth o'r un 
iiatur mg ymae meistr yn ei dal ar eí weisien, ne^ lywodraethwr 
gwladol ar^ei dddliaid. ;¥ mae yr anghreifftiau diweddaf a enwyd 
o olachosion yn profi mo^^^îírìoneddol fod Lfywodraethwr ar y byd, 
yn yr ystyr a grybwyllwyd yn awr, ac a eglùrwyd yn y bennod 
o'r Uaen, «g y mae «inghreiffîiau ereìll o olachosion yn profi fod 
Chmeutimrwr áeaìlm ìddo. 

Ond mà ymddengys, ar yr elwg gyntaf, fod hyn ynddo ei hun 
jn pcsiderfynu dim yn sicr o baîth cymmeriad moesol Awdwr 
nator^ yn ei berthynas fel Ilywodraethwr ; nid yw yn sicrhau fod 
ei ly wodraeth yn un< foesol, neu yn profi ei fod yn famwr cyfiawn 
4ff y byd. Mae llywodraeth foesol yn gynnwysedig, nid yn unig 
mewn gwobrwyo a cho$pi dynion am eu gweithredoedd, o blegid 
gall y llywydd mwyaf gormesol wneuthur hyny, ond mewn 
^obrwyo y cyfiawn, a chospi y drygionus — roewn talu i ddyn- 
ion yn ol eu gweithredoedd, fel y byddont ddrwg neu dda. A chyn- 
nwysir perffeithrwydd Uy wodíaeth foesol mewn rhoddi i bawb 
aneẅn cyfartaledd manwl iV haeddiant neu eu drwghaeddiant. 

Ymddengys fod rhäi dynion yn meddwl mai unig gymmeriad 
Awdwr natur ydjrw cymmeiìad o haelfrydedd a daioni hoUol, a 
dim yn chw^neg. Y mae hyn, wrth edrych amo fel egwyddor 
gweithrediad, a'i olygu )ti anfeidr(d mewn gradd, heb fod yn 
amgen na thueddiad i gyni^yrchu yr hapusrwydd mwyaf i ddyn- 
ion, heb gymmeryd un sylw gwahanol o*u hymddygiadau nag a 
baiai chwanegiad at yr ha,pusrwydd hwnw. Wrth i ni dybied 
àyn fel unig gymmariad Duw, ni byddai gwirionedd a chyfiawnder 
ynddo yn ddim ond daioni a haelfrydedd yn cael eu harwain gan 
ddoethmeb. Ond, mae yn ddiau na ddylid haeru peth fel hyn, 
onis gelHr el brofì ; o Wegid ni a ddylem lefaru gyda pharch 
gwyliadwrus ar y fath destyn. A't mater i chwîiio iddo yma 

<eiiiiol ; f od ja. ei dedu'eaftd ìjẅ TU|arwyddion lonlm; o^i {^enffeühiad dyf odoL 
l)wg yn iiüîie^ brofioa fod' y Uywodraeih yn un fòie8% oddi wrth ei ham^lch- 
iadMi preseniM^— 7 syniad gieddfol 8vda ynom am uniondeb; oanlymadau 
àoT gDial doethy a b^rhwyllam anghali ; y gosp nrdd yn di^gyn ar ddrygioni, 
íel y maeyn niweidiol i g^mdeithas; yr hy^dwcn sydd yn ngiŷn á rhinwedd, 
«'r tnieni sydd yn gyssyllfciedlg anooheladwy â drygioni, ynddynt eu hunain, ac 
sarwahAn oddiwrth en neffeithiau ar eymdeithas; a chymmeradwyaeth oyffred- 
âiwl daio ni, a*r anghymmeradwyaeth a deimla pob cydwybod o ddrygioni. 
T mae yr ysfyriaethau hyn yn ein (^eirìo at y l^ywodraeth dan ei ohymmeriad 



Digitized by VjOOQIC 



38 ÁM LTWODRAZTH 70B80L BITW. 

ydyw, nid a cllir ei brofi, ai nis gellîr; ond a ellir eanfody 711 
nghyfansoddiad a chwrs y byd, ly wodraeth g^rfiawn wedi ei Bef- 
ydlu; yr hon a gynnwysa, o angenrheidrwydd» lywodraethwr 
cyfiawn.' Dichpn fod creadnriaid yn rhyw barthau o'r greadig- 
aeth, i'r rhai y mae Awdwr natur yn dadguddio ei hun dan y cym- 
meriad dymunol hwn— Jiaelôrydedd anfeidrol yn miig; yr hwn» 
efallai, yw y cymeriad mwyaf hawddgar a dymunol : a dîammhea 
ei fod y cymmeriad mwyaf nawddgar, wrth gymmeryd yn ganiataol 
nad yw, fel y dichon ei fod, yn anghydweddol â chyfiawnder: 
ond y mae yn ei amlygu ei hun i ni dan y cymmoriad o lywodraeth- 
wr cyfiawn. Oall fod yn unig ac yn hoUol dda yn yr ystyr a 
nodwyd yn awr, a hyny yn gysson â*r cymmeriad hwn ; ond y mae^ 
fel y mae genym bronon yn nhrefn y byd, yn llywodraethwr ar 
weision, fel y mae yn ein gwobrwyo ac yn ein cospi am ein 
gweithredoedd. Ao yn Uywodraeth y byd, gallai ei fod wedi 
rhoddi, yn chwanegol at reswm y peth ei hun, a thystiolaethau 
cydwybod, awgrymau eglur a phenoant fod ei l^rwodraeth yn un 
gyfiawn neu foesol-^awgrymau ydynt ddigon eglur i'r rhai sydd 
yn bamu fod natur y Uywodraeth hono yn deUwng o'n hystyr- 
iaeth ; ond nid ydynt felly i bob dyn diofal, sydd yn ystyried ond 
ychydig ar y mater.^ Ond y mae i'w sylwi yn neiUduol, y caifc- 

. ei<v>. Ptoyn 
àẁl yn lUwn o 
. > a<i adníabydd j 
terfynaiC y riiaí ni^ddylai^amoanu fyned trostynt. Tra y mae meddyliau Dycb- 
ain yn berffaitb ddibris pan yn sefyll uwch ben "flfyrdd anolrheìnadwy" yr 
lòn, y mae meddyliau inawr a sanctaidd yn oUio yn ol mswnt gorẁwyledd 
paròhus, gan ryíeddu ac addoU. " Y maei nyliaid yn rhuth|-o i*r ûa. ag y ma» 
angelion yn arswydo sangu amo.*' Y mae yn amlwg nad yw Ritler yn çrtun» 
Ä*r syniad mai haelfrydedd{6e»evofeiicc)ydyw uniffWflfeiÜirwydd yBodDwyf- 
ol^ ao nad yw y perneithiau ereìU ond amrywiol £&irfiau amo. " Y mae j 
dyb hon/' medd hr. ChahnerB, "yteài achoai Uuaws o synìadau g;weiniaid ik 
chyf eiUomus yn ŵ duwinyddiaeth." Y ma« yn eglur y rhaid iddi fod feüy ;: 
o blegid y mae y wedd a gymmep yr ymcfawiliwr ar gymmeriad D«w yn. 
rhwym o ddylanwadu ar «i hoU syniadau duwinydŵiL Os edrychijr amo ya 
unig fei Tad (hçb feddu ar un perffeithder ond haelf rydeddj» f ei y gwneir 
gan ddosbarth o ysgrifenwyr eîn dyddiau ni, arweinia hyi^, o*r diwedd, i 
wadu «thrawiaeth yr lawn, f el y mae y Beibl yn ei gosod allan. I íforfio cý^ 
undrefn ddu\>rinyddol yn unol &'r gwirionedd, j mae yn rhaid ei dechien gjd». 
gohrgiadau cywîr am gymmeriadDuw— edrych amofel Uywodraethwr ^^wxk 
— fd Arglwydd ar ei weision, yn gystal ag fel Tad Vw blanl] 

■ GteUid dwyn y gwrthddadleuon yn erbyn erefydd, «m nad yw ei phiawf yn. 
gyffiredinol, nao mor gryl aç y gaUasai fod, yn erbyn crefydd naturiol, yn gy».^ 
tal a cihrefydd ddadguddiedig. Ac f eUy, y mae yn perthyn i ni eu hy^lQnnÌ3<t 
yù y rhan gyntaf o*r traethaw^ hwn, fei y rhan ddiweddaf . Ond gan mai yn 



it yn cael eu dwyn _ _ w . - ^ - 

iddynt f eí y ^gir hwynt yn erbyn crefydd nator. Bhag mynyohu yr un peih^ 
<^eirir y darUenydd at y binnod hono. 



Digitized by VjOOQIC 



▲H LYWODBASTH F0E80L DUW. S9 

iateÌT nad yw y llywodraeth ddwyfol ag yr ydym yn cael ein 
himain dani yn y sefyllfa bresennol, wrtli ei chymmeryd ar ei 
phen ei hun, yn dyfod i fyny at berffeithrwydd Uywodraetìi 
foesol. Ac eto, nid yw hyn yn peri nad jrw, mewn gradd mwy 
neu lai, yn foesol. Ýmddengys yn eglur fod lljrwodraeth gyf- 
iawn yn cael ei dwyn yn mlaen i ryw fesur ; ac i fesur mor fawr 
ag i beri i ni feddwl a dyçgwyl y cwblheir hi, ac y dygir hi yn 
mlaen Tr gradd hwnw o berffeithrwydd ag aospdir allan yn y dad- 
guddiad dwyfol; ond nid ymddengys y gradd hwnw o beiîiOEeith- 
xwydd hyd oni welir mwy o'r gweinyddiad dwyfol nag a welir 
yn y fuchedd hon. Ac amcan y bennod hon ydyw, chwilio pa 
mor beli y mae yn bod fel hyn yn bresennol ; pa mor bell, heb 
law y natur foesol' a roddesDuw i ni, a'r syniad.naturiol a fedd- 
wn am dano fel Ilywodraethwr cyfiawn yr holl greaduriaid a 
gynmysgaethwyd à'r natur hon^ — pa mor bell, heb law hyn, y 
gellir canfod egwyddorion ac elfenau Uywodraçth foesol ar y 
byd, £r, ac yn mysg, yr hoU gymmysgedd a'r annhrefn a berth- 
ynant iddo yn bresennol. 

Yn awr, geUid crybwyU yn y fan hon, yr hyn a ddygwyd yn 
mlaen yn i^^ych gyda grym mawr, fod, yn y cyffredin, lai o an- 
esmwythyd, a mwy o foíddhâd, yn ganlyniadau naturiol bywyd 
rhinweddol na bywyd drygionus, yn y sefyUfa bresennol — ^fel 
anghraifft o lywodraeth foesol mewn natur; yr hon sydd yn 
anghraifft wedi ei chasglu trwy brofiad a sylwadaeth ar ffeithiau 
presennol. Ond rhaid addef ei fod yn beth anhawdd pwyso 
mwynderau a bUnderau gyda, ac yn erbyn, eu gilydd, fel ag î 
wneyd cyfrifiad Ued gjrwir pa faint mwy o hapusrwydd sydd ar 
du rhinwedd. Ac nid yw jn anmhosibl fod, yn mysg yr an- 
nhrefh dirfawr sydd yn y byd, rai eithradau i ddedwyddwch 
rhinwedd, hjá yn oed gyda golwg ar y dynion hyny a arweinias- 
ant fucheâd ddiaigyhoedd o'u hieuençtyd, a mwy o eithradau 
gyda golwg ar y rhai a dreuUasant ran o'u hoes mewn drygioni, 
ac wedi hyny a adferwyd. O blegid, tybier am ddyn o*r dos- 
barth diweddaf — dyn à'i nwydau wedi eu hennynu ; ei aUu iV 
lywodraethu ei hunan wedi ei anmharu, trwy lochi drwg-arferion; 
a*i hoU ddrygioni yn ymlynu wrtho fel rheibwjrr gwancus, yn 
crefu am eu boddhàd arferol — pwy a aU ddyweyd pa mor hir y 
byddai y jcyfryw im cyn y gallai deimlo mwy o hyfrydwch yn 
rhesymoldeb a chanlyniadau daionus presennol rhinwedd, nag a 
deimlai o anhawsder a hunan-ymwadiad yn yr attalfeydd a roddai 
rhinwedd amo ? Mae profiad hefyd yn dangos y gaU dynion, i 
&8ur mawr, ymddiosg oddi wrth eu syniad o gywüydd, fel y 

^PeiL vi. 



Digitized by VjOOQIC 



40 JkJC LTWODBAETH FOE0OL BITW. 

gallont, trwy broffesu eu bod lieb tin egwyddör, ac «ddef fod 
ynddynt ddrygionî pendant, ymgynnal yn ügwyneb y gwarth 
sydd yn ganlynîad eu drygioni. Ond gan y siaredir mwy am 
ddrygau dyn, ac y teflir bwy yn fynychach i*w èylw, ar ol ei 
adferiad, teimlir y gwarth a*r cywilydd yn llawer mwy, wedi i'r 
teimlàd naturiol o barth rhinwedd ac anrhydedd gael ei adferu. 
Dylid, yn ddiammheu, gyfrif achos anesmwythyd o'r fath yma i 
ddrygau blaenorol ; eto, dyẅedir eu bod méwn rhan-yn^gsóilyn* 
iadau diwygiad. Ar yr un pryd, yr wyf yn mh^ oddi Wrth ed- 
rych amo yn betìi ammhëus a ydyw rMnwedd, ar y cyfan, yn 
ddedwyddach na drygioni, yn y fuchedd bresennol ; ond pe bai 
yn beth ammheus, eto, gellir, tu hwnt i ddacU, ganfod dë<^euad 
ac elf enau llywodraeth gyfiawn yn y byd, os chwiliwn yn ddyfal 
am danynt. Ac, 

I. Ynmha dduU bynag y trìnir ysyniad am lywodraeih foesol 
Duw ar y byd, pe na buasai yn ymddangos ei fod mewn ystyr 
prioáol yn Uywodraethwr amom ; eto, gan ei fod yn íáter a gad- 
amheir gan brofiad ei fod yn amlygu ei hun i ni dan y cymmer- 
iad lywodraethwr, yn yr ystyr a arddangoswyd,^ y mae yn 
deilwng iV ystyried, ai nid oes saü i feddwl ei f od yn Uywodr- 
aethwr cyfiawn neu foesol. Gan ei bod yn ffaith fod Duw yn 
Uywodraethu dynolryw trwy wobrau a choepau, y rhai a wein- 
yddir yn ol rhyw reolau appwyntiedig, y mae yn ẁsi fbd hyn yn 
gwestiwn teüwng o sylw, Pa beth sydd yn erbyn y meddwl y 
bydd iddo, yn y diwedd, eu gwobrwyo a'u cospi yn oi yrheol 
neiUduol hon ; sef, yn ol fel y mae eu gweithredoedd yn rhes- 
ymol neu yn afresymol, yn dda neu yn ddrwg; o blegid' y mae 
gwneyd dyn yn ddedwydd neu yn druenus, yn ol y rheol hon, 
yn cytuno yn Uawer gweU à'n syniadau natariol-^in syüiadau 
am gydweddiad pethau â'u gilydd— nag a fyddai gwneyd hyny 
yn ol rhyw reol araU a aUem feddwl am dani ; o blegid byddai 
gwobrwyo a chospi gweithredoedd yn ol rhyw reol araU yn Ua- 
wer mwy anhawdd rhoddi cyfrif am dano gan ffeddwl wedi ei 
ffurfio fel yr eiddom ni? FeUy, pa faint bynag o eglurder fyddo 
ar brofion crefydd, y mae y dysgwyUad a gynnjnrcha ynom y 
bydd y cyfiawn, ar y cyfan, yn ddedwydd, a*r drygionus yn dm- 
enus, yn gyfryw nas geUir edrych amo yn afresymol : o blegid 
nid yw yn chwaneg na dysgwyliad y dygir yn mlaen yduUo 
lywodraethu sydd eisoes wedi ei ddechreu; ac y dygir ef yn 
mlaen wrth reol neiUduol, jrr hon sydd yn ymddangos yn an- 
ocheladwy i ni, ar yr olwg gyntaf, yn fwy naturiol nag un araU, 
sef y rheol o dalu i bob im yn ol ei weithredoedd. 

»P«ILÌL 



Digitized by VjOOQIC 



▲H îíTWODEUSTH ^OSSOL DUW. 41 

n. Ni ddylîd gadaèl heibio yr ystyriaethfod esnmythyd, taw- 
elwch meddwl, a mant^sion alknol, yn ganlyniadau naturiol 
iawn lywodraeth amom ein hunain ac ar ein bamgylchiadau ; a 
bod rhyfyg, esgeuluêdra, ŵ dîygioni, ynesgor ar luaws o anfan- 
teision a phoenau; a bod y pethau hyn yn cyflwyno i'n sylw 
esamplau o iawn gyfaUsoddiad natur ; £el y mae ceryddu plant, 
er eu mwyn eu hunain, ac mewn ^Tordd o ësampl, yn rhan o 
GiddysgiaeÔi briodoL Fel hyn, y mae fod Duw yn llywpdraethu 
y byd yn ol deddfau.sefydlog a chyffi:edinQl-p--eí fod wedi ein 
cynnysgaethu â galluoedd i f^rfyrio ar gyfansoddìad pethau, a 
rhagweled canlyniadau da a d^wg ein hymddygiadau — yn dangos 
yn eglur fod rhyw fath o lywodraeth foesol ; o blegid nis gall 
lai na chanlyn oddi wrth y cyfìyw gyfansoddiad natur, y rhaid i 
gallineb ä £^lineb, y rhai ydynt yn cyfranogi o natur rhmwedd a 
drygioni,^ gael y naill ei wobrwyo a*r Uall ei gospi. 

m, Oddi wrth gwrs naturiol pethau, y mae drygau, i raddau 
pell, yn cael eu cospi fel yn niweidiol i gymdeithas ; ac heblaw 
y gosp a weinyddir yn weithredol ar y cyíWf hwn, y mae ofii ac 
arswyd y gosp yn meddiannu y dynion hyny ag y mae eu drygau 
wedi eu gosod yn agored iddi, pe deuid o hyd iddynt ; ac y mae 
yr ofn a'r arswyd yma ynddo ei hun yn goep drom yn fynych. 
Y mae yr ofh naturiol yma hefyd, yr hwn sydd yn attalfa rhag 
drygau, jn ddadganiad gan natur yn eu herbyn. Y mae yn 
llwyr angenrheidiol er huifodiad cymdeithas, fod y drygau sydd 
o duedd ddinystriol iddi yn cael eu cospi /el y maent feUy — ^y 
drygau o gelwydd, anghyfiaiw^nder, creulonedd ; ac y mae y gosp, 
feUy, mor naturiol ag ydyw cymdeithas ei hun, ac yn anghraiât 
o fath o lywodraeth foesol, yn seiUedig ar egwyddorion naturiol, 
ac yn cymmeryd Ue mewn gwmonedd. A chan mai gweinydd» 
iad rhagluniaeth neu lywodraeth Duw ydyw cwrs naturiol peth- 
áu, er ei fod yn cael ei ddwyn yn mlaen trwy offerynoHaeth dyn- 
ion, y mae y sylw a wnaed yn awr yn cynnwys hyn — ^fod dynolryw 
yn cael eu hunain wedi eu gosod ganddo yn y fath amgylchiad- 
au, fel y maent yn anocheladwy yn gyfrifol am eu hymddyg- 
iadau, ac yn fynych yn cael eu cospi, ac weithiau eu gwobrwyo, 
dan ei lywodraeth, ar gyfrif eu bod yn niweidiol neu yn hynod 
wasanaethgar i gymdeiüias. 

Pe y gwrthddadleuid fod gweithredoedd daionus a gwasan- 
aethgar i gymdeithas yn cael eu cospi yn fynych — fel mewn 
erUdigaeth, ac achosion ereiU — a bod gweithredoedd drygionus 
a niweidiol yn cael eu gwobrwyo yn fynych, geUid ateb, yn 
gyntaf, nad y w meẃn \m modd yn angenrheidiol ; ac am hyny, 
^Gwel Tkt IHstertation cn the Natwre díf Virive. 



Digitized by LjOOÇIC 



42 ÂM LYWODBASTH F0E80L DUW. 

nad 3^ yn beth naturìol, yn yr un ystyr ag y mae cospî drygau 
yn angenrheidiol a naturiol ;^ ac yn y lle nesaf, nad yw gweith- 
redoedd daionus byth yn cael eu cospi, fel y maent yn wasan- 
aethgar i gymdeithas, na drygau yn cael eu gwobrwyo, fel y 
maent yn niweidiol iddi. Felly, y mae yn eithaf gwirionedd fod 
Awdwr natuT wedi treâiu mor bendant i ddrygau, fel y maent 
yn niweidìol i gymdeithas, gael eu cospi, ac wedi gosod dynol- 
ryw dan angenrheidrwydd iV oospi, a'i fod wedi treâiu i ddyn- 
ion, a'u gosod dan angenrheidrwydd, i gynnal eu bywyd âg 
ymborth. 

IV. Yn nghwrs naturiol pethau, y mae rhinwedd,^^ y cyjryw, 
yn cael ei wobrwyo, a drygioni,yì/ y eyfryw^ ei gospì; ac y mae 
hyn yn esampl, nid yn imig o lywodraeth, ond o lywodraeth 
foesol, wedi ei dechreu a'i sefydlu ; un foesol yn ystyr cy^gaf 
y gaÌT, er nad i'r perffeithrwydd hwnw mewn gradd ag y mae 
crefydd yn ein hawdurdodi i'w ddysgwyl. Mewn treûi i ddeall 
hyn yn eglurach, rhaid gwahaniaethu rhwng gweithredoedd yn- 
ddynt eu hunain, a'r ansawdd a briodolir iddynt, a alwn ni yn 
ddiygionus neu yn ddaionus. Y mae boddhâd pob nwyd natur- 
iol, ynddo ei hun, yn peri ymhyfrydiad; ac y mae cyrhaedd medd- 
iannau, trwy ba ffordd bynag, yn gynnydd ar foddion neu ddeûi- 
yddiau ein mwynhàd a*n hyfrydwch. Felly, y mae y weithred 
trwy yr hon y boddheir imrhyw nwyd naturiol, neil y cyrhaeddir 
meddiannau, yn cynnyrchu hyfrydwch neu fantais, yn annibynol 
ar bob ystyriaeth o foesoldeb y cyfr^rw weithred. O ganlyniad, 
y mae y pleser neu y fantais, mewn achosion fel hyn, yn cael ei 
gyrhaedd gan y weithred ei hunan, ac nid gan ei moesoldeb— «i 
'daioni neu ei drygedd ; er iddi fod, efallai, yn rhinweddol neu 
yn ddrygionus. Am hyny, y mae dywedyd fod gweithred, neu 
gwrs o ymddygiadau, wedi dwyn pleser neu fantais, neu wedi 
achosi angh^rfleusdra a phoen, yn wahanol i ddyweyd fod y cyf- 
ryw ganlyniad da neu ddrwg i'w brìodoli i rinweddoldeb neu 
ddrygedd y weithred neu yr ymddygiadau. Yn y naill, y mae 

[^Cyn dyddiau Butler, hoiiai Handeyìüe fod rlud drygsa personol, mem 
rhTsedd a gwagedd. yn Úes i*r oyhoedd. Dywed^d hefyd na chai celfyddyd 
getnogaeth, na Uafar ei wobr, mewn rhai meuaydd. heb fiÿniant rhysedd a 
moethusrwydd. Gwrthwynebwyd y syniadhwn gan Warburion, Whately, &c. 
Ond, pe y oaniateid ei fod yn wirionedd, nid eoeithiai ddim ar ymre^miad 
Butler. [Á'njgu^ Bdition^ Nid yw y drygau hyn yn cael eulgwobrwyo fel j 
maent yn niweidiol i gymdeithas, ond ar y dybiaeth eu bod yn llesol iddi. 
Pan gospir rhinwedd, gwneir hyny, nid 097» ei fod yn dda, ond «r ei f od yn dda, 
AC oddi ar y drb wyrog ei fod yn ddrwff a nìweiaiol. Haerai MandeyiÜe fod 
jnoethusrwydd yn lles; ond meddyliai nyny, am y Miai ei f od yn arwain i 
dlodi, a thlodi i f oesoldeb. Pe bai hyn yn noUol gywir, y mae yn hawdd can- 
toà j oadamhftai eiriaa BaÜer yn fwy n» dim mU.] 



Digitized by LjOOÇIC 



ÀM LTWOD&AETH FOESOli BTJW. 43 

y weithred, yn ysgaredìg oddi "wrth bob ystyríaeth o'i moesoldeb, 
wedi cynnjrrchu ei heffaith ; yn y Uall, y mae y weithred, fel y 
mae yn foesol, wrth ei hystjôied yn rhinweddol neu yn ddryg- 
ionus, wedi cynnyrchu yr effaith. Yn awr, y mae yn amlwg 
fod rhinwedd, fel y cyfryw, yn naturiol yn peri Uawer o fanteis- 
ion mawrion i'r rhinweddol; a drygioni, fel y cyfryw, ynnaturiol 
yn achlysuro anghyâeusderau a thrueni i*r drygionus, mewn 
anghreifftiau lawer. GeUir crybwyU effeithiau uniongyrchol 
rhmwedd a drygioni ar y meddwl a'r dynmier fel anghreifftiau o 
hyn. Y mae drygioni, fel y cyfryw, yn cael ei ddilyn yn natur- 
iol gan fath o anesmwythyd — ac, nid yn anfynych, gan gyffro ac 
ofn mawr. Y mae y blinder y mae dynion yn ei deimlo wrthynt 
eu hunain, mewn achosion Uai pwysig, a'r poen meddwl — ^yr och 
cydwybod — a deimlant mewn achosion mwy pwysig, yn cyfodi 
oddi ar weithred a ystyrir ganddynt yn afiresymol — ^gweithred 
heb fod yn iawn — ^gweithred sydd i radd mwy neu lai jm ddrwg ; 
ac y mae yn eglur fod yr anesmWythyd hwn yn deimlad gwa- 
hanol i'r anesmwythder a gyfyd oddi ar y teimlad o goUed neu 
niwed. Pa beth sydd yn fWy cyfíredin na chlywed dynion yn 
cwyno herwydd rhyw 4damwain, ac yn dyweyd nad oes ar- 
nynt eu hunain ddim bai o'r herwydd ; neu, yn y gwrthwyneb, 
fod ganddynt y teîmlad anesmwyth mai hwy eu himain oedd yr 
achos o'r cwbl ? Fel hyn hefyd y mae yr anesmwythder a'r ofìi 
sydd yn fynych ýn canlyn gwaith djm yn' gwneyd rhyw gam yn 
cyfodi oddi ar deimlad ei fod yn feius; pe amgen, ni byddai, 
mewn Uawer o achosion, ddim saü i anesmwythyd, nac un rhes- 
wm i ofni cywüydd neu ad-daliad. Ar y Uaw araU, tawelwch a 
thangnefedd tu mewnol ydynt hoff gymdeithion diniweidrwydd 
a rhmwedd; a geUir chwanegu hefyd, ymhyfrydiad, teimlad o 
foddhàd, a Uawenydd calon, fel canlyniadau gwir arddangosiad 
o ddiolchgarwch, cyfeiUgarwch, ac ewyUys da. 

Dylem nodi yma yr òfnau a deimlir o barth cosp ddyfodol, 
a'r gobeithion tangnefeddus am fuchedd weU yn mynwesau y 
rhai sydd yn credu mewn crefydd, neu yn meddwl o ddifrif am 
dani; o blegid y mae yr ofhau a'r gobeithion hyn yn anesmwyth- 
der ac yn foddhâd presennol i'r meddwl ; ac nis geUir ymrydd- 
hau oddi wrthynt gan ran fawr o ddynolryw, hyd yn oed gan y 
rhai sydd wedi meddwl yn fwyaf trwyadl ar grefydd. Ac nis 
gaU neb ddyweyd pa mor fawr ac effeithiol y gall yr anesmwyth- 
yd a*r bodmiâd yma fod. 

GeUid sylwi, yn y Ue nesaf, fod tuedd yn mhob dyn da a 
gonest i ymgaredigo â dynion ereiU feUy, am eu bod yçi gyfrjrw, 
ac i ymddwyn yn y gwrthwyneb tuag at y drygionlis» fel j 



Digitized by VjOOQIC 



44 ÀX LTWOBl^AETS 90BB0L DTTW. 

tyfrjw ; ac 7 maent yn gwneyd felly i ryw raddau, Ac er nad 
yw y cyffredm o ddynion yn gofalu ond ycliydig am foesoldeb eu 
gwéitliredoedd eu hunain — a gallesid tybied y buasettt yn sylwi 
llai ar foesoldeb gweitbredoedd dynion ereül, pan nad oes a 
fynont à liwy— eto, meddylier fod rhywun yn adnabyddus iawn 
fel dyn rbinweddol, y mae hwnw yn sicr o gael ei ffa&io yn y 
naill ffordd neu y Uall ; a dangosir cymmwjrnasau iddo ar rai 
achlysuron, yn unig oddi ar ystyriaeth o'i gymmeriad: a gwneir 
hyn gan y cyfl5»din o ddynion, fel y byddant yn y cyfleusdra. 
Y mae anrhydedd a manteision cyhoeddus hefyd yn ganlyniadau 
naturiol — ac weithiau, o leiaf , yn ganlyniadau gweithredol — actau 
daionus, megys Uniondeb arbenig, fiyddlondeb, hael^dedd, a 
gwladgarwch, wrth gael eu hystyried, nid yn unig fel y maent 
yn fanteisiol, ond yn benaf fel y maent yn rhinweddol. Ac nid 
yn anfynych y mae marwolaeth ei hun — ac yn aml iawn, y mae 
gwarth ac anfanteision amgylchiadol-^yn ganlyniadau cyhoeddus 
drygioni, fel drygìoni. £r esampl, y mae y syniad sydd gan 
ddynion am ormes,^ anghyfiawnder, a thrais, yn chwanegol at y 
teimlad neu yr arswyd rhag y trueni cydfynedol à hwy, wedi bod 
yn offerynol i ddwyn oddi amgylch y chwyldroadau sydd yn creu 
cyfhodau newyddion yn hanes y byd. O blegid y mae yn amlwg 
fod dynion yn dial camwri, am fod hyny yn fai; ac yn ad-dalu, 
nid yn unig oddi ar y meddwl eu bod wedi derbyn niwed, ond 
wedi derbyn cam ; a theimlant yr ysbryd hwn gyda golwg ar 
ereill, yn gystal a hwy eu hunain. Yn gyffelyb, mae y cyffredin 
yn barod ac ewyllysgar, i ryw fesur, i ad-dalu caredigrwydd — ^nid 
yn unîg am fod y cymmwynaswr wedi bod-yn achlysur o ddaioni 
iddynt hwy, ond oddi ar ystyriaeth fod y cyfryw gymmwynasau 
yn arddangos bwriad tyner a haelfrydedd ynddo. At y pethau 
byn, gellir chwanegu dau neu dri o bethau, y rhai a ymddangos- 
ant yn ddibwys a gwag i lawer efallai; ond i mi, nid oes dim 
yn ymddangos felly, os ydyw y cymhorth lleìaf i benderfỳnu 
cwestiwn o*r fath bwysigrwydd ; sef, a oes, ai nid oes, llywodr- 
aeth foesol, yn yr yslyr cyfyngaP felly, wedi ei sefydlu yn wel' 
edig mewn natur. Y pethau y cyfeiriwn atynt ydyw y rhai hyn. 
Mewn Uywodraeth deuluaidd, y mae plant ac ereill yn cael eu 
ceryddu yn fynych am anwiredd, twyÛ, a chamymddygiadau, fel 
y cyfryw, ac yn cael eu gwobrwyo am y rhinweddau cyferbyn- 
iol; ac y mae hyn yn anghraifft o wirionedd, imiondeb, ac ym- 
ddygiadau priodol, fel y cyfryw, yn cael eu hargymhell a'u grym- 
uso gan wobrwyon a chospau, i raddau mwy neu lai. Pe y 
meddylid nad yw lly wodraeth wladol yn cymmeryd sylw o weith- 
redoedd mewn un wedd, ond yn unig fel y maent yn niweidiol 



Digitized by LjOOÇIC 



AM LTWODBABTH FOESOL Ì)TTW. 45 

i gTmdeitlias, ar wahàn oddi wrth eu moesoldeb ; eto, fel y mae 
y cyfryw weitbredoedd yn ddrygionns, felly y niae y syniad sydd 
gan ddynion o*u hanfoesoldeb a'u drygionî yn cynnortbwyo, i 
raddau belaetb, mewn gwabanol fíyrdd, i ddwyn y troseddwyr i 
afael cyfiawnder. Yn mbellaob, y mae absennoldeb bóllol o bob 
drygHHii ac euogrwydd, yn yr ystyr moesol, pan y mae byny yn 
ymddangos yn eglur, bron bob amser yn ennill rbyddbâd i*r car-' 
cbaror oddi wrtb y cospau sydd yn gyssylltiedig à tbroseddau 
gwladol; ac ar y llaw arall, y mae euogrwydd anwadadwy, yn 
yr ystyr moesol, yn attalfa sicr ar ffordd hyny. 

Felly, beblaw effeitbiau daionus rbinwedd, ac effeitbiau niw- 
eidiol drygioni ar feddyliau dynion eu bunain, y mae trefii y 
byd, i ryw fösur, yn dibynu ar y cymmeradwyaetb neu yr anghym- 
meradwyaeth o honynt, fel y cyfryw, mewn ereill. Y mae y 
syniad o wneuthur yn dda, a*r gwrthwyneb, Uai« cydwybod, yr 
hoffder at gymmeriadau da, a'r adgasedd at rai drwg, anrhydedd, 
cywilydd, digder, diolchgarwch — ^y mae y pethau byn, wrth ed- 
rych amynt ynddynt eu btmain, ac yn eu beffeithiau, yn cyflwyno 
angbreifftiau eglur a gwirioneddol o rinwedd, fel y cyfryw, yn 
cael ei ffafrio, ao o ddrygioni, fel y cyfryw, yn cael ei angbefnogi, 
i ryw fesur, yn ngbwrs beunyddiol petbau, yn mhob lle, pob oes, 
a phob cyssyUtiad. Y mae y ffaith fod Duw wedi ein cynnysg- 
aethu à natur foesol yn brawf diymwad eìn bod yn ddeiliàid ei 
lywodraeth foesol; ond y mae yr ystyriaetb ei fod wedi ein go- 
sod mewtt sefyllfa fanteisiol i'r hatur hon weitbredu, ac yn yr hon 
y mae yn anocheladwy yn gweithredu — ^byny y w, yn arwain dyn- 
ion i weitìiredti yn y îath fodd ag i wobrwyo rhinwedd, ac i 
anghymmeradwyo a chospi drygioni — y mae byn, meddaf, yn 
brawf chWanegol o*i lywodraeth foesol; o blegid y mae yn 
esampl neu anghraifft o boni. Y mae y cyntaf yn brawf y bydd 
iddo, yn y diwedd, mewn modd effeithiol, gefìiogi ac amd(tíôyn 
rhinwedd ; y mae yr ail -yn esampl o'i waith yn ei gefnogi á*i 
amddiâyií yn bresennol i ryw ra^au. 

Os ymholir yn fwy pendant, beth yw yr achos fod rhinwedd, 
fel y cyfryw, yn cael ei wobrwyo, a drygioni, fel y cyfryw, ei 
gospi, ac nad yẁ y rbeol hon byüi yn cael ei gwrthdroi, can- 
fyddir fod hyn yn Cyfodi, mewn rhan, oddi ar y natur foesol a 
loddes y Creawdwr i ni ; ac mewn rhan hefyd oddi wrth y ffaith 
ei fod, yn nghyd â'r natur hon, wedi ein cynnysgaethu â chym- 
maint o aUu a dylanwad ar hapusrwydd a thrueni y naiU y 
Uall. O Uegid, yn gyntaf y mae yn sicr fod tangnefedd a hy- 
frydwcb, i ryw raddau, ac mewn rhai amgylchiadau, yn ganlyn- 
iad ebrwydd ac angenrheidiol ymaiferion dar— yn effaith aydd yn 



Digitized by VjOOQIC 



46 AJC LTWODBAETH F0E80L DÜW. 

tarddu yn naturiol oddi wrth gyfansoddiad ein natur. Yr ydym 
wedi ein ffurfio yn y fath fodd fel y mae gwneuthur yn dda, fel 
y cyfiTW, yn rhoddi boddhàd i ni, mewn rhai achosion o leiaf ; 
ond nid yw ymddygiadau drygionus, fel y cyfryw, un amser yn 
gweinyddu hyny. Ac, yn aü^ ar gyfirif ein natur foesol, a'r 
Saith fod Duw wedi rhoddi i ni ryw ddylanwad ar hapusrwydd 
ac ar drueni y naill y llall, nis gall drygioni, fel y cyfryw, lai na 
bod dan waradwydd, yn enwedigol rhai esamplau o hono; a 
theimla dynion duedd i w gospi fel peth adgas ynddo ei hun : ac 
nid bob amser y gall y drygddyn osgoi y teimlad o'r gwaradwydd 
hwnw, mwy nag y gall ddianc y gosp a weinyddir amo oddi ar 
y syniad ei fod yn ei haeddu. Ond nid oes dim fel hyn ar du 
drygioni ; o blegid nid oes yn y meddwl dynol ddim yn gwrth- 
ddyweyd rhinwedd. Y mae rhinwedd yn gynnwysedig mewn 
cymmeradwyaeth o'r hyn sydd imiawn a rhesymol, am eu bod felly 
— ^ymlyniad wrth eirwiredd, cyfíawnder, a haelfîrydedd, ynddynt 
eu hunain : ond nid oes y fath beth a chymmeradwyaeth naturiol 
cyffelyb o gelwydd, anghyfiawnder, a chreulondeb. Os dywedir y 
ceir esamplau o ddrygioni yn cael ei gymmeradwyo fel y cyfiyw, 
ac er ei fwyn ei hun (er nad wyf fi yn meddwl y ceir anghnufft 
felly — ond a thybied fod), y mae yn beth cwbl wrthun ac annatur- 
iol ; yn gymmaint felly a'r gwyrdroad mwyaf ar ryw nwyd yn y 
natur. Wrth edrych, felly, ar y cyfryw anghreifitíau, naül ai 
fel rhai hoUol ddychymygol, neu, pa fodd bpiag, annaturiol, y 
mae yn canlyn, ar gyfrif nodweddau moesol em natur a'n sefyll* 
fa, gyda golwg ar y pethau a grybwyllwyd yn awr, nas gall dyn- 
ion ddangos eu cymmeradwyaeth i ddiygioni, fel y cyfiyw; ac 
ar y Uaw arall, nas gallant lai na ffaMo rhinwedd mewn rhai 
amgylchiadau. Dylem sylwi, mai nid y mater dan sylw yn awr 
ydyw graddau cymmeradwyaeth y naill ac anghymmeradwyaeth 
y Úall, ond y ffaith ei hun— eu bod felly i ryw raddau ; er y 
rhaid, yr un pryd, addef fod effeithiau daionus y naill, a dryg- 
ionus y Uall, fel y cyfryw, yn fawrion mewn gradd. Ond y mae 
yn angenrheidiol fod rhyw wahaniaeth yn cael ei wneyd rhyng- 
ddynt : y mae yn ffaith fawr ag y mae profiad beunyddiol yn ei 
sicrhau, hyd yn oed yn yr annhrefn mwyaf ar helyntion y byd. 
Yr ydym yn barod i addef fod hapusrwydd a thrueni yn cael 
eu gweinyddu yn ol rheolau ereiU heb law haeddiant a drwg- 
haeddiant personol dynion. GeUir weithiau eu cyfranu yn 
unig mewn ffordd o ddysgyblaeth. Y mae yn bosibl fod y rhes- 
ymau goréu pa ham y mae y byd yn cael ei lywodraethu wrth 
ddeddfau cyfiredinol, yr hyn a bâi fod y cyfryw weinyddiad 
bUth-draphÛth yn canlyn oddi ar fath o angenrheidrwydd ; a 



Digitized by VjOOQIC 



AX LYWODBAETH F0E80L DüW. 47 

hefyd, pa ham y mae gan ddynion gymmaint o ly wodraeth ar hap- 
usrwydd ac anghysur eu gilydd. Ac y mae y pethau hyn, fel y 
maent yn y cyffredin yn gwasanaethu er gwohrwyo rhinwedd a 
chospi drygfioni, fel y cyfryw, felly hefyd y maent yn fynych yn 
gwasanaethu, nid i wrthdroi y rheol hon, yr hyn sydd anmhosihl, 
ond i wneyd dynion yn Uwyddiannus, er yn ddrygionus, ac yn 
adfydus, er yn gyfiawn; a'r hyn sydd waeth, i wohrwyo rhai 
ymddygiadauy er eu hod yn ddrygionus, a chospi ymddygiadau 
ereill, er eu hod yn rhinweddol. Ond nis gaìl hyn oll foddi 
Uais natur yn nghwrs rhagluniaeth, yr hon sydd yn dadgan yn 
ddiamwys ei hod o du rhinwedd, ac yn wrthwyneb i ddi^gioni. 
O blegid y mae y ffaith ein bod wedi ein ffurfio yn y fath fodd, 
fel y mae rhinwedd yn cael ei gefhogi, a drygioni ei anghym- 
meiidwyo a'i gospi yn naturiol genym, fel y maent yn gyfryw, 
yn brawP cynreddfol fintu%tivej o fwriad natur iddi fod felly: pe 
amgen, byddai cyfansoddiad ein meddwl, o'r hwn y mae yn 
tarddu, yn wrthun. Ond nis gellir dyweyd,* am fod gweithred- 
oedd rhmweddol weithiau yn cael eu cospi, a rhai drygionus eu 
gwobrwyo, fod natur wedi bwriadu hyny : o blegid, er fod yr 
annhrefn hwn yn cael ei achosi trwy nwyd naturiol ; eto, dichon 
hynýody fel yn ddiau y mae, wedi ei achosi gan wyrdroad a Uygr- 
iad y nwydau hyny a blanwyd ynom i ddybenion ereiU. Ac yn 
wir, y mae yn hawdd i ni adnabod dybenion yr hoU nwydau 
sydd yn nghyfansoddiad ein natur. 

Y mae genym feUy gyhoeddiad sydd, i fesur, mewn grym yn 
bresennol, oddi wrtho Ef, yr hwn sydd oruchaf mewn natur, ar 
ba du y mae efe yn sefyU — cyhoeddiad neu fynegiad oddi wrtho o 
blaid rhinwedd, ac yn erbyn drygioni. Mor beU, gan hyny, ag 
y mae dyn yn ffyddlawn i rinwedd, i wirionedd a chyfiawnder, i 
gariad a haelírydedd, a'r hyn sydd iawn yn mhob amgylchiad a 
ddaw dan ei /ylw, y mae mor beU a hyny ar du ac o blaid y 

P Y mae meddwl yr awdwr vn y fan hon yn debyg i hjm:— Y mae Duw wedi 
«synny^gaethu dynion & natur foesol, syddyn peri iddynt gymmeradwyo yr hyn 
sydd dda, a chondemnio yr hyn sydd ddrwg, fel y cÿfryw, Oddi wr ein bod yn 

feddiannol ar 3 — ^ — ^~ *- ^ ^^ — '''^ * '' '''' — 

ion ; j maent ] 

yn unig fel tro , . . - - - 

aÌD, ar wah&n oddi wrth eu tuedd a'u he£feitìiiau, yn syrthio dan gondemniad 

eu natur f oesol, neu eu oydwybod. Ond nid oes dim yn perthyn i^n natur yn 

cymmeradwyo diygionL Nis gall y gydwybod, f el rheol, restru twyll, anghyf- 

iawnder, a chreulondeb, yn yr un dosbarth a'r ymddygiadáu gwrthwyneb. Ac 08 

gellir dwyn yn mlaen anghreiffbiau o ddif aterwch y natur f oesol, neu ei chym- 

meradwyaeth, i rai diygau, y mae y çyffiredin o ddynion, îe, pawb yn mron, vn 

adrych ar hyny fel ffwyrdroad gwrthun. Y mae eu lúnamledd, a'r syndod a 

deimür pan ^bwylnr am danynt yn brawf mai oddi ar lygriad y natur f oesol 

y maent wedi cyfodL] 



Digitized by VjOOQIC 



48 ÁM, LYWODSASTH 70B80L DI7W. 

Uywodraeth ddwyfol, ac yn.gfiweìûii^jád à M; ac oddi ar 
hyn, y mae y cyfryw iin yn natnriol yn ymdeimlo à hoddhàd dir- 
gelaidd, a theimlad o ddiogelwch a gobaith diysgog am ryw- 
beth mwy a pheUach nag a wel yn hresenn9l... Ac — 

V. Y mae y gobaith hwn yn cael ei gadarhhan gan dueddiad- 
au angenrheidiol rhinwedd; y.rhai, er nad yn bresennol yn eu 
llawn rym, ydynt er hyny yn hawdd i*w canfod mewn natur, ac 
felly yn rhóddi esampl o nodwedd foesol yn ei chyfansoddiad. 
Y mae yn natur pethau dueddiad mewn rhinwedd a drygioni i 
gynnyrchu yr effeithiau da a drwg a grybwyllwyd yn awr mewn 
graddau helaethach nag y maent yneuçynnyrchu yn weithredol. 
Er esampl : gwobrwyid dynion rhinweddol, a chospid rhai drwg, 
fel y cyfryw, yn llawer mwy, oni bai yr osgoir cyfiawnder yn fyn- 
ych — oni bai fod cymmeriadau yn anadnabyddus, a bod líawer o 
ddynion a gefnogent rinwedd, ac a gospent ddrygioni, yn cael 
eu lluddias i wneuthur hyny gan amgylchiadau damweiniol. Y 
mae y tueddiadau hyn sydd mewn rhinwedd a drygioni yn 
hawdd i*w hadnabod gyda golwg ar bersonau, Ond gelUr ystyr- 
ied yn fwy neillduol, fod y gallu hwnw sydd mewn cÿmdeithtM^ 
trwy fod dan arweiniad rhinwedd, yn cynnyddu yn naturiol, ac 
yn feddiannol ar duedd i ennill goruchafiaeth ar ailu gwrthwyn- 
ebus iddo, heb fod dan ei arweiniad ; yr un modd ag y mae gallu, 
trwy fod o dan arweiniad rheswm, yn cynnyddu, ac yn meddu 
tuedd i orchfygu nerth anifeilaidd. Y mae llawer o anifeiliaid 
mor gryfion, a rhai yn gryfach na dynion ; ac y mae yn bosibl fod 
swm hoU nerth anifeîliaid yn gryfach nag eiado dynohryw ; ond 
y mae rheswm yn rhoddi i ni lywodraeth amynt ; a thrwy ei 
reswm y mae dyn yn llywodraethwr addefedig ar holl anifeiliaid 
y maes. Ac nid yw yr uchafiaeth hwn yn cael ei ystyried gan 
neb yn beth damweiniol, ond yn rhagorfìraint ag y mae tuedd 
naturiol mewn rheswm i ennill meddiant o honi. Eto, gellir, 
efallai, gyfodi anhawsderau o barth i ystyr yn gystal a gwirion- 
edd yr haeriad fod rhinwedd yn feddiannol ar duedd gySelyb. 

I symmud yr anhawsderau hyn o'r ffordd, gadawer i ni edrych 
yn fanylach pa fodd y mae hyn yn sefyll gyda golwg ar reswm» 
yr hwn yr addefir yn rhwydd ei fod yn meddu ar y duedd fan- 
teisiol yma. Tybier fod dau neu dri o ddynion o*r galluoedd 
uchaf }ni cael ymosod amynt mewn gwastattir agored diffaeth 
gan ddengwaitn yr un nifer o wylltfilod ysglyfaethus : a fyddai 
eu rheswm a'u galluoedd meddyliol yn debyg o sicrhau yr oruch- 
afiàeth iddynt yn yr ymladdfa anghyfartal ? Na fyddai. Felly, 
nis gellir dysgwyl i aUu, er yn unedig, a than arweiniad rheswm, 
fod yn drech na'r gaUu gwrthwyneb, er nad yw ond anìfeüaldd» 



Digitized by VjOOQIC 



JLU LYWODRâETH FOSSOL JDUW. 49 

oddigerth fod rh)rw gyfartaledd rhyngddjmt a'u gilydd. Tybler 
yn mhellach fod creaduriaid rhesymol a direswm yn meddu yr un 
ffurf ac agwedd : cyn y byddai cyfleusderau i'r rhai cyntaf i adna- 
bod a gwahaniaethu eu gilydd^ i ymddidol oddi wrth eu gelynion, 
ac i ffurfio undeb yn eu mysg eu himain, y mae yn debygol na 
byddent ddimuwch na'r creaduriaid direswm; er, wedi ymuno, y 
byddent yn annhraethol ragori amynt: o blegid y mae y fath rym 
mewn undeb, fel y gallai deg o ddynion yn unedig wneuthur peth 
na byddai deng mil, yn meddu yr un cryfder a deall, ond yn gwbl 
ysgaredig oddi wrth eu gilydd, yn abl i'w gyflawnu. Mewn am- 
gylchiad fel hyn, byddai nerth anifeilaidd ynddigonyn drechna 
rheswm, o herwydd difiyg undeb yn mysg y creadurìûd rhes- 
ymol. Neu, meddylier fod nifer o ddynion yn glaAÎo ar yny«, 
heb neb yn preswylio o*i mewn ond gwyiltfilod : trwy drefhiadau 
llywodraeth, dyfeisiau celfyddyd, a phroíìad rhai blyneddoedd, 
byddent yn alluog i ddarostwng y gwylltfilod, ac i ddiogelu eu 
hunain rhagddynt: eto, gallai cydgyfarfyddiad dygwyddiadau 
roddi y íath fantais i'r creaduriaid direswm, fel ag i'w galluogi 
àr unwaith i orthrechu, a hyd yn oed i Iw^rr ddinyeteio, yr holl 
fodau dynol. Felly, byddai ysbaid Ued failh o amser a chyfleus- 
âerau priodol i reswm weithredu yn gwbl angenrheidiol i roddi 
iddo uchafìaeth ar y nerth anifeilaidd« Ac, yn mhellach, y 
mae llawer o anghreifftiau am anifeiliaid yn llwyddo mewn an- 
tuhaethau na buasent yn cynnyg eu gwneyd, oni buasai fod eu 
hamddifadrwydd o reswm yn eu gwn^d yn analluog i ragwel- 
6d peryglon y c]ŵyw anturiaetiiau ; ac y mae esamplau o ddjm- 
ion yn cael eu llesteirio gan eu synwyr a'u rheswm i ymgym- 
ineryd à pheth ag y gallasent, fel y daethant wedi hyny i weled, 
Iwyddo trwy fyrbwylldra ffodus. Ac mewn rhai amgylchiadau, 
y mae gan anwybodaeth a ffolineb, gwendid ac anghytundeb, eu 
manteision; fel nad'ydyw creaduriaid rhesymol, o ahgenrheid- 
rwydd, yn meddu uchafiaeth ar rai direswm ; ond y mae yn. bos* 
ibl, er, mae yn rhaid addef, ei fod yn dra annhebygol, y gall yr 
oîaf feddu uchaíiaeth mewn rhai bydoedd. A phe y byddai y 
cyntaf yn gwbl ysgaredig oddi wrth eu gilydd, oddi ar hunanles 
gau a chenfígen — ^pe dadunid hwy trwy fradwriaeth ac anghyf- 
iawnder, tra y byddai yr olaf, oddi ar reddf eu natur, mewn per* 
&ith undeb à'u gilydd, gwasanaethai hyn, i raddau heiaeth, i 
ddwyn i mewn y cjẃyw wrthdroad ar drefn pethau. (> blegîd 
nid ystýriai neb y fáŵ gyfhewidiad yn amgen na gwrthdroad, 
yn gymmaint a bod tucdd yn natur rheswm i gyrhaedd uch- 
aâaeài ar nerth anifeilaidd, er caniatäu fod yn bosibl iddö 
bdidié eyrhaedd hyny yn weîthredoU ao lòd yn angenrheidiöl 



Digitized by VjOOQIC 



60 J»U LYWOBBASTH FOESOL DÜW. 

i luaws c amgylchiadau gydgjfarfod i roddi yr onicliafiaetli 
îddo. 

Ti n awi, Y mae gan rinwedd mewn cymdeithas duedd gyffelyb 
i ennill ucbafíaefh a gallu chwanegol, pa un bynag a edrychir ar 
y gailu hwn fel moddion o ddiogelwch yn ngwyneb gallu gwrth- 
wyneb, ynte fel moddion i g^rrhaedd manteision ereill. Ac y 
mae yn feddiannol ar y duedd hon, trwy wneyd y daioni a*r 
Ue» cyhoeddus yn nod ac amcan i bob aelod yn y gymdeithas ; 
trwy wneyd pob un yn ystyriol a diwyd, ac amaethu hunan lyw- 
odraethiad; trwy fod yn rhwymyn undeb yn y gymdeithas, ae 
felly chwanegu ei nerth; ac yn enwedigol, uno ei holl aelodau 
â*u gilydd trwy wirionedd ac uniondeb. O blegid gan mai y 
.rhinweddau hyn ydyw rhwymau penaf undeb, nis gall haelfìyd- 
edd neu ysbryd cyhoeddus, gwladgarol, heb ei lywodraethu gan- 
ddynt hwy, wneuthur nemawr o les. 

A thybier fod y byd anweledig, a goruchwyliaethau anweledig 
rhagluniaeth, i ryw fesur, yn gyfatebol i*r drefn weledig a gwyb- 
yddus ; neu fod y ddwy gyda'u gilydd yn gwneyd un gyfun- 
drefh unffurf — ^y ddwy ran, y weledig a'r anweledig, yn gyfatebdi 
i'w gilydd — yna, y mae yn rhaid fod tuedd gyffelyb yn y gallu 
deilliedig trwy y greadigaeth o dan arweiniad rhinwedd i ennill 
uchafiaeth ar yr hyn nad yw dan ei arweiniad, fel y mae mewn 
rheswm yn y greadigaeth i orchfygu nerth anifeüaidd. Ond eto, 
mewn trefn i ffyniant rhinwedd yu weithredol, y mae yn angen- 
rheidiol i gydgyfarfyddiadau cyffelyb gymmeryd lle ag sydd i 
ffyniant rheswm. Y mae yn rhaid i'r nerth sydd dan arweiniad 
rhinwedd, a'r nerth sydd heb fod felly, ddwyn rhyw gyfartaledd 
i'w gilydd : y mae yn rhaid fod ysbaid digonol o amser; o blegid 
nis gaÛ ffyniant rhinwedd, mwy na'r eiddo rheswm, odcÚ ar natur 
y peth, lai na bod yn araf a graddol : y mae yn rhaid^od maes 
achlysuron a chyfleusderau prìodol i'r rhinweddol i gydymgy* 
nghreirìo yn erbyn nerth diddeddf ac anwir, ac i fedi ffrwyth eu 
llafur unedig. Yn awr, ni a allwn obeithio nad yw yr anghyf- 
artaledd rhwng y da a'r drwg, hyd yn oed ar y ddaiar, mor fawr 
fel nad oes gan y da ddigon o allu naturiol i berì iddynt Iwyddo 
i raddau helaeth, pe caniatäai amgylchiadau iddo fod yn im gaUu 
anwahanedig. O blegid llwyddai Uawer Uai o nerth, dan reolaeth 
rhinwedd, yn erbyn Uawer mwy o nerth heb fod dan eireolaeth. 
Ond nis gaU dynion da ar y ddaiar, ar lawer cyfrif, ymuno : yn 
un peth, am nas gaUant ddyfod yn ddigon adnabyddus o gym- 
merìad eu güydd. Ac y mae cwrs adnabyddus pethau ar y 
ddaiar, ein sefyUfabretennol, yn enwedig byidra ein hoes, yn attal 
oddi wrth rinwedd luaws o fanteision, ac yn Uuddias i'w duedd 



Digitized by VjOOQIC 



▲H LYWOD&ASTH FOESOL DUW. 51 

weithio ei ffordd yn y modd mwyaf llwyddiamius. Y mae y duedd 
naturiol, yr hon sydd wedi bod dan ein hystjnîaeth, er ei bod yn 
duedd wirìoneddol, yn cael ei hattal rhag cael ei dwyn i efieith- 
iolrwydd yn y sefyllfa bresennol ; ond g^ yr attalfeydd hyn gael 
eu symmud mewn sefyllfa ddyfodol. Y mae rhinwedd yn filwr- 
iaethus yma, ac y mae lluaws o ddygwyddiadau anhapus yn peri 
ei fod yn cael ei orchfygu yn fynych ; ond gali filwrio gyda mwy 
o Iwyddiant yn y sefyllfa ar ol hon, a Uwyr orchfygu a mwynhau 
ei woLr ddyledus ynddi. Yma, y mae yn cael ei esgeuluso; 
weithiau y mae yn anadnabyddus; ac yn fynych, y mae yn cael ei 
ddirmygu a'i gaethiwo ; ond dichon fod yn nhragwyddoldeb gyf- 
nodau digon meithion a chyfleus ar bob cyfrif i roddi iddo gylch a 
manteision digonol i weithredu, ac i ddwyn oddi amgylch ei gan- 
lyniadau naturiol. Os ydyw yr enaid, ar gyfrif ei natur, yn an- 
farwol, a'r sefyllfa hon yn ddechreuad un ddyfodol, fel y mae 
adeg mebyd i lawn oedran, gall dynion rhinweddpl ymuno, nid yn 
unig yn mhlith eu gilydd, ond hefyd â. dosbeirth ereiU o greadur- 
iaid rhinweddol yn yr ystâd ddyfodol hono. O blegid y mae rhin- 
wedd yn rhw^rmyn ac yn egwyddor o undçb, i ryw raddau, yn 
mysg pawb sydd yn feddiannol amo, ac yn adnabyddus i'w gil- 
ydd, fel nas gall dyn da lai na dwyn ei hun i fiafr a than nodded 
pob bod rhmweddol, trwy yr hoU fydyasawd, sydd yn adna- 
bydduA o'i gjrmmeriad. A gellir chwanegu, pe bai y duedd hon 
eydd mewn rhinwedd yn dyfod i effeithiolrwydd yn mysg rhyw 
ddosbarth o greaduriaid mewn rbyw gyfnod pell, a hyny yn ad- 
nabyddus i unrhyw ddosbeirth o greaduriaid drygionus yn y 
greadigaeth, y byddai gan yr effeithiolrwydd yma mcwn rhin- 
wedd duedd, mewn ffordd oesampl, ac mewn ffyrdd ereill efallai, 
i wellbau y rhai hyny o honynt sydd yn alluog i gael eu had- 
feru i deimlo yn briodol gyda golwg ar rinwedd. Pe byddai ein 
syniadau am gynllun a mrefn rhagluniaeth yn cael eu eangu yn 
l^atebol Tr modd y mae darganfyddîadau diweddar wedi eangu 
ein golygiadau am y byd elfenol, nid ymddangosai sylwadau fel 
liyn mewn un modd yn wrthun ac annaturiol. Nid ydynt i'w 
eynmieryd, fodd bynag, fel dysgrifiad llythyrenol o drefn rhag- 
luniaeth, yr hon nis gellir ei hadnabpd ond trwy ddadguddiad ; 
o blegîd ni ddylid edrych ar dybiaethau fel yn wiríonedd, am 
nad ydynt yn anghredadwy; ond crybwyllir hMrynt i ddangos nad 
ydyw y ffaith ein bod yn gweled rhinwedd yn cael ei attal rhag 
cyrhaedd y cyfryw uchafiaeth, yn un wrthddadl yn erbyn y syn- 
iad fbd ynddo duedd hanfodoi i gyrhaedd hyny. Ac y mae y 
tybiaethau a grybwyllwyd yn awr yn dangos hyn yn eglur; o 
Ue^d dangosant fod yr attalfeydd hyn mor bell o fod yn angen- 



Digitized by LjOOÇIC 



52 AH LTWODBAETH F0E8OL BITW. 

rheidiol, fel y gallwn ni ein hunain yn hawdd ddimad pa fodd f 
gellir eu syiáinud mewn sefyllfa ddyfodol, ac y bydd i rinwedd 
dderbyn y rhyddid mwyaf. Ac y mae yr holl dueddiadaa 
manteisiol hyn a berthynant iddo i'w hyBtjried fel mynegladaa 
dwyfol o'i blaid. Y mae hyn, pa fodd bynag, yn olwg eang ar y 
mater ; eto, y mae yn ddiammheuol, gan fod y byd elfenol yn ym- 
ddangos fel pe bai yn ddiderfyn, y rhaid fod rhjfw drefh o rag- 
luniaeth yn meddu eangder cy£ateb(^ iddo. 

Ond, dychwelwn at y ddaiar, ein preswylfod— «c ni a ganfydd* 
wn y duedd hon mewn rhinwedd, trwy feddwl am «nghraiffî; heb 
fod mor eang a phell— trwy dybied am deymas, neu gymdeithas 
o ddynion, yn berffaith rinweddol am lawer o oesoedd, i'r hon y 
rhoddid sefyllfa a fyddo yn fanteisiol i unbeaaeth g^rffiredinoL 
Tn y fath lywodraeth, ni byddai dim tel^ i ymbleìdiad ; ond 
wrth reswm, rhoddid y Uywodraeth, yn benaf, a hyny yn ewyU* 
ysgar, yn nwylaw y dynion mwyaf galluog; a chyfbaoogeiii 
hwythau o honi yn eu mysg eu hunain heb ddim cenfìgen. 
Byddai gan bob un ei ran ei hun, yr hcm a fyddai y fwyaf cyf^ 
addas i'w athrylith ; a byddai ereill, amddifad o alluoedd neül» 
duol, yn eîthaf diogel; atheimlent eu hunain yn ddedwydd ttwj 
fod o dan nawdd ac arweiniad rhai uwch law iddynt. Byddai 
penderfyniadau cyhoeddus yn ffirwyth doethineb unedig y wlad» 
wriaeth ; a gwemyddid hwy yn' ffyddlawn trwy nerth yr oU. 
Gwasanaethai rhai mewn ffordd uchel a neillduol, i^ phawb 
mewn rhy w ffordd, tuag at y Uwyddiant cyffiredinoly a mwynhäai 

Sob un ffrwyth ei ddaioni ei hun. Ac fel y l^ddai anghyfìawn» 
er, pa un bynag ai trwy diais neu dwyll, yn anhysbys iddyni 
yn eu plith eu hunain, feUy hefyd y byddent yn gwbl ddiogd 
oddi wrtho yn eu cymmydo^on. O blegid ni byddai ystrjpw. 
hunangais isel, ac ymgynghreiriad anghy&wn, yn Uawn o frad* 
wriaeth ac ymbleidiad yn eu mysg eu hunain, yn amgen na gwen- 
did a ffolineb plentynaidd yn erbyn doethineb, ysbryd cyhoedd^ 
us, ac undeb a ffyddlondeb trwyadl, ar yr ochr araU. Meddyliec 
hefyd am y dylanwad cyflredinol a fyddai gan y cyfryw deyma« 
ar yr hoU ddaiar, yn enwedig mewn ffordd o esam^^I, a'r parch 
a deUd iddî. Y roae yn amlwg y byddai uwch law pob un arall^ 
ac yn raddol, deuai y byd dam ei Ilywodraeth — ^nid trwy aUu 
anghyfìawn, ond, mewn rhan, trwy yr hyn a addefìr yn oruchaf- 
iaeth deg; ac mewn rhan, trwy i deymasoedd ereiU ymostwng yn 
wirfoddol iddi, a gofyn am ei hamddiffyniad, y naiU ar ol y Uedl» 
mewn rhyw amgylchiadau o gyfyngder. Byddai ei phenadur yn. 
deym cyffredinol mewn ystyr gwahanol i bawb a f u eto ; a byddai 
yn bosibl cymhwyso yr ymadrodd dwyreiniol yn Uythyrenol 



Digitized by VjOOQIC 



▲K I.TWODBAETH FOESOL DITW. Ou 

ato— ** y gwasanaetldd ef gan yr holl bobloedd, cenedloedd, ac 
ieithoedd.'' Ac er, yn wir, fod ein hadnabyddiaeth o'r natur 
ddynol, a hoU hanes dynolryw, yn dangos yr anmhosiblrwydd, 
heb rhyw g^rfryngiad gwyrthiol, i nifer o ddynion ar y ddaiar 
ymuno mewn un gymdeithas, yn ofn Duw, ac mewn ymarferiad 
c^rfi&edinol o rinwedd, ac i'r cyfryw lywodraeth barhau felly 
am lawer o oesoedd: — eto, a thybied hyn, byddai yr eiaith yn 
gwbl fel ag y dysgrifiwyd yn awr. Ac fel hyn, er esampl, 
byddai y gallu a'r llwyddiant rhyfeddol a addewir i'r genedl 
luddewig yn yr Ysgiythyrau, i fesur mawr, yn ganlyniad o'r 
kyn a ragfynegir am danynt — '^dy bobl a fyddant gyfiawn 
oU: etifeddsmt y tir byth:" — ^pe deallem yr ymadrodd diweddaf 
am barhàd maith yn unig fel parhàd digonol i roddi i bethau am- 
«er i weithio. Nis gall rhagfynegiadau fel hyn ddyfod o amgylch 
yn nghwrs presennol natur; ond tybier eu bod yn dyfod i ben, 
yna, rhaid y canlynai y llywodraetìi a'r uchafìaeth a addewir 
ju naturiol i raddau mawr iawn. 

Ystyrier yn bresennol gjrfundrefh gyfi&edinol crefydd ; fod 
llywodraeth y byd yn unffuíf, yn un, ac yn foesol ; y bydd i rin- 
wedd a daioni gael yr oruchafìaeth yn y diwedd, a darostwng 
twyll a thrais ; ac oddi wrth y sylwadau uchod, ymddengys fod 
Duw wedi ein cynnysgaethu à gallu i weled cyssylltiad neülduol 
rhwng gwahanol ranau y gyfundrefn hon, a thuedd tuag at ei 
pherffeithiad, yn codi oddi ar natur rhinwedd ei hun ; yr hon 
duedd sydd i' w hystyried fel yn meddu nodwedd foesol yn nghyf- 
ansoddiad gwreiddiol pethau. Os meddylia rhywun mai peth o 
ychydig bwys yw hyn oll, dymunaf iddo ystyried pa beth a fedd- 
yliai efe pe buasai drygioni, yn ei natur ac o angenrheidrwydd, 
yn meddu y tueddiadau manteisiol hyn, neu pe buasai rhinwedd 
yn meddu tueddiadau hollol wrthwyneb. 

Ond dichon y gwrthddadleuir, er yr holl dueddiadau natwiol 
a berthyn i rinwedd, y gallai pethau fyned rhagddynt trwy y 
bydyssawd, a myned rhagddynt mewn sefyllfa ddyfodol, yn yr im 
Uwybr cymhiysglyd ag y maent yn bresennol ar y ddaiar — rhin*- 
wedd weithiau yn fuddugol, weithiau yn orchfygedig — drygioni 
weithiau yn cael ei gospi, weithiau yn Uwyddiannus. Yr ateb' 
iad i hyn ydyw, mai nid amcan y bennod hon, na'r traethawd 
hwn, ydyw profi yn briodol lywodraeth foesol berffaith Duw ar 
y byd, neu wirionedd crcfydd ; ond sylwi pa beth sydd yn nghyf- 
ansoddiad a threfh natur yn cadamhau y prawf priodol o honi, 
a thybied ei fod yn adnabyddus; ac y gall gr^rm y sylwadau 
blaenorcd i'r perwyl hwn gael ei brofi yn eglur yn y duU yma. 
y mae ya wir fod pleser a phoen^ i raddau helaeth, yn cael eu 



Digitized by VjOOQIC 



54 AH XYWODRA£TH FOESOL DITW. 

cyfranu yn ein mysg heb unrhyw sylw pendant ac eglur ar 
haeddîant neu ddrwghaeddiant cymmeiiadau. A phe na bai 
dim arall ar 7 mater hwn yn ganfyddadwy yn nghyfansoddiad 
natur, ni byddai im sail oddi wrtho i obeithio neu i ofhi gwobr 
neu gosp, yn ol haeddiant dynion, yn y byd a ddaw ; yr hyn, 
fodd bynag, a arwydda, hyd yn oed pe byddai felly, na byddaî 
yr un sail oddi wrth ymddangosiadau i feddwl y gorweddai 
y fantais ar du drygioni, yn hytrach na rhinwedd. Ac fel hyn, 
gorphwys^ y prawf o sefyllfa ddyfodol o wobr a chosp ar y 
rhesymau cyffredin o'i blaid — ^y rhai ydynt, yn ol fy meddwl i, 
yn gwbl anatebadwy ; ac a fyddent felly, pe na bai un cadam- 
had chwanegol iddynt oddi wrth y pethau a grybwyllwyd uchod. 
Ond y mae ypethauhyn yn gadarnhad pwysig iddynt. Obleg^d — 

Yn gyntaf^ Dangosant nad yw Awdwr natur yn teimlo yr un 
fath at rinwedd a drygioni. Y maent yn gyhoeddiad oddi wrtho 
ef — ^yn gyhoeddiad (üamwys a phenderfynol — o blaid y naiU, 
ac yn erbyn y llall ; y fath gyhoeddiad, fel nad oes dim iV roddi 
yn atebiad o blaid drygioni. A phe bai un yn gadael heibio 
brawf priodol crefydd, ac yn penderfynu oddi ar drefh natur pa 
im ai y cyfiawn ynte y drygionus ydyw y tebycaf o fod y ded- 
wyddaf yn y sefyllfa ddyfodol, nid oes un amnüieuàeth na phen- 
derfynai mai y cyntaf. Y mae cwrs natur, felly, yn yr olwg amo 
a roddwyd yn awr, yn ein cynnysgaethu â phrawf gwirioneddol 
o blaid rhwymedigaethau crefydd. 

Yn aily Pan, yn unol â*r hyn a ddysgir i ni gan grefydd, y 
gwobrwya Duw rinwedd ac y cospa ddrygioni, fel y cyfryw, yn 
y fath fodd ag y caiff pob un yn ol ei haeddiant, ni bydd y daled- 
igaeth gyfiawn yma yn wahanol mewn math^ ond yn wahanol yn 
imig mewn gradd^ oddi wrth yr hyn sydd yn cymmeryd lle yn ei 
lywodraeth bresennol. Ni bydd yn amgen na'r duedd a welwn 
yn awr, wedi dyfod i effeithiolrtvydd ; neu gyflawniad y Uywodr- 
aeth foesol hono, egwyddarion a dechreuad pa un sydd yn gan- 
fyddadwy, fel y dangoswyd tu hwnt i ddadl, yn nghwrs presen- 
nol natur. Ac oddi wrth hyn y mae yn canlyn, 

Yn drydydd, Mai fel y mae ein profìad, dan ly wodraeth naturiol 
Duw, o'r mathau a*r graddau hyny o hapusrwydd a thmeni pres- 
ennol, yn sail deg i obeithio am ac i ofni graddau uwch o'r naiU 
a'r UaU mewn sefyUfa ddyfodol, feUy y mae y proâad a feddwn 
dan ei lywodraeth foesol, fod rhinwedd a drygioni, yn y duUiau 
crybwyUedîg, yn cael eu gwobrwyo a'u cospi yn weithredol yn 
awr, yn rhoddi saü i obeithio ac i ofiii y dichon iddynt gael eu 
gwobrwyo a'u cospi mewn graddau helaethach ar ol hyn. Add- 
efir yn wir nad yw hyn amo ei hunan yn saü ddigonol dros 



Digitized by VjOOQIC 



AM LYWODBAETH FOESOL DÜW. 55 

feddwl y eant eu gwobrwyo a'u cospi yn weitliredol, mewn 
graddau helaethach, yn hytrach na graddau llai. Ond eto, — 

Yn ddiwedäa/, Y mae sail ddigonol i feddwl felly oddi wrth 
dueddiadau da a drwg rhinwedd a drygioni. O blegid y mae y 
tueddiadau hyn yn hanfodol ac yn seüiedig ar natur pethau ; tra 
y mae yr attalfeydd sydd ar eu ffordd i ddyfod i effeithiolrwydd, 
mewn achlysuron afrifèd, heb fod yn angenrheidiol, ond yn 
ddamweiniol ac amgylchiadol yn imig. Yn awr, y mae rheswm 
üawer cryfach dros feddwl yr erys y tueddiadau hyn, a gwobr- 
wyon a chospau gweithredol rhinwedd a drygioni, y rhai a gyf- 
odant yn uniongyrchol oddi ar natur pethau, yn y sefyllfa 
ddyfodol, nag yr erys jnr attalfeydd damweiniol sydd ar eu ffordd. 
Ac 08 nad erys yr attaífeydd, nis gall y gwobrwyon a'r cospau lai 
na chael eu cario yn ndaen tuag at berffeithiad y llywodraeth 
foesol : hyny y w, daw tueddiadau rhinwedd a drygioni i nerth a 
gweithrediad effeithiol; ond pa bryd, pa le, a pha fodd, sydd 
gwastíynau nas gall dim ond dadguddiad eu hateb. 

Ar y cyfan, y mae math o lywodraeth foesol yn cael ei har- 
ddangos yn ll^rwodraeth naturiol Duw; y mae rhinwedd a 
drygioni yn cael eu gwobrwyo a'u cospi yn naturiol fel yn 
wasanaethgar a niweidiol i g^nndeithas, a'u gwobrwyo a'u cospî 
yn uniong^rrchol fel rhinwedd a drygioni. Felly, y mae y syniad 
am lywodraeth foesol yn syniad naturiol ; o blegid y mae yn 
cael ei gynnyrchu yn ein meddwl gan gwrs natur; ac y mae 
gweinyddiad y llywodraeth hon wedi ei dechreu yn weithredol 
yn yr esampìau a grybwyllwyd yn awr. Ac y mae y pethau 
hyn i'w hystyried fel mynegiad o eiddo Awdwr natur o blaid 
fŷnwedd, ac yn erbyn drygioni ; cefhogant y dybiaeth y cant eu 
gwobrwyo a'u cospì ar ol hyn ; a rhoddant sail i obeithio ac i 
ofìii y gallant gael eu gwobrwyo a'u cospi meẁn graddau hel- 
aethach nag y maent yn cael yn bresennol. Ac fel y mae hyn 
oU yn cael ei gadarnhau, felly y mae y ddadl o blaid crefydd, 
oddi wrth drefn natur, yn cael ei chario yn mlaen yn mhellach, 
trwy syiwi fod y tueddiadau naturiol tuag at berffeithiad y gyf- 
undrefh foesol hon, ac, mewn achlysuron afrifed, nad yw yr attal 
feydd ond damweiniol. Felly, y mae y drychfeddwl am lywodr- 
aeth foesol Uawer mwy perffaith na'r hyn a welir yn bresennol 
yn ddrychfeddwl naturiol, bc nid yn un dychymygol; o blegid y 
mae yn cael ei awgrymu i'n meddyliau gan dueddiadau hanfodol 
rhinwedd a drygionL A dylid edrych ar y tueddiadau hyn fel 
mynegiadau — fel addewidion abygythion eglur oddi wrth Awdwr 
natur — o wobrwyon a chospau llawer mwy na dim sydd yn bres- 
ennol yn canlyn rhinwedd a drygioni. Ac yn wir, y máe pob 



Digitized by VjOOQIC 



66 AM BEFYLLFA FBAlfF, FSL TN CTNNWT8 FSAlfF, 

tuedd nahtrtol sydd i barhau, ond sydd yn eael ei rhwystro rhag 
cyrhaedd efieitluolrwydd yn unìg gan achosion damweintol, yn 
ffurfìo tebygoHaeth y bydd i'r cyfryw duedd, rywbryd neu gil- 
ydd, gyrhaedd effeithiolrwydd : — tebygoliaeth gyfatebol mewn 
gradd i feithder yr amser am yr hwn y parìià y cyfryw duedd. 
Ac oddi wrth y pethau hyn gyda'u gilydd, y mae sail i gredu j 
caiff y gyfundrefn foesol ei dwyn yn mlaen yn mhellach 
rhyngddi a pherffeithrwydd ar ol hyn; ie, y caiff ei Uwyr ber- 
fieithio. Ond oddi wrth y pethau hyn, yn gyssylltiedig à'r natur 
foesol a roddes Duw i ni, wrth gajel ei hystyried fel wedi ei 
rhoddi ganddo ef, y mae prawf ymarferol yn cyfodi y caiff ei pher- 
ffeithio — ^prawf oddi wrth ffaith, ac felly yn brawf ar wahân Tr 
hwn a gesglir oddi wrth y cyssylltiadau neu y perthynasau 
tragwyddol a digyftiewid, a'r cynÂwysder a'r anghymhwyader 
iydd mewn gweithredoedd. 



FENNOD IV. 

Aìí SEFTLLrÀ FBAWF, FEL TN CTNNWTS FAAWF, 

^NB,AWSD£BATJ, ▲ FH£&YQLON..\ 

Y MAE athrawiaeth g^rffredinol crefydd, fod ein bywyd presennol 
yn sefyllfa prawf erbyn bywyd araU, yn cynnwys amry w bethau 

[^ Y mae y bennod hon, medd Dr. OhaiUnera, yn on o'r rhai mwjtâ "Bwjàár 
iannuB yn yr holl drae^hawd. Y mae yn cyfarfpd &*r wrthddadlhono yn eshju, 
CTétváá, fod cynniíer o anhawsderan rhyngom a*r dedwyddwch hwnw a osodìr 
o'n blaen ganddi. Owynir íod ein daioni a'n dedwyddwch penaf mor anhawdd 
i'w gyrhacdd a*i dd^og^u; jd. gymmaini. a bod yr anhawsderan mor fawrion» 
fel y mae galluoedd gweiniaid y ddynoUa^eth i feddiannu v da ac i wrthsefyll j 
drwg yn pallu yn yr ymdrech. Dichon y gofynir gan kwer, Pa ham y mae 
oyrnaeíddiad gyryidy^ taragwyd<M wedi ei gyssylhu à'r fatìi lafur sydd yn mron 
yn«nmho8Ìbleiymarfi^Ŷ Àoonibuaaaiynfwycydweddolâchymmenadlhnr 
y Caríad, fod Uai o attaìfeydd ar ein Uwybr tua'r bywyd ? Siaredir am gospi 
o herwydd bai sydd yn naturiol i ni, fel pe bai yn gamwri perffiûth : tia m^ 
wofarwyir ond yn nnig am ufudd-dod sydd tu hwnt i aUu natur ei rod<u. Ond 
y mae BuÜer /n y bennod hon ya dwyn yn mlaen gyfatebioii nrdd, o ieiaf , yn 
amddifiyn crefydd yn newyneb y ffwrthddadlenon hyn. Os atnrawìaeth eref- 
vdd ydy w, fod y fifbrdd î fywyd a dedwyddwch tragwyddol yn Uwybr o lafur m 

ool hefyd. Ot ydyw 
^ . , . jtyriaeth, diofalwcbr * 

bywyd afreolaidd, nid oes dim yn erbyn meddwl y gaUant wneyd y cyffeiyb, 
ẁry y cjrffelyb arf erion, gyda golwg ar en Uesiou yn y byd a ddaw. A chyn j 
gaUwn, aar mH y i^wrthwadleuon iMbod, an^radu .tyB t ialaet h an gûr Dnw am 
grefydd a*r byd araU, y mae yn ihaid i ni roddi i fyny ein crediniaeth yn Uyw* 



Digitized by VjOOQIC 



ANHAWSDEEATJ, A PHEEYGLON. 67 

neillduol, gwahanol oddi wrth eu gilydd. Ond yr ystyr cyntaf n 
mwyaf cyffredin a berthyn iddi ydyw, fod ein cyflwr dyfodol yn 
dibynur yn awr, ac yn dibynu amom ein hunain; fod genym 
gyfleusderau yn awr i ymarfer bywyd rhinweddol a drygionus, y 
rhai a wobrwyir ac a gospir gan Dduw yn y byd arall ; yn nghyd 
â themtasiynau i'r naiU, a chymhelliadau rhesymol i'r llall. Ac y 
mae hyn bron yr un peth a dy weyd ein bod yn ddeiliaid Uywodr- 
aeth foesol Duw, ac i roddi cyfrif iddo Ef am em hymddygiadau. 
O blegid y mae y drychfeddwl am roddi cyfrif, a bam gyfiawn 
gyflredinol, yn arwyddo fod rhyw fath o demtasiynau i'r hyn 
sydd ddrwg ; pe amgen, ni byddai un posiblrwydd moesol i gyf- 
lawnu yr hyn sydd ddrwg, na sail dros famu a gwneuthur gwa*> 
haniaeth. Ond y mae hyn o wahaniaeth — ^fod y gair prawf yn 
4ynodi hudoliaethau i'r hyn sydd ddrwg, neu anhawsderau i ym- 
lynu yn wastadol wrth yr hyn sydd dda, yn nghyd â'r perygl o 
aflwyddo trwy y cyfryw demtasiynau, yn fwy neillduol a phen- 
dant na'r geiriau Uywodraeth foeBol, Felly, y mae sefyllfa prawf, 
fel yn cynnwys ynddi yn benodol anhawsderau a pherygl, yn 
gofyn ystyriaeth ar ei phen ei hun. 

Ac fél y mae llywodraeth foesol Duw yn aiwyddo ein bod 
mewn sefyllfa prawf gyda golwg ar y byd arall, felly hefyd y 
mae ei Ijrwodraeth naturiol araom yn arwyddo ein bod mewn 
sefyllfa prawf, mewn modd cyffelyb, gyda golwg ar y byd hwn. 
Y mae fiywodraeth naturiol, trwy wobrwyon a chospau, yn dy- 
nodi prawf naturiol, yn gystal ag y mae llywodraeth foesol yn 
dynodi prawf moesol. Wrth lywodbraeth naturiol Duw y golygir 
yma, ei fod yn cyssylltu pleser à rhyw weithredoedd, a phoen àg 
ereill, ag y mae yn ein gallu iV cyflawnu neu beidio eu cyf- 
lawnu ; ac mewn rhoddi rhybudd i ni o'r cyfryw appwyntiad yn 
mlaen Uaw. Y mae hyn, o angenrheidrwydd, yn dynodi ei fod 
wedi gwneyd i'n dedwyddwch a*n trueni ddibynu mewn rhan 
amom ein hunain ; ac mor bell ag y mae gan ddynion demtasiynau 
i ryw weithredoedd a allant fod yn achlysur o fwy o anghyfleus- 
derau tymmorol nag o foddhàd iddynt, y maent mor belÌ a hyny 
mewn perygl gyda golwg ar eu budd tymmorol, a hyny oddL 
wrthynt eu hunain ; neu, y maent mewn sefyUfei prawf gyda 
golwg amo. Yn awr, y mae dynion yn fynych yn beio ereiU, ac 
hyd yn oed eu hunain, am eu camymddygiad yn eu hachosion 
tymmorol ; ac yr ydym yn gweled fod Uawer yn methu çyrhaedd 
yr hapusrwydd hwnw a aUasent gael yn y bywyd presennol ; ac 

odnttíi Dair ar n«*|ir % thiefn ilia|^iaflt|u Y m^ yr an gwrthddMllêiiM 
jn U#w» mof hfiodol Vw eymbwyio ^ ^ tfẁmẃ «9 y m» Ẁ Bylwtnàf^ êIi^ 
pro&ad parhäns yn ein dwyn i gyf^rrddiad Ag ef.] 



Digitized by VjOOQIC 



68 AM 8EPYI.LrA PEAWF, FEL TN CTNNWTS PBAWP, 

y mae pawb felly, fe ddichon, i ryw raddau. Ond y mae Uawer 
yn dwyn eu liunain i anghyfleusderau a tlirueni dirfawr, nid 
oddi ar anallu i wybod a gweithredu yn well drostynt eu hunain, 
ond oddi ar eu bai a'u camymddygiad. Ac y mae y pethau hyn 
o angenrheidrwydd yn dynodi fod temtasiynau i, a pherygl o, 
aflwyddo, mewn graddau mwy neu lai, gyda golwg ar ein budd 
a'n hapusrwydd tymmorol. Siarada pawb hefyd, ar wahàn 
oddi wrth ystyriaethau crefyddol, am y peryglon sydd yn cylch- 
jmu íeuenctyd ar eu mynediad i'r byd, y rhai a gyfodant oddi ar 
achosion heblaw eu hanwybodaeth, a damweìniau anocheUdwy. 
A chan fod rhyw weithredoedd drygionus, o leiaf, yn anflafriol i 
lesiant tymmorol dynion, mae yn rhaid fod temtasiynau i*r rhai 
h^m ar yr um pryd yn demtasiynau i flbrflelîo ein buddìannau 
presennol a dyfodoL Fel hyn, yr ydym yn ein sefyllfa naturio| 
neu dymmorol mewn prawf, anhawsder, a pherygl, sydd yn 
g^rfatebol i'n prawf moesol neu grefyddol. 

Y mae yn rhaid fod yr hyn sydd yn flurfio ein prawf yn y 
ddwy berthynas yma, yn rhywbeth, nsull ai yn ein hamgylchiad- 
au ailanol, neu yn ein natur. O bleg^d, ar un Uaw, gall dynion 
gael eu bradychu i gamymddyg^adau mewn flbrdd ddisymmwth, 
neu eu gorchfygu ar ryw ach^suron neiUduol, y rhai a fuasent 
heb hyny yn cadw eu cymmeriad rhinweddol ; ac mewn achosion 
fel hyn, cyfrifai pawb wrth siarad am gamymddygiad y dynìon 
hyn y peth i'r cyfryw amgylchiadau neiUduoL Ac ar y Uaw 
arall, y mae dynion sydd wedi meithrin arferion ffol a drygionus, 
neu sydd yn feddiannol ar ryw nwyd, i eithafíon, yn chwiUo am 
gyfleusderau, ac megys yn myned o'r flbrdd i foddhau eu hunain 
a-u nwydau, ar draìü eu s^mwyr a'u rhinwedd ; maent yn cael 
eu harwain, nid gan demtasiynau allanol, ond yn hytrach gan y 
cyfryw arferion a nwydau. A'r cyfrif am yr achos diweddaìf 
ydyw, nad ydyw nwydau neîUduol yn ddim mwy cydfynedol à 
chaUineb, neu yr hunangariad rhesymol hwnw, amcan yr hwn 
ydyw ein Uesiant tymmorol, nag ydynt àg egwyddor rhinwedd 
a chrefydd; ond, yn fynych, yn tynu yn y gwrthwyneb i'r naül yn 
gystal a'r UaU : ac feUy, y mae y cyfryw nwydau neiUduol yn 
gymmaint o demtasiynau i ymddwyn yn anghaU gyda golwg ar 
ein budd tymmorol ag i ymddwyn jm ddrygionus. Pan ddy- 
wedir, modd bynag, fod dynion yn cael eu camarwain gan am- 
gylchìadau aUanol o demtasiynau, nis geUir Uai na meddwl fod 
rhywbeth o'u mewn hwy eu himain jm gwneyd yr amgylchîadau 
yn demtasiynau, neu yn eu gwneyd hwy yn agored i argraffiadau 
oddi wrthynt ; feUy, pan y dywedwn eu bod hwy yn cael eu cam- 
arwain gan nwydau, y mae yn cael ei dybied bob amser fod ach- 



Digitized by LjOOÇIC 



AWHAW8DERATT, A PHERTGLON. 59 

IyBuron; amgylchiadau, a gwrthddrychau yn cynhyrf tí y nwydau 
hyn, ac yn rhoddi cyfleusdra iV boddhau. Ac felly, y mae 
temtasiynau o fewn ac oddi allan, yn cydfyned, ac yn cynnwys y 
naill y llall. Yn awr, pan y mae amrywiol wrthddrychau allanol 
y blysiau a'r nwydau yn bresennol i'r sjmwyrau, ac yn cynnyg 
eu hunain i*r meddwl, ac felly yn cynnyrchu teimladau cydunol 
à'u natur, nid yn unig mewn amgylchiadau ag y gellir eu bodd- 
hau yn gysson à diniweidrwydd a challineb, ond hefyd mewn 
amgylchiadau nas gellir, ond y gellir eu boddhau mewn modd 
anghall a drygionus — »y mae hyn yn eu gosod mewn petygl o 
ymwadu yn wirfoddol â'u daioni presennoí yn gystal a'u daioni 
iyfodol; ac mor wirioneddol yn gwneyd hunan^ymwadiad yn 
angenrheidiol i sicrhau y naill fel y llall : — ^hyny yw, yr ydym 
mewn sefyllfa gyffelyb o brawf gyda golwg ar y ddau, trwy yr 
un nwydau, y rhai a gynhyrfir trwy yr un moddion. Felly, gan 
fod gan ddynion f uddiannau tymmorol yn dibynu amynt eu hun- 
ain, a chan fod ymddygiadau doeth yn angenrheidiol i'w siorhau, 
y mae nwydau wedi eu cynhyrfu yn anghymmedrol, pa un bynag 
ai trwy esampl, neu ryw amgylchiad allanol arall, tuag at y cjŵyw 
wrthddrychau, ar y cyfryw adegau neu yn y cyfryw radd fel nas 
gelÜr eu boddhau yn gysson à challineb bydol, yn demtasiynau — 
ac yn fynych yn rhai peryglus a llwyddiannus — i ymwadu â da- 
ioni tymmorol mwy am un llai ; i ymwadu â'r peth ydyw, ar y 
cyfan, ein llesiant tymmorol, er mwyn boddhad presennol. Y 
mae hyn yn ddysj^îfiad o'n prawf yn ein cyflwr tymmorol. 
Rhodder yn awr y gair dyfodol yn Ue tymmorol^ a rhinwedd yn 
Ile callineb, a bydd yn ddysgrifiad mor briodol o'n sefyllfa prawf 
yn ei berthynas grefyddol, gan mor gyfatebol ydynt i'w güydd. 
Os, oddi ar ystyriaeth o'r sefyllfa hon o brawf yn y ddau gys- 
sylltiad, yr awn yn mlaen i sylwi yn mhellach pa fodd y mae 
dynolry w yn ymddwyn ynddi, ni a gawn fod rhai yn meddu syn- 
iad mor brin am dani, fel nad ydynt yn edrych nemawr dros yr 
awr bresennol ; y maent mor ymroddedig i fwynderau presennol, 
fel nad oes ganddynt mewn ystyr yr un syniad am ganlyniadau 
— dim pryder o barth i'w hesmwythyd a'u cyflwr dyfodol yn y 
byd hwn, mwy na'u dedwyddwch yn y byd arall. Y mae rhai 
yn ymddangos fel wedi eu dallu a'u twyllo gan nwydau angbym- 
medrol yn eu hachosion bydol yn gymmaint ag mewn cref- 
ydd. Y mae ereill, nid wedi eu dallu a'u twyllo, ond megys yn 
cael eu cario yn bendramwnwgl gan nwydau cyíffelyb, yn groes 
i'w bam well, a'u penderfyniadau gweiniaid i ymddwyn yn well. 
Ac y mae djrnion, nid ychydig, y rhai a addefant, heb wrido, mai 
deddf a rheol eu bywyd ydyw eu mympwy a'u pleser, ac nid eu 



Digitized by VjOOQIC 



60 ABt BEFYLLPA PBAWF, FEL TIT CrNNWYS PBAWF, 

budd a'u lles ; y rhai, mewn gwrthwynebiad i bob peth rhes- 
ymol, a änt yn mlaen mewn cwrs o aíhullonedd pechadurus, gan 
ragweled— ond heb ddim ofn a dychryn cydwybod — ^y bydd i 
d£nystr ganlyn o angenrheidrwydd ; a rhai o honynt yn meddu 
rhyw syniad am, a rhagolygiad ar, ganlyniadau drygioni mewn 
sefyllfa ddyfodol. Ac i lefaru yn y modd mwyaf cymmedrol, y 
mae dynion, nid yn unig yn barhäus yn agored i ^^d yn wir* 
foddol ar gyfeilioin, ond yr ydym yn gweled eu bod yn fynych 
yn weithredol yn myned felly, gyda golwg ar eu buddiannau 
tymmorol, yn gystal a chyda golwg ar grefydd. 

Fel hyn, y mae ein anhawsderau a'n peryglon, neu ein prawf, 
yn ein cysyÛtiad tymmorol a ohrefyddol, fel y maent yn cyfodi 
oddi ar yr un achosion, ac yn meddu yr im effaith ar ymddygiad 
dynion, yn gyfatebol i'w güydd, ac yn hollol o'r un natur. 

Gellir chwanegu, mai fel y mae yr anhawsdeiau a*r peryglon 
e aflwyddo yn ein prawf crefyddol yn cael eu mwyhau yn âwr, 
ao, £el y gallai un feddwl, mewn ystyr, eu gwneyd d^Mffurfio gan 
gamymiddygiadau ereill, gan gamaddysgiaeth mewn ystyr foesol 
-*-addysgiaeth sydd weitluau yn ddrygionus — ^gan esamplau niw-^ 
eidiol, gan yr ystrywiau sydd yn nglŷn â phob trafodaeth, ac» 
mewn llawer partìi o'r byd, gan grefydd dwyllodrus a.llygredig, 
sydd yn cefhogi d^mion mewn drygioni— ^felly, yr im modd y mae 
yr anhawsderau i ymddwyn yn ddoeth gyda golwg ar ein budd- 
iannau tymmorol, a'r perygl o gael ein Uîthio oddi wrthynt, yn 
cael eu mwyhau yn fawr gan addysg ffol; ac ar ol cyrhaedd 
llawn oed, gan afradlonedd a diofalwch ereill, y rhai y mae a 
wnelom à hwynt; a chan syniadau c^rfeîliomus, wedi eu cymmOT- 
yd oddi wrth fam y lluaws, o barüi hapusrwydd tymmorol a'r 
petban y cynnwysir ef ynddynt. Ac y mae dynion, trwy eu diofal- 
wch a'u hanwylíadwriaeth yn eu hachosion bydol, yn gystal a thrwy 
ymddygiadau diygionus, yn dwyn eu hunain i anhawsderau new- 
yddion; a thrwy hunanfoddhàd, yn anghymhwyso eu hunain yn 
barl^us i f yned trwyddynt ; ac y mae y naill afreoleidd-dra ar ol 
y Uall yn dÿrysu pethau yn y fath fodd, fel na wyddant pa beth 
y maent yn ei gyich, ae yn fynych yn gwneyd eu Uwybr mor 
dywyU a dyrys, fel y mae yn anhawdd ei obrhain; yn anhawdd, 
hyd yn oed i benderfynu pa beth sydd ddoeth a rhinweddoí 
ei wneyd. Fçl hyn, er esampl, y mae camymddygiad mewn na 
adeg ar fywyd-^ienenctyd — ^yn mwyhau yr anhawsderau ar 
ffordd ymddwyn yn iawn mewn oedran addfed — yiL ein gosod 
mewn sefyUfa o brawf mwy anfeuiteisiol yn ein cysi^Utiad neu 
gyflwr tymnuMTol. 

Tr ydym ni yn rhan israddol o greadiga^tb Dttw« T mae 



Digitized by VjOOQIC 



AIfHAWSDB&AX7, Ä PHEST6L0N. 61 

ymddangosiadau naturiol ein bod mewn cyflwr o ddiraddiad< 
Ac 7 mae yn sicr ein bod mewn sefyllfa, yr hon md yw yn ym- 
ddangos mewn un modd y fwyaf manteisiol a allem ddymuno, 
naill ai yn ein cyssylltiad naturiol neu foesol, er sicrhau ein 
buddiannau presennol neu ddyfodol. £to, pa mor isel, ansicr^ 
ac anfanteisiol b^mag ydyw, nid yw yn rhoddi im sail deg i neb 
achwyn ami. O blegid fel y gall dynion drefnu eu hachosion 
bydol mewn modd doeth, a threulio eu dyddiau ar y ddaear mewn 
giadd o esmwytìiyd, a chyda boddlonrwydd iddynt eu hunain» 
trwy arfer gofál cymmesur, felly, yr un modd, gyda golwg ar 
grefydd, ni çfynir dim yn chwaneg nag y maent yn alluog i'w 
wneyd, a'r hyn a esgeulusir ganddynt eddi ar wir ddiofalwoh« 
A bod dynion yn cael eu rhwymo i wneuthur yr hyn a allant 
wneutììur) a dun mwy na hyny, yr ydym yn ystyried fod hyny 
jn beth teg a chyfiawn, a chanialau ei £od yn eael ei osod amynt 
gan awdurdod priodol. Ac nid oes genym fwy o reswm i gwyno 
o'i herwydd gyda goiwg ar Awdwr natur, nag sydd genym am ei 
fod heb roddi i ni âtnteision ereill a berthynant i ddosbeirth ereill 
o g^eaduriaîd.^ 

Ond yr hyn y rhoddir pwys «mo yma ydyw, fod y sefyllfa 
prawf yr ydym ynddi yn cael ei gwneyd yn debygol gan y ffaith 
ei bod oll yn unffurf à threâi gyffiredinol rhagluniaeth tiiag atom» 
yn mhob ystyríaeth arall sydd yn adnabyddus i ni. Yn wir, pe 

[^ T mae Dr. Ghahners yn barnu f od Butier yn arddangos ei ddìfiygion mewn 
dntrìnyddiaeth yn y paragraph hwn : " Kid yw yn cymmeryd sylir priodol ẁ 
hallol analhi dyn i gyâawnu y^ hyn sydd wirìoneddol dda." Dywedìr ein bod 
mor gyfaddas at bethan orefydd ag ydym ai bethau y byd, Ni wneir tui 
awgiym o barth eiddilwch a gwendid ysbrydol ein nator g^rda phethan ysbrydoL 
Yr nn pird, er fod Bntler yn cadw y ddau wirionedd mawr— analla moesol eia 
nâtor, a dyláBwadaa eynnoàrthwyt)! yr Tsbryd - o'n gcdwg yn y f an hon, nid yw 
vn ymddangpg f od yma ddim syda yn anghydweddol â'r gwirìoneddau hyn. 
T mae y cyfatebiad yn rhed^ fel hvn : — Os ewyllysia dyn gTrhaedd llwyddiant 
yn y byd hwn, y mae yn bosibl iddo ei gael, trwy fanwl d^yn y cyf arwydd- 
^adaa y maâ profiad a ehallinẃ yn ea rhoddi iddo ; a'r on raodd, os ewyll^sia 
■ierhaa dedwyddwch yn y byd a ddaw, efe a'i caiff, ar y télerau a esyd crefydd 
o'i flaen. ** Yr hwn syad yn ceisio sydd yn caeí," ydyw rheol llwyddiant y 
ddan fyd. T mae ammodau Uwrddiant daiarol yn gorwedd oll o fewn terfyn- 
au gallaoedd eyffiiBdin dynion; aT nn modd, y mae telerau dedwyddwch y sef- 
yllf a dd^odoL T mae yr hyn wdd yn peri ei Dod yn haws i ddyn îwyddo mewn 
ystyr bydol nag mewn ystyr ysorydol, yn cyfodi, nid oddi ar elfenau cynhenid 
ac angenrheidiol ei natur, ond oddi ar ei bechod ; nid oddi ar an^yf addaàder gaUa- 
«edd, ond oddi ar anewyU^rsgarwoh tueddfryd. Eto, er fod y cyfatebiad hwn 



yn cydredog i fesor, nis gallwn lai na theimlo fod jr awdwr we<ü ei sarìo yma 
yn rny bell. "Buasai yn dda pe na chynnygiasai Butler gario y cyfatebiaeth 
yn mhelladi nag y mae yn briodol. 'iYa y mae ei symadau cyffredinol ar 
«tàroniaeth etefydd yn iiMshuSÿ nid oedd hyn yn. ei ddiogehi rhag golygiadaa 
arwynebol ar rai o'r athittwìaethau neiUduol, mwy nag y gwnai atbroniaeth 
eang a chynnwysfawr Bacon ei amddifiyn yntau yn ngwyneb y syniadau an- 
mtwd y syrthiodd idi^t gyda maByHon gwyddonUMtìì naturìoL'^ 



Digitized by VjOOQIC 



62 AM SEFYLLFA PRAWF, FBL YN CYNNWY8 PBAWF. 

buasai dynolryw, wrth eu hystyried yn eu cyflwr tymmorol, fel 
preswylwyr y byd hwn yn unig, yn cael eu hunain o ddechreu 
hyd ddiwedd eu bywyd mewn sefyllfa sefydlog o ddiogelwch a 
hapusrwydd, heb angen unrhyw ofal nac yst^rriaeth o*r eiddynt 
eu hunain ; neu, pe na buasent mewn un perygl o gael eu dwyn 
i anghyfleusderau a thrueni trwy ddiofalwch neu nwydau, trwy 
esampl niweidiol, malais ac anffyddlondeb ereill, neu ymddang- 
osiad twyllodrua pethau — ^pe hyn f uasai ein cyflwr naturiol, yna, 
buasai yn ymddangos yn ddyeithrol, ac yn rhywbeth yn erbyn 
gwirionedd crefydd, ei bod yn gosod allan ein buddiannau dy- 
fodol a mwy cjrfíredinol fel heb fod yn sicr a diogel, ond yn dib- 
ynu amom ein himain, ac yn gofyn gofal a hunan-lywodraethiad 
er eu sicrhau. O ble^d gellid dadleu— " Y mae yr hyn a ddy- 
wedwch chwi ydyw ein sefyllfa mewn im cyssylltiad yn dra an- 
nhebyg i*r hyn a gawn trwy brofiad jáyw ein sefyllfa mewn 
cyssylltiad arall. Y mae ein hoU lesiant presennol wedi ei ddi- 
ogelu i ni heb angen am un gofal o'r eiddom ; a pha ham nad 
ydyw ein llesiant dyfodol, os oes genym y cyfryw, feUy hefyd ?" 
Ond, i*r gwrthwyneb, gan fod ystjrriaeth a rhagfeddwl, ymwadiad 
gwirfoddol à Uawei o bethau a ddymunem, a chwrs o ymddyg- 
iad heb fod bob amser yn foddhaol genym, yn gwbl angenrheid- 
iol mewn trefh i ymddw^m gyda gweddeidd-dra a chaUineb 
cyflfredin, ac i fyned trwy y byd gyda gradd o foddhâd, a chael 
ein derbyn a*n cymmeradwyo yn weddol ynddo — gan mai fel 
hjrn y mae yr achos yn sefyU, y mae pob tybiaeth yn erb^ni y 
meddwl fod hunan-ymwadiad ac astudrwydd gofalus yn angen- 
rheidiol er sicrhau ein buddiannau uchaf yn oael ei symmud. 
Oni buasai fod genym brofiad i'r gwrthwyneb, gaUesid, efaUaî, 
gydag ymddangosiad o degwch, ddadleu fod yn anmhosibl meddwí 
'fod peryglon wédi cael eu cyssyUtu à'n sefyUfa gan Fod an* 
feidrol, pan y mae pob peth ^dd yn beryglus, yn ol ein duU nî 
o feddwl, ac a ddiwedda mewn dyryswch a thrueni, yn siçr eis* 
oes yn ei ragwybodaeth Ef. Ac yn wir, geUir yn briodol feddwl 
fod y pa ham y mae perygl yn gyssyUtiedig à sefyUfa y cyfry w 
greaduriaid breuol a ni yn anhawsder i roddi cyfóf am dŵo 
mewn pwnc ; ac nis gaU lai na bod feUy, hyd oni ddeuwn i ad- 
nabod y cwbl, neu o leiaf lawçr mwy, am dano. Eto, y mae 
cyfansoddiad natur fel y mae. Y mae ein hapusrwydd a'n tru- 
eni wedi eu hymddiried i'n hymddygiadau, ac wedi eu gosod i 
ddibynu arnynt. Mewn Uawer o amgylchiadau, y mae wedi ei 
osod amom i weithredu, neu i ddyoddef, fel y dewiswn. Ac y 
mae amrywiol ofidiau bywyd, y rhai a ddwg dynion amynt eu 
hunain trwy esgeulusdra a flbUneb, y rhai y £[aílasent eu hosgoi 



Digitized by VjOOQIC 



AH SEPYLLFA PBAWP, EB DYSGYBLAETH F0E80L. 63 

trwy ofal priodol, yn esamplau o hyn ; y rliai ydjmt yn mlaen Uaw 
mor ddamweiniol ac anmhenderfynol ag ydy w eu hymddygiad, ac 
yn cael eu penderfjmu gan eu hymddygiad. 

Mae y sylwadau hyn yn atebiad i'r gwrthddadleuon ^m erbyn 
sefyllfa prawf, fel yn cynnwys temtasijmau a pherygl o aflwyddo 
gyda golwg ar ein Uesiant cyffredinol, fel deiliaid llywodraeth 
foesol Duw ; a dangosant, os ydym i gael ein hystyried yn y berth- 
ynas hon, ac fel yn meddu y cyfryw lesiant i ymgyrhaedd ato, 
fod cyfatebiaeth cjrfiredinol rhagluniaeth yn rhwym a'n harwain 
i ystjrried ein hunain mewn perygl o aflwyddo, mewn gwahanol 
raddiu, gyda golwg ar y llesiant hwn, trwy esgeuluso gweithredu 
ein rhan yn y berthynas hono. O blegid y mae genym fuddian- 
nau presennol, dan lywodraeth Duw, o'r hon y mae genym 
brofíad ar y ddaiar. Ac y mae y buddiannau hyn, nid yn cael eu 
dirgymhell amom, na chwaith yn cael eu cynnyg i ni, a nin^ 
nau heb fod genym ddim ond eu derbyn ; ond gosodir hwy ger 
ein bron i ymgyrhaedd atynt a'u hennill, a hyny yn y fath fodd, 
fel yr ydym mewn perygl o fethu, a thrwy demtasiynau î' w hesgeu^ 
luso, neu i ymddwyn yn groes iddynt ; a heb astudrwydd, gofal,, 
a hunan-ymwadiad, yr ydym yn sicr o fethu. Y mae, gan hjmy, 
yn berffaith debygol mai hyn yw ein sefyllfa gyda golwg ar y 
daioni penaf hwnw a osoda crefydd ger ein bronau.. 



PENNOD V. 

AH SEFTLL7A PBAWF, FEL WEDI £1 BWBIABU £B 
DYSGYBLAETH A GWELLIANT MOESOL. 

Oddi wrth yr ystyriaeth ein bod mewn sefyllfa prawf, o gymmaint 
anhawsder a pherygl, y mae y cwestiwn canlynol yn cyfodi yn 
naturiol — Pa fodd y daethom iddi f Ond y mae ymholiad cy» 
flfredinol felhyn yn cael ei amgylchynu gan anhawsderau anorfod; 
o blegid, er y lleihëid rhai o honynt trwy sylwi fod pob drygionî 
yn wirfoddol, yr hyn a gynnwysir yn y syniad am ddrygioni, a 
bod canlyniadau gwir ddaionus yn dilyn llawer o ^amgylchiadau 
anhyfryd, eto, pan ystjrriwn amgylchiadau ereill perthynol i'r 
ffeithiau hyn, a pha beth a fydd canl^miad angenrheidiol y 
c^mtaf mewn sefyllfa i ddyfod, nid yw yn amgen na ffolineb a 
rhyfyg ceisio rhoddi esboniad ar yr oll o resymau y pwnc — yr oll 
o'r rhesymau pa ham y gosodwyd ni mewn sefyllfa, o'r hon, gan 



Digitized by VjOOQIC 



64 AM SBFYLLFA PRAWF, 

fod ei bjEi>ing7lcliiadau yn gyfryw, y cyfoda cymmaint o ddryg- 
ioni a thrueni. Ai nid yw tu hwnt i*n galluoedd, nid yn unig i 
chwilio allan, ond hyd yn oed i ddeaU yr holl esboniad ar hyn ; 
neu, pe byddem yn álluog iV ddeall, eto, pa un ai Uesâd ynte 
inwed i ni a fyddai hyny, sydd yn anmhosibl iV benderfynu.* 
Ond, fel na ellir dangos fod ein sefyllfa bresennol mewn un modd 
yn anghysson â llywodraeth foesol berflfaith Duw, felly, y mae 
crefydd yn dangos ein bod wedi ein gosod ynddi mewn tr^ i 
gymhwyso ein hunain, trwy ymarfer daioni a duwioldeb, i sef- 
yllfa arall sydd iV dilyn. Ac y mae yr ystyriaeth yma, er nad 
yw ond atebiad mewn rhan — ^a thra diffygioi — ^i'r ymholiad dan 
sylw, eto yn atebiad mwy boddhaol i ymholiad araÛ annhraethol 
mwy pwysig ac ymarferol, sef yr ymholiad — Pa beth yw eîn 
neges, ac amcan ein gosodiad yn y sefyllfa hon? Yr amcan 
eglur, felly, er mwyn yr hwn yr ydym wedi ein cyfleu mewn 
sefyllfa o gymmaint blinder, perygl, ac anbawsder, ydyw ein 
dysgyblaeth, a'n cynnydd mewn rhinwedd a daioni — ycymhwys- 
der gofynol i sefyUfa ddyfodol o ddiogelwch a hapusrwydd. 

Yn awr, y mae adeg ieuenctid, fel y mae yn barotoad gogyfer 
àg oedran addfed yn y byd hwn, yn ymddangos yn eglur, ar yr 
olwg gyntaf, yn gyfatcbol i'r byd hwn féí prawf gogyfer à byd 
araU; — ^y cyntaf, mewn ystyr dymmorol, yr im îeJàí ag yw y 
diweddai mewn ystyr crefyddol. Ac wrth wneyd rhai sylwadau 
amynt yn gyffredin, ac ar bob un yn neillduol, ni a gawn olwg 
mwy clir ar eangder a nerth y cyfatebiaeth sydd rhyngddynt, a'r 
tebygolrwydd a gyfyd oddi wrth hyny, yn gystal ag oddi wrth 
natur y peth ei hun, fod y bywyd presennol wedi ei fwriadu i 
fod yn sefyllfa o ddysgyblaetìi erbyn y bywyd dyfodol. 

I. Y mae pob rhywogaeth o greaduriaid, fel yr ydym yn 
gweled, wedi eu bẃriadu i fyw a bod, meWn rhyw dduU neül- 

[^ Y mae priodcddeb y sylifadiui hyn ýa. ymâáiaìffm, medd nn ysgiiíbnydd, 
wrfch eu cymliara à'r damcaniaethau oedd yn adnabyddus yn nydiljaa Bniler. 
Yr oedd Boyle newydd adgyf odi yr hen wrthddadleuon yn erbyn pob math o 
ffrefydd : tybiai f od y ffaith fod drwg yn hanf odi yn myned yn mhell i wrth- 
broft cref vdd, ac i eadamhau yr hen wrthddadieuoii a ddygid yn. ei herbyu. Yr 
oedd LeÌDnitz hefyd jn adffurfio un o hen athrarwiaethau y Stoiciaid, gaa 
ddysgu nad oes modd i*r byd, yn ei wedd bresenmd, fod yn weü; ac nad yw 
drygioni ei hunan yn ddim amgen na ffurf ar ddaioni, neu ei fòd o Idaf yn augen- 
rheidiol iddo. Dysgai Dr. King, archeagob DuUin, gyda mwy o ofal na^ awdwyr 
crybwylledig, y rhaid f od dry^oni yn ^sson & diymmeriad Duw, yu unig am 
ei f od yn hanf odi ; a'i f od, ef s^i, yn effaith angenrheidîol rhydd-weitìirediad 
yr ewyllys. Cytunai Butier o bórth i'r dadlenon hyn ft Dr. Sanmel €%srke ; a 
chiynhoa ei syniadau yn yr adrsn uchod. Y maa peohod ^ wûfoddol, ao yn 
cael ei oruchreolì i ddaioni ; eto, y mae ei hanfodiad yn ddirgélwch nas gaUwn 
ni ei amgyffred. Nid yw y Beibl yn dwy n y cwestiwn vn mlaen, nac yu ceisi 
ei esbûoio, ond yti ei adael i'w 'ddadtonu yn y sefsäHa dtqrf odoL} 



Digitized by VjOOQIC 



SB DT8GYBI.Ìl£TH FOBBOL. 6$ 

daol; i'r hwn y mae natur, galluoedd, a thynmier, a chymliwyji- 
derau pob rhywogaeth mor angenrheidiol a'u hamgyichiadau 
allanol. Y mae y ddau beth yn cael eu cynnwys yn y syniad 
am y cyfìryw sefyÚfa, nçu ddull neillduol o fyw ; ac y m^ent yn 
rhanau elfenol o honi, neu yn angenrheidiol i'w gwneyd i fyny. 
Cjrfnewidier galluoedd a nodwedd dyn i'r fath raddau ag y gellur 
meddwl iddynt gael eu cy&iewid, a byddai yn gwbl andluogi 
fyw yn yr un dull, ac i fwynhau yr im pleser a dynion yn gy-? 
ffiredm ; byddai mor analluog a phe gosodid ef mewn byd Ue i^i 
chai gylch o weithrediad, nac un gwrthddrych i ateb i'w âysiaui 
ei nwydau, a'i serchiadau — a'i natur yn parhau.heb ei chyfnewid. 
Y mae y naiU beth wedi ei ospd ar gyfer y Uall, fel y dywed un 
hen ysgrifenydd.^ Y mae ein natur ni yn cytuno â'n sefyllfa 
allanol ; ac heb y eytund^b neu y cydwêddiad hwn, ni buasai y 
fath beth yn bod a bywyd a hapnsrwydd dynol; y rhai— ein 
bywyd a'n hapusrwydd — ^ydynt felly yn gÿtmyrch neu effaith ypi 
dyfod oddi wrth ein natur a'n sefyllfa yn un à'u gilydd ; gan 
feddwl, wrth fywyd dynol, nid hyu> yn yr ystyr llythyrenol, ond yr 
holl synìad eang a ddeallir yn gyfiredin wrth y geiriau. Dengy^ 
hyn — ^heb i ni benderfynu pa beth a fydd gwaüanaeth, a dedi- 
wyddwch, a pha beth a fydd dull neillduol y da o fy w yn y byd a 
ddaw — y rhaid fod rhyw alluoedd penodol, rhyw gymhwysder ac 
ansawdd angenrheidiol, heb y rhai y byddai dynion yn gwbl anr 
alluog i fod yn y sefyllfa, ac i fwynhau y dedwyddwch ; a hyny 
mewn modd cyffelyb i'r ansoddau y rhaid i ddynion eu meddu 
eyn y gallant fod yn g^rmhwys iV hystàd bresennol o hanfodiad. 
Yn awr, 

II. Y mae cyfansoddiad dynion — ac yn wir yr holl greaduriaid 
f^ y mae a wnelom â hwynt — ^yn gyfryw, fel y gellir eu cyfadd- 
asu i sefyllfaoedd ag yr oeddynt yn gwbl anghymhwys iddynt 
tmwaith. Gallwn ddychymygu am greaduriaid a fyddent yn 
analluog i dderbyn unrhyw eangiad ar eu galluoedd, neu yn 
anghyfaddas, yn naturiol, i gyrhaedd imrhyw ansawdd neu gy- 
mhwysder newydd ; ond y mae galluoedd pob rhywogaeth sydd 
yn hysbys i ni wedi eu gwneyd yn y fath fodd ag y gellir eu 
heangu, a thrwy brofiad ac arferion eu cyfaddasu i ryw amcan 
neiUduol. Yr ydym yn cael ein hunain yn arbenig wedi ein 
cynnysgaethu à galluoedd, nid yn unig i ddeali, a gẁybod, a chael 
allan wirionedd, ond hefyd i gadw ein drychfeddyUau a'n gwyb- 
odaeth trwy gof. Yr ydym yn alluog, nid yn unig i weithredu, 
ac i deimlo gwahanôl argrafiadau diâanedig, ond hefyd i enniU 

«Bodof. zlü 24«^. 

F 



Digitized by VjOOQIC 



66 AM SErYLH'JL PRAWP, 

rhwyddineb newydd mewn unrhyw fath o weithred, a gwellîadau 
a chyfnewidiadau sefydlog yn ein tymmér a*n cymmeriad. Cjrr- 
haeddir y ddau beth diweddaf trwy nerth arferion : — gallu arfer- 
ion ydyw eu gallu. Ond nid arferion ydyw dimadaeth o ddrych- 
feddyliau, na gwybodaeth o unrhyw fath, er bod y diweddaf yn 
gwbl angenrheidiol iV ffurfio. Fodd bynag, y mae amgyffred- 
iad, rheswm, cof — ^y galluoedd i ennill gwybodaeth — yn cael eu 
gwellhau yn fawr trwy arferiad. Pa un a y w y gair arferiad i'w 
gymhwyso at yr holl welliadau hyn, ac yn neillduol, pa mor bell 
y mae galluoedd y cof a*r arferion ^m alluoedd o'r un natur — 
ydynt gwestiynau na sylwaf amynt. Ond y mae fod dirnadaeth- 
au yn dyfod Tr meddwl yn rhwydd a naturiol, a hyny am y 
buont yno o*r blaen, yn ymddangos yn beth o'r un natur ag ydyw 
rhwyddineb a pharodrwydd mewn rhyw fath o waith, yn cyfodi 
oddi ar g^mnefíndra âg ef. Ac y mae deheurwydd mewn galw i 
gof ryw sylwadau ymarferol a fyddent o wasanaeth Tr dyn, yn 
cyfodi, mewn llawer o eaamplau, oddi ar arferiad, Y mae arfer- 
ion o ddimadaeth, ac arferion o weithrediad. Mae ein gwaith 
gwastadol yn c^rwiro, heb ddim trafferth, argraffiadau y golwg 
am faintioU a phellder, fel ag i roddi y farn i benderfynu yn lle 
y synwyrau, a hyny jn ddiarwybod i ni ein hunain, yn anghraifft 
o*r cyntaf. Ac ymddengys y gellid galw pob cymdeithasiad 
arall o feddylddrychau, heb fod vn naturiol gyssylltiedig, 
yn arferion goddefol, mor briodol a r parodrwydd sydd jmom 
i ddeall ieitlipedd trwy weled neu glywed geiriau. Ac y mae 
íhwyddineb mewn siarad neu ys^ifenu iaith, yn anghraiffib o'r 
diweddaf — *ef arferion gweithredol. Gallwn, er mwyn eglurder, 
ystyried arferion fel yn perthyn i'r corff ac i'r meddwl; ac 
esbonir y rhai diweddaf trwy y cyntaf. Yn y cyntaf y cynnwysir 
pob gweithgarwch corfforol, pob ystum gweddus neu anhardd, 
y rhai ydynt iV priodoli i arfer, fel eu hachos ; yn y diweddaf, 
cymmerLr i fewn arferion cyffredin bywyd ac ymddygiad, megys 
ufudd-dod ac ymostyngiad i awdurdod — arferion geirwir, uniawn, 
haelionus; ac astudrwydd, diwydrwydd, hunan-lywodraethiad, 
eenfígen, jrmddial. Ac y mae arferion o'r math diweddaf yn cael 
eu cenedlu trwy actau aml, yn gystal a'r cyntaf. Ac fel y mae 
arferion perthynol i'rcorffyn cael eu cynnyrchu gan actau allanol, 
felly y mae arferion y meddwl trwy weithrediad egwyddorion 
tu mewnol; sef, trwy eu cario allan i weithrediad, neu trwy weith- 
redu arnynt. Nis gall, chwaith, yr arferion hyny gael eu ffurfio 
trwy un cwrs allanol o weithrediad, ond mor bell ag y tardda y 
cwrs allanol o'r egwyddorion hyn ; o blegid nidyw actau o ufudd- 
dod geirwiredd, uniondeb, a haelioni, yn ddim amgen na gweith- 



Digitized by VjOOQIC 



£B DYSGYBLAETH F0E80L. 67 

redîad yr egwyddorion tu mewnol hyn. Yr un modd hefyd y mae 
arferìon o astudrwydd, diwydrwydd, a hunanlywodraethiad, yn 
cael eu fiurfío trwy ymarferìad ; a*r arferìon o ymddial a llid, 
trwy eu hanwesu, naill ai mewn act allanol, neu mewn meddwl 
a bwriad, h, y., act dufewnol; o blegid y mae y cyfiyw fwriad 
yn weithred, yn act. Y mae penderfyniadau i ymddwyn yn 
rhinweddol hefyd yn actau, mewn ystyr prìodol ; ac y mae ym- 
drechu dwyn y meddwl dan lywodraeth rhinwedd, neu gyn- 
nyrchu mewn ereill deimlad prìodol at ddaioni, yn act rìnweddol. 
Tuedda yr holl bethau hyn, felly, at ffurfio arferìon daionus. 
Ond y mae myíyrìo ar rinwedd fel pwnc, siarad yn dda amo, 
tymi darlunìau prydferth o hono, mor bell oddi wrth arwain y 
dyn yn anffaeled^ a sior i arferìon rhinweddol, fel y gall yn 
hytrach galedu y galon mewn llwybr ac arferìon gwahanol, a 
gwneyd y meddwl yn raddol yn fwy annheimladol — ffurfio 
ynddo arferiad o ddideimladrwydd o barth i bob ystyrìaeth foesoL 
O blegid y mae ein cyfansoddiad yn gyfryw fel y mae argraff- 
iadau goddefol, trwy gael eu mynychu, o angenrheidrwydd, yn 
gwanhau. Y mae s^miadau, trwy redeg yn fynych trwy y 
meddwl, yn cael eu teimlo yn llai; y mae cynnefino â pheryglon 
yn gwneyd d^m yn fwy rhyfygus, ac yn lleihau ei ofn ; y mae 
cynnefino à thrallod, yn lleihau y teimlad o dosturì ; ac â marw- 
olaethau, yn gwneyd teimladau ofnus im o barth i'w farwolaeth 
ci hun yn llai dwys. Ac oddi wrth y ddau sylw yma gyda'u 
gilydd — fod arferìon gweithredol yn cael eu ffurfio a'u cryf hau 
gan actau aml, ac arferìon neu argraffiadau goddefol yn gwan- 
hau trwy gael eu mynychu amom, y mae yn canlyn, o angen- 
rheidrwydd, y gall arferìon gweithredol ymffurfio a chryf hau yn 
raddol, trwy weithredu ar r^rw gymhellion a chynhyrfiadau neül- 
dùol, tra y mae y cymhellion a'r cynhyifiadau eu hunain, 301 ol 
graddau cyfartal, yn cael eu teimlo yn llai, ac yn colli eu nerth, 
fel y mae yr arferìon gweithredol yn cryfhau. Ac y mae profiad 
yn cadàmhau hyn ; o blegid y mae egwyddorìon gweithredol, 
pan y maent yn Uai bywiog yn y teimlad nag y buont, eto wedi 
eu cymhlethu yn fwy â'r dymmer a*r c^onmerìad, ac yn cynnyddu 
mewn dylanwad ar ein hymddygiadau. Ceir anghreifftiau o 
hyn yn y trì pheth a grybwyllwyd yn awr. Y mae y teimlad o 
berygl yn gynnyrch naturìol ofn goddefol a gofal gweithredol ; 
ac wrth gynnefino à pherygl, y mae arferìon o ofal yn cael eu 
ffurfio yn raddol, a hyny ar yr un pryd ag y mae y cyntaf yn 
raddol yn lleihau. Y mae gweled ereill mewn cyfjmgder, yn 
cynnyrchù yn naturìol y teimlad goddefol o dosturì, a'r pender 
fyniad gweithredol i estyn cynnorthwy a gweinyddu ymwared ; 



Digitized by VjOOQIC 



68 AM SETTLLFA PEAWF, 

ond trwy dâlu sýlw i ddynîon mewn cyfyngddv,^'WÌUo en owyn^ 
ion allan, a gweini ymwàred iddynt, nis gall y c^mwynasnra' 
laî na dyfod yn raddol i dehnlo llu oddi wrtii yr esamplau e 
gyfyngder a thrueni â'r rhai y mae yn ^migydnalýydda ; tra, '9£t 
yr un pryd, y mae haelfrydedd a charedigrwydd, nid .fel »wyd 
neu deimlad, ond fel egwyddor ymarferol weithgar, yn cryf hau;; 
'a thra yn tosturio yn oddefol wrth yr adfydus yn Uai, y mae yn 
ìnyned yn fwy tueddol a pharod i weinyddu yn weithi^ol gyn- 
northwy iddo. Felly hefyd, pan y mae y marwolaethau beu-.- 
nyddiol o'n hamgylch yn peri argraffiadau goddefol Uai dwysiati 
•ar ein meddwl o barth i'n marwolaeth dn hunain, y maent, er 
liyny,yn cryfhau ac yn dwyshau gofal dynion difrifol yneu sylw 
ýmarferol ar yr amgylchiad ; yn ffurfio arferiad ynddynt o wneyd 
pob peth gyda golwg amo. Dengys hyn yn mhellaoh, er fod ari- 
'graffiadau goddefol yn dwyn perthynas bell â ffurfiad arférìan 
gweithredo^ eto, nas gallant effeithio yn y modd yma ond yn 
unig trwy ein dwyn i weithredu; ac mai nid teimlo feà. a'r fel, 
ond gweithredu, sydd yn ffurfio yr arferion hyny. Ar yr un 
pryd, dylid cadw me>m cof yn barhäus fod gMrir ymdrôch i 
'wneyd a dwyshau argraffiadau daionus amom ein hunain yn 
'fath act neu ynmrferiad rhinweddol. Ac^nis gwyddom pa mor 
bell y mae yn bosibl, yn ol natur pethau, ì aiferíon gael eu 
ffurfio ynom ar unwaith. Ond nid y m&tor dan sylw.ydyw, pa 
-beth a all fod, ond pa beth y<íytö ordeiniad natur mewn gwirion* 
edd ; yr hon, fel y mae yn amlwg, ydyw fodíarférion gweithredol 
'ýn cael eu fííirfio trwy ymarferiad, ac nid ar imwaith. Gall fbd 
eu cynnydd mor raddol fel ag i fod yn anmhosibl iV ganfod; 
dichon ei bod yn anhawdd esbonio y gallu eydd yn ein gwneyd 
yn gyfaddas i ddysgu arferion— ei esboniotrwy ei wahanol ranau, 
a'i obrhain i'w eÚénau, fel ag i allu ei wahaniaethu oddi wrth hoU 
aUuoedd ereiU y meddwl; ac ymddengys fél pe byddai efieithiau 
gwahanol i'w priodoU iddo. Ond y maue yn eglur ei bod yn 
egwyddor gyffi*edin fod ein natur wedi ei ffurfio i Udio i ymar- 
•feriad, fel y dangoswyd, ac y mae yn fater a gadamheir gan brofiad. 
Fel hyn, trwy ymgydnabyddu âg unrhyw gwrs o weithrediad, 
^yr ydym yn ^nUI parodrwydd a thueddiad at y cwrs hwnw, 
ac yn fynych yn teimlo pleser ynddo. Mae y tueddiadaiLgwrth- 
■wyneb iddo yn gwanhau, yr anhawsderau ynddo, y Jhai gwirionr- 
eddol yn gystal a'r rhai lybiedig, yn Ueihau ; y mae y cymheU^ 
iadau iddo yn ymgynnyg yn naturiol i^n meddrwl ar bob achlj«ur; 
^c y mae cipolwg amynt yn ddigon er ein gyru yn mlaen mewn 
ôwrs o weithrédiad ag yr ydym wedi ymcufer âg ef . Ymddengys 
befyd fod égwyddorion gw^iüuedol yn ery£hau.yn<ddy»t eii.haiÓLr 



Digitized by VjOOQIC 



EU DYSGTBLAETH FOESOL. 69 

aln trwj ymaifemd, yn gystal ag yn berthynasol gydaigolwgar 
egwyddorion gwrthwyneb, y rhai, trwy i ddyn eu cadw dan f eistrr 
olaeth, ydynt yn aros felly yn naturiol. Fel hyn, gellir flfurfio 
eymmerìad newydd mewn Uawer a bethau, ac amiyw agweddaa 
ar fywyd, y rhai ni loddir gan natui:, ond y rhaî y mae natur j^ 
ein haddysgu Vw cyrhaedd. 

m. Gallwn fod yn sicr na buasem wiedi ein cynnysgaethu 4 
galluoedd i wellhau eìn hunain, trwy arferiad^ i gyrhaedd gwybod^ 
aeth a ffurfio arferion, pe na buasent yn angenrheidiol, ac wed) 
eu bwrìadu i wneuthur defnydd o honynt« Ac, feUy, yr ydym yu 
eu gweied mor angenrheidiol wrth eu hysiyried yn unig yn eu 
igrssylltiad â'r bjd hwn.. 

Nîd jTw natur, mewn un modd, yn ein Uawn gymhwyso, a llaw- 
er Uai ar unwaith, tuag at ddyledswyddau a mwynderau Uawn 
oed. Yn raddol y cyrhaeddir addfedrwydd mewn deaU, a nerth^ 
corfforol; ac nid hyny yn unig, ond y maent mewn mesur mawr 
f w priodoH i ymarferiad parh^us gaìluoedd ein corff a^n medd-» ^ 
wl o'n babandod.. .Pe dychymygem am ddyn wedi dyfod i'r byd 
yn addfedrwydd y gaUuoedd hyn> y mae yn ^lur y byddai mor 
anghymhwys i fẁynhau bywyd dyn mewn Uawn oed ag a fyddai 
hurtyn. Ymddyrysai mewn syndod, petrusder, ofn, a chywüydd ; 
a byddai am amser maith cyn yr ymgydDabyddai ddigon âg ef ei 
hun, ac à'r gwrthddrychau o'i amgylch, i allu sefydlu ei feddwl 
ar ddim. Mae hefyd yn ammheus a fyddai y syniadau a dderbyn-t 
îai, trwy weled a chlywed, o unrhyw gymhorth iddo i weithredu, 
cyn íádo feddu profiad. Ac ymddengys y byddai dynion yn hynod 
ystyfiiig, ac anhawdd eu tiin, ac yr ymddygent gyda'r fatli 
oanbeiSwyad ag a wnai fywyd cymdeithascá yn anmhosibl i*w 
oddef, oni bai am y cymmesuredd a'r hunan-lywodraethiad — ^y 
parodrwydd sydd mewn dynìon i ffirŵyno eu hunain, a chelu eu 
meddyUau am bethau. Byddai amddiíadrwydd o'r pethau hyn 
a ddysgir gan brofiad yn sicr o anghymhwyso dyn i fod yn ddeü-. 
mà cymdeithas, jn gymmaint ag a fyddai bod heb iaith. Yn y 
golygiadau hyn»^ > líawer mwy nag y gwyddom am danynt, y 
mae dynoltyw yn cael eu gadael yn greaduriaid anorphen, tit^ 
dî^giol, ac heb eu cyfaddasu i'r gorchwyUon ji'r ysuid hono. 
mewn bywydyn y byd hwn ag y bwriadwyd hwynt iddi, cyn y 
cyrhaeddant wybodaeth a phrofiad, ac y äui£ant arferion iddynt 
eu hunaiiu 

Fel y mae natur» feUy, wedi ein çynnysgaethu â gaUu i gyf*. 
lenwî y diíFygion hyn, tiwy feddiant o wybodaeth, profiad, aa 
aiferìon ; feUy, yr un modd, yr ydym yn cael ein gosod mewn 
«efyUfa,^ yn ade|;au babandodt maboe4 ^ ieuwUd». sydd ji^ 



Digitized by VjOOQIC 



70 AM SEFrLLFA PÄAWF, 

fanteîsiol i gyrhaedd y cymhwysderau ag y bydd amom eu 
heisieu mewn Uawn oèdran. Fel hyn y mae plant yn ymgyd- 
nabyddu o'u mabandod yn feunyddiol â*r gwrthddrychau o'ii 
ham^lch, ac â'r sefyllfaoedd y maent ynddynt. Y mae eu his- 
raddoliaeth yn y teulu yn addysgu hunan-lywodraethiad iddyn^ 
yn eu hymddygiadau oddi cartref» ac yn eu gwneyd yn ddeiliaid 
ufudd ac ymostjmgol i'r Uywodraeth wladol. Y mae yr hyn 
sydd yn dygwydd yn feunyddiol iddynt, ac o flaen eu llygaid, yn 
chwanegu eu profiad a'u gwyliadwriaeth yn erbyn brad a dichell, 
ac yn rhoddi iddynt luaws aneirif o reolau bychaîn i weithredu 
wrthynt, y rhai nis gellir eu hebgor, a'r rhai a ddysgir mor ddi- 
drafferth, ac eto mor berffaith, fel y maent, mae yn bosibl, yn 
cael eu camgymmeryd am reddfau, er mai effeithiau hir brofiad 
ac ymarferiad ydynt — ^yn gymmaint félly a iaith, neu wybodaeth 
o unrhyw swydd neu gelfŷddyd. Fel hyn, y'mae dechreu ein 
hoes wedi ei gyfaddasu i fod yn dymmor o addysg i ni yn y 
pethau angenrheidiol i'w gwybod a'u hymarfer mewh oedran 
addfetach ; a chjmnorthwyir ni yn y tymmor hwn gan esamplau, 
addysg, a gofal ereill : ond ar yr un pryd, y mae rhan fawr wedi 
ei adael i ni ein hunain i*w wneuthur. Eir trwy ran o'r ddysg- 
yblaeth hon yn rhwydd a naturiol ; ond y mae rhan arall o honi 
yn gòfyn ymdrech a gofal, megys ymwadu â Uawer o bethau 
dymunol, ac ymroddi i bethau na byddai genym un duedd at^mt, 
oni bai eu bod yn fanteisiol ac angenrheidiol. O blegid byddai 
Uawer o ddynion yn dra annigonol i'r llafur a'r diwydrwydd ag 
y mae eu sefyllfa a*u swydd yn ei ofyn oddi wrthynt, oni buasai 
eu bod wedi ymarfer a llafui^o yn eu hieuenctid. Ac fel y mae 
dynion yn ymddwyn yn y ddỳsgyblaeth gyffredin y mae pawb yn 
myned trwyddi, ac yn yr addysg neillduol sydd yn ofynol î 
alwedigaethau neillduol, felly y mae eu cymmeriad yn ym- 
ddangos, ac yn cael ei ffurfio ; y maent yn canmawl eu hunain i 
raddau mwy neu lai; yn ennill gwahanol sefyllfaoedd mewn 
cymdeithas, ac yn meddu cymhwysder iddynt. 

Y mae y rhan gyntaf o fywyd, felly, i' w ystyried yn gyfleusdra 
pwysig a roddir gan natur yn ein dwylaw; a*r hwn, wrth ei goUi, 
a goUir yn anadferadwy. Ac y mae ein sefyUfa o ddysgyblaeth 
dros ystod ein bywyd ar y ddaiar erbyn byd araU yn drefniad o 
eiddo rhagluniaeth, yn gwbl o*r xm natur ag ydyw ein dysgyblaeth 
mewn mebyd ac ieuenctid erbyn Uawn oedran. Y mae ein sef- 
yUfaoedd yn y naiU a'r Uall yn dra thebyg i*w güydd, ac jm 
perthyn i'r im ddeddf gjrffredinol mewn natur. 

A phe na byddem yn aUuog i ddeall pa fodd y gaUai ein 
bywyd presennol fod yn barotoad erb'm y bywyd nesaf, nibyddai 



Digitized by VjOOQIC 



£B DYSGTBLAETU FOESOL. 71 

hyn yn tm wrthddadl yn erbyn gwirionedd y fíaith. O blegid 
nid ydym yn deaU pa fodd y mae cwsg ac ymborth yn gWasan- 
aethu i gynnydd y corff, ac ni buasem byth yn meddwl y 
buasent yn gwneyd hyny, cyn i ni gael prawf. Ac nid yw plant 
ŵyth yn meddwl, ar un llaw, fod y chwareuon yr ymbleserant 
gymmaint ynddynt mor wasanaethgar iV hiechýd a'u tyfiant, 
nac, ar y llaw arall, am yr angenrheidrwydd o'u cadw o fewn 
terfynau yn eu chwareuon ; ac nid yd^mt, chwaith, yn alluog i 
weled buddioldeb llawer rhan o ddysgyblaeth, y rhai, er hyny, y 
dygir hwy trwyddynt, mewn trefn i*w cymhwyso i orchwylion 
oedran addfetach. Pe byddem, felly, jm analluog i gael allan yn 
mha bethau y gall y bywyd presennol ein cymhwyso Tr dyfodol, 
eto nid oes cUm yn ^rmddangos yn fwy naturiol a rhesymol, oddi 
wrth gyfatebiaeth cyffiredin natur, na*i fod yn gwneyd hyny 
mewn amr^nfir olygiadau. A gellir, am ddim a welaf yn wahanol, 
fyntumio hyn gyẀr priodoldeb mwyaf, hyd yn oed pe peidiem 
a chymmeryd Uywodraeth foesol Duw ar y byd dan ein hystyr- 
iaeth. Ond, 

IV. Wrth gymmeryd ei lywodraeth foesol dan ystyriaeth, ac, 
o ganlyniad, fod rhinwedd a duwioldeb yn ansoddau angen- 
rheidioì i'r sefyllfa ddyfodol, gallwn weled yn eglur yn mha 
bethau y mae y bjrwyd presennol yn barotoad iddi; o blegid yr 
ydym meum angen am welltant, ac yn gymhwy$ i welliant, mewn 
rhinwedd a duwioldeb^ trwy ymar/eriadau moesol a chrefyddol ; ac 
y mae y hywyd pretennol yn gyfaddas i fod yn sefyllfa o ddysgyhU 
aeth er cyrhaedd y gwelliant hwnw ; yn yr un dull ag y mae 
babandod, mebyd, ac ieuenctid, yn barotoad angenrheidiol, ac 
yn sefyllfa naturiol o ddysgyblaeth erbyn llawn oedran. 

Nid oes dim a'n tueddai i feddwl fod y sefyllfa ddyfodol yn 
sefyllfa o unigedd ac anweithgarwch ; ond os cymmerwn gyfat- 
ebiaeth natur yn rheol i famu, rhaid i ni dybied, yn ol y dysgrif- 
iad ysgrythyrol o honi, y bydd yn gymdeithas. Ac nid oes dim 
yn afresymol yn y meddwl— er nad oes im gyfatebiaeth yn ei 
gadamhau — ^y bydd y gymdeithas hon, fel y mae yr Ysgrythyrau 
yn ei gosod aJlan, yn wrthddiych Uywodraeth mwy digyfrwng o 
eiddo Duw. Ac nid yw ein hanwybodaeth am orchwylion y 
gymdeithas ddedwydd hon — ac, o herwydd hyny, am yr achlys- 
uron a fydd ynddi i weithrediad y rhinweddau o eirwiredd, imion- 
deb, a haelioni yn mysg ei haelodau tuag at eu gilydd-— yn un 
prawf na bydd ynddi le ar achlysuron i'r rhinweddau hyny 
ddangos eu hunain ; a Uawer Uai, pe y byddai yn bosibl, y mae 
ein hanwybodaeth yn un prawf na bydd ynddi un achlysur yn 
galw am yr ansawdd meddwl, neu y cymmeriad, sydd yn cael ei 



Digitized by VjOOQIC 



72' AM 8BTTLLPA PEATrP, 

fíurfio gàn yt ymarferiad beunyddibl (/rrlímẃeddau hyny yn ŷ 
sefyllfa bresennol ag sydd yn gynnyrch neu eSúih yr ymsurferiad 
hwnw. Rhaid addef hyuŷ o leiiuí, y rhaid < gan fbd j llywodráeth 
sydd ar y byd yn llywodra«1h foesol-^fod rhînwedd a duwioldeby 
mewn rhyw fodd, yn ammod eih dedwyddwch^ neu ynr bioo*- 
toad a chymhwysder iddo. 

Yn awr, y mae yn hawdd gweled, oddi wrth- ÿ sylwadau 
blaenorol am y gallu naturiol sydd genym i ffîirfio arferion, eiii 
6od 3m ailuo^ i gyrhaedd gẃëUiaBÌ moesel trẁÿ ddj^gÿbhièth; 
A pha mor fawr ydyw ein hanŷm amdano, ni i^d ei brofi i neb 
0yxld yn adnabyddus o ddrygioni mawr' d^obyw» neu hyd yn 
òed ö'r anmherffeithiau ag y mae y dÿnion' goíèu yn ymwybodoi 
o honynt. Ond efallai nad yw pob un yn talu digon o i^lw f r 
yslyriaefh fod yr angenrhei^rwydd i ddynîon am ddyj^blÉéth^ 
ér eu g^ellhau mewn rhinwedd a duwioldisb, iV olrhûn yn 
ttheHach nag at afl*eoleiddrdra y nw^^dau trwy eu hanwesu, a 
thrwy arferion drygionus. Y mae dynolryw, a phob ereadur 
meidrol, efallai, yn flaenorol i ymarferiad â rhinwedd, mewil 
ystâd o àòàS^i ae ìùiòwíí ^ry^^ o Wyì>o oddî wrth yr hyn sydd 
dda: y maent felly oddi aór ^íánsoddiad eu niẃur; ao am h^my» 
y maent yn sefyll mewn angeìi am arferion rhinweddol er mwyn 
eu sicrhau rhag y perygl hwUé O blegid^ heblaw yr egwyd<k>t 
gyffiredin o ddealltẅriaeth moescdÿ y mae genym odcU mewn 
amrywiol deimladau tuag at wrthddryc^u ni9Ìllduol oddi allan* 
Y mae y teimladau hyn yn naturiol ac yn gyíreitìilawn yn 
ddarostyngedig i lywodraeth yr egwyddor foiesol, o barth i'r 
achlysuron ar y rhai y gellir eû boddhauÿ ac o barth fr tìa^ 
serau, y graddau, a'r modd y maent i ymgyrhaedd am eu gwrth» 
ddrychau; ond nis gall yr egwyddor o rinwedd eu cy^yrfu, 
na Ùuddias iddynt gael eu cynhj^fu. I'r gwrthwyneb, y maent 
ŷn cael eu teimlo yn naturiol pan y mae eu gwrthddrychaìi 
gér bron y meddwl, nid yn unig cyn i*r dyn ystyried a ellir 
eu cyrhaedd mewn fiòrdd gyâreithlawn, ond ar ol iddo ddeall 
nas gellir. O blegid y niae gwrthddrychau naturiol y serch- 
iadau yn parhau felly ; y mae angenrheidiau, cysuron, a phles- 
erau bywyd yn parhau yn ddymimol, er nas geHir eu cyrhaedd 
mewn fibrdd ddmiwed a chyâreithlawn ; 'ie, ex nas gellir eu ca^ 
mewn un fibrdd. A phan nas gellir ennill gwrthddrychau uorhyw 
nwyd neu serch heb arfer moddion anghyfreithlawn, ond y gellir 
eu cyrhaedd trwyddynt, y mae yn ddíammheu fod y nwyd hono, 
er fod ei chjrnhyrfiad a'i pharhàd yn y meddwl am gymmaint 6 
amser yn ddiniwed, am ei bod yn naturiol ae angenrheidiol— 
etOŷ meddaf, y mae yn ddiammheu fod ynddi duedd i h&i i 



Digitized by LjOOÇIC 



EB DY8GYBLAETH FOESOL. 73 

ddynîoa^ antijtfîo ar f cyfì?yW foddion anghjŵeitMawn ; ac felly, 
íhaid ystyrìed ei bod yn eu gosod me^^n gradd o berygl iV 
defiiyd(^. Ynf awr, pa beth ydyw y diogôlydd neu y sicrbâà 
e^rffi'edinol rbag y perygl hwn'*— rhag gwyro yn- weithredbl oddî 
Wrtìi. uniondeb ? Fel y nwie y: peryg} yn dyfod oddi fewn, oddi 
yno hefyd y rhaid i'r sicrhàd dd^od-; sef oddi wrth egwyddor 
ymarferol rhinwedd, neu riniwedd îel egwy4dor weithgar.* Ac 
f mae cryf hau fr egẁyddor hoa fel egwyddor ẁeithgar yn 
üeihau y perygl, neu yn nerthu> y siorhád rhagddo. Ac y mae 
yií'egwyddor foesol hon yn gyfryw ag y gellir ei gwellhau trwy 
ádysgyblaieth ac ymarferíad priodòl, trwy alw i gof yr argraffiad'!* 
áfu yiûaeîetol a wnaied amofti gan esampl a phrofìad ; ac, yn He 
£fyn rhyw fympwyon a thueddiadau, trwy sylwi yn ddyfal ar 
aniondeb yr aehos dan ein hystyriìieth, pa un bynag ai mwy ai 
Uel pwysîg a fyddo, ac arfer ein hunain i weithredu bob amser 
tt hyny — sef ar uniondeb y peth — fel, ynddo ei hunan, y cymhell- 
iâid naturiol a theg i weiüiredu yn ei ol, ac am y bydd grweith*- 
iéáú. oddi asr y cymhelliad hwn, o angenrheidrwydd, y daioni 
iMfsI i tíi ein hunain fel deiliaid y Uywodraeth ddwyfol. Fel 
hp%fhfàd yt egwyddor o rmwúdd, wedi ei ffweìthio aüan i arferiad^ 
(ÿf hÿn yr yéym yn naturiol yn alhíóy^ yn eicrhâd yn erbyn y 
ptíi^l ÿ tttttê creaduriaiid terfynol yn ayùred iddo oddi wrth natur 
m»yk, neu dueddiad neülduoí; a oydd y sicrhád hum yn yryf, t 
íi*äddtfU mey neu Itii, yn yyfatébol i nerth yr egu)yddor rinweddoL 
Y lÉíae y Amk yma o benderfynu y pwnc yn tybied yr erys rhyw 
bet^hiâdaitt ne&duol ÿn y sefyllfa ddyfodol, yr hyn sydd yn auf 
htfẁád ei ammheu. Ac os byddant yn y sefyUfa hono, yr ydym 
yìÊÈ gwéiöd yn eglur y bydd arferidn o hunan-Iywodraetmad a 

^ Gbllesid tytned y ^aasai teimlad o &imaii-le8 yn atial oirttidbrìáid mor effeiihr 
íd rliae gẅlieuihtûr drWj^. Ond oe "mHä deẀnUad o hwum'leB (èense of ŵUereä) 
ý Aiéddjrl^ dáẅwyflitddameabol, nea wrbodaeih o'k fiaitìi fod rhyw foddhád 
MÌBdnM yn sloro Derí iddynt fwr o angnyfleusderaa a gofid ar v cyfan nag o 
foddlonrwydá^ y mae jp. groes í brofiad preseiínol i ni ddyweyd rod y teim&d 
hwii o htüUûl-Ìeâ ýo: ddigoDol ì'w> haittal niag boddhati ea hintain. Ao oi wrth 
deimladiyhUMm^íéi y medü^TÜi^ ein bed yn taln sylw yduufend [sylw ymaifend 
î'w irahaniaeth& oddi wstfarddarbwylliad nea gredimaeth ddamcanol=:«^(;u^ 
íwe eormetion orbdief] ì*t hyn a daeddá ar y cyfan i gynnyrchTi haparâwydd, 
y mìae hyn; níd yn nídg ytt gydreéi^ &g egWyddor rmnwedd, ncu uniondeb 
ntoesol^ ond ynt imáa &r âÉytmdává ei nun. Ae y mae yn ajnlwg fod eiâea 
llwtiHMMt a ẃyni^ddn yr hoaiaimriad rhesymel hwn mor wirioneddol ag on 
egwrddor yn ein nator. Û l^legia yr ydyìn yn ei gweledbob dydd yn eael ei 
goróhlhrga, nid yúmâgffia f nwydaa ttŵyal tíyst&ẅr, o»d gan diwi^parwoii, 
eyẅfífià, ÌUfSlàm it'eföl^ẅiid-'-gBa rywbeth, ì^yn aed diogi ; ▼nr enwedig, 
01 bydA j BfMtei«io& at y rhai yr amcana htman-gariad yn gorwedd yn y peil- 
d«r. Y TOM» dynion afraolawn yn camsynied yn fa^ pan naerant eu bod yu 
€ul €fá Uŷẃbdtítèthlí yn holfel gan himaai-giaiad a honaa-lies. Ac johydìgianiB 
ẃ «ahoë ayâá'^ÿ^RftttilŷY cr foewii i ymwrthod Afr «gwyddor hoiu 



Digitized by VjOOQIC 



74 ÁU SEFYLLFA FBAWF, 

rhinwedd yn angenrlieîdiol er eu rheoleîddiad. Ond, a gadael 
y dybiaetli neillduol yná, a Uefaru yn fwy cyffredinol, y mae y 
pwnc yn dyfod mewn gwirionedd i'r un peth. O blegid y mae 
arferion rhinweddol, wedi eu ffurfio trwy ddysgyblaeth, yn well- 
iant neu gynnydd mewn rhinwedd; a rhaid fod cynnydd mewn 
rhinwedd yn gynnydd mewn hapusrwydd, os ydyw ll^rwodraeth 
Duw ar y byd yn Uywodraeth foesol. 

Oddi wrth y pethau hyn, gallwn sylwi (yr hyn a ddengys yn 
mhellach ein hangen naturiol a gwreiddiol am gael eìn gwellhau 
-trwy ddysgyblaeth) pa fodd y mae creaduriaid a wnaed ýn 
tmiawn yn syrthio, a pha fodd y mae y rhai sydd yn cadw eu 
huniondeb yn ymgyfodi trwy hyny i ystâd f wy diogel a sicr o 
rinwedd. Nid yw dywedyd fod y ffaith gyntaf yn cael rhoddi 
cyfrif am dani gan natur rhyddid y creadur, yn cynnwys dim yn 
chwaneg na bod y posibhrwydd noeth i unrhyw ddygwyddiad 
gymmeryd lle yn esboniad ar y ffaith ei fod wedi cymmeryd lle 
yn weithredol. Ond gellir ihoddi cyfrif mwy boddlonol o'r ffaith, 
wrth ystyried natur nwydau neu dueddiadau neillduol. O blegid 
tybier am greaduriaid wedi eu bwriadu i'r cyfryw ystâd neillduol 
o fywyd, Tr hon y byddai y cyfryw nwydau a thueddiadau yn 
angenrheidiol ; tybier eu bod wedi eu cynnysgaethu à'r cyfryw 
dueddiadau, yn nghyd âg egwyddor foesol, yn cynnwys ynddi 
deimlad ymarferol o baith rhinwedd, yn gystal a gwybodaeth am 
dano fel pwnc, a bod yr hoU egwyddorion hyn, y rhai naturiol 
a moesol, yn y cyfartaledd perffeithiaf yn y meddwl — ^y cyfar- 
taledd perffeithiaf er cyfateb i*r sefyllfa y bwriadwyd hwynt iddi; 
byddai y cyfryw greaduriaid wedi eu gwneyd yn imiawn, ac mor 
berffaith ag y gali y meidrol fod. Yn awr, rhaid fod y nwydau, 
ar. gyfrif eu natur eu hunain, yn cael effeithio amynt pan y mae 
eu gwrthddrychau yn bresennol, er nas gallant gael eu boddhau 
o gwbl, neu trwy ganiatâd yr egwyddor foesol. Ond os gellir 
eu boddhau heb ei chaniatâd, neu trwy ei gwrthsefyll, yna rhaid 
ystyried fod ynddynt ryw duedd (o'r fath wanaf, efallai, ond er 
hyny ihyw duedd) i ddenu dynion i'r cyfryw foddhad gwahardd- 
edig. Gall fod y duedd hon, mewn rhyw nwyd benodol, yn 
cael ei chryf hau gan amledd yr achlysuron sydd yn naturiol yn 
ei chynhyrfu, ragor yr achlysuron sydd yn cyiüiyrfu nwydau 
ereill. Y mae yr ymfoddhad Ueiaf, hyd yn oed mewn meddwl, 
yn meithrin y tueddiad afreolaidd hwn; a gall ei feithrin mor 
bell, fel, pan ddaw rhjrw gyfleusderau priodol, ymae yn esgor ar 
weithred; ac y mae y perygl o wyro oddi wrth imiondeb yn 
dybenu mewn gwyriad gweithredol oddi wrtho, a*r perygl 
wnw yn cyfodi yn angenrheidiol oddiwrthnatur nwyd ei hunan. 



Digitized by VjOOQIC 



EE DY8GTBLAETH FOESOL. 75 

yr liwn, feUy, nîs gallesìd ei ragflaenu a'i luddias, er y gallesîd 
dìanc rhagddo, a myned trwyddo heb dderbyn niwed. Y mae y 
peth yn lled debyg i Iwybr cul wedi ei dori allan i ddyn, ar ba 
un y cedwid ef yn ddiysgog trwy ryw gymmaint o ofal ; ond os 
na chymmerai y gofal angenrheidiol, gallai Uawer o wrth- 
ddrychau ddwyn ei sylw amynt, a'i arwain o hono. Yn awr, y 
mae yn anmhosibl dyweyd i ba annhrefìi y dygai hyd yn oed y 
troseddiad cyhoeddus cyntaf o ddeddfau uniondeb y cyfansodd- 
iad moesol — ^pa faint a anmharai ar y trefhiant, ac a newidiai ar 
y cyfartaledd, yn yr hyn y mae ei imiondeb yn gynnwysedig. 
Ond diammheu y gwnai mynychu hyny ffurfio arferion ; ac feUy 
dinystrid y cyfansoddiad, a deuai creaduriaid a wnaed yn uniawn 
yn ílygredig yn eu cynmieriad sefydlog, yn gyfatebol i'w gwaith 
yn mynychu y cyflawniad o weithredpedd anfoesol. Ond i'r 
gwrthwyneb, gaUasent weUhau a dyrchafu eu hunain i sefyUfa 
uwch a sicrach mewn rhinwedd, trwy ymddygiad gwahanol ; sef, 
trwy ddyfal ddilyn yr egwyddor foesol — ^un rhan o'u natur — a 
thrwy hyny wrthsefyU y perygl a gyfodai oddi ar y nwydau — 
rhan arall o'u natur. O herwydd trwy gadw eu huniondeb fel 
hyn am beth amser, Ueihäai eu perygl ; o blegid trwy arfer cadw 
y nwydau mewn darostyngiad, y mae eu cadw feUy yn dyfod yn 
barhäus yn fwy hawdd a naturiol ; a thra y byddai y perygl yn 
Ueihau, byddai y sicrhàd yn ei erbyn yn cynnyddù, yn gymmaint 
ag yr ennülai yr egwyddor foesol chwanegiad nerth trwy ymar- 
feriad ; ac y mae y ddau beth hyn yn gynnwysedig mewn arfer- 
ion rhinweddol. FeUy, ymddengys fod anwesu drygioni, nid yn 
unîg yn ddrwg ynddo ei hun, ond ei fod hefyd yn Uygru y cyf- 
ansoddiad a'r carictor mewn ystyr moesol. Ac y mae hunan- 
Hywodraethiad, nid yn imig yn dda ynddo ei hun, ond hefyd yn 
gweUhau y cyfansoddiad moesol ; a gall ei weUhau i'r fath raddau, 
fel — er nas geUir tybio Tr nwydau fod yn hoUol gydunol à'r 
egwyddor foesol, ac o ganlyniad rhaid addef na chyfyd y cre- 
aduriaid a ddysgrifiwyd uwch law y posibbrwydd o wyro, eto — 
y gaU eu perygl o wyro yn weithredol oddi wrth uniondeb ddi- 
flanu bron yn llwyr, ac y gaUant hwythau gael eu Uawn gadarn- 
hau yn ngwyneb yr ychydig berygl sydd yn aros:^os priodol 
galw hwnw yn berygl, yn ngwyneb yr hwn y mae sicrhâd effeith- 
iol a digonol yn bod. Ond, ar yr im pryd, dichon mai ar arfer- 
ion rhinweddol wedi eu flurfio mewn sefyllfa o ddysgyblaeth y 
mae parhâd eu perfíeithrwydd uchaf yn dibynu, ac mai iddynt 
hwy y mae parhâd eu diogelwch a*u sicrhâd í*w briodoU.' Yn 
awr, ymae yn eglur y gaU creaduriaid difai, fely daethant o dan 
law eu Creawdwr, fod mewn perygl o wyro oddi wrth uniondeb. 



Digitized by VjOOQIC 



76 läL 8EFTTXFA TUÁWP^ 

àe féUj mewn aagsn. am 7 aii^liàd s (ifyiT' aiferioir rlûnwedìcLol, 
3fn; chwane^l at yr egwyddor foesol a..roddwyd yn eih nator 
ganddo. Gellir yBtÿnéd adioff en perygl fel di%g ynddynt, y 
inoddbn naturìûl i gyfiownn yr hwn ydynt arferion rhinweddol. 
A chan.«n bod. yirnaturiol yn aUuog i gyrhaedd gwelliant trwy 
ddyBg^bláethy j mae. jn be&^ cymhwys ac angenrheidiol eu bod 
yn cael eitgosod mewn amg^ichiadau cyfaddas i fod yn sefyUâi 
o ddysgyblaeih îddynt er eu cymtydd mewn rhinwedd.^ 

Ondgyda.pha Bunt mwy o rym y mae y sylwadaa hyn yn dwyn 
perthynas à rhai y mae ew natur wedi ymlygru a dirywio oddi 
wrtìi ei hunîondebçyntefig^-^ rhai y mae eu nwydau wedi ennill 
nerth gormodol trwy fynydi halogi fL difwyno y carictor a'r cyf- 
snsoddiad? Dich<m ád creadnriaid uniawn mewn angen cyn- 
nydd a ewelliaat; ond y mae creaduriaid llygredig mewn angen 
adnewyddimd^ Y mae addysg a dysgyblaeth, o bob gradd o dy- 
nerwch a Uymder, yn fdddiol iddynt hwy, ond yn anhebgorol 
angenrheidiol i'r rhaá hyn. I greaduriaid dirywiedig, y mao 
dysgyblaeth o'r faih lymid, yn y graddau uchaf, yn angenrheid- 
iol, mewn treftt i olchi ymaitih arfetion drygionus, i adferu y 
galln ahnnan^-lywodraethiad^ i adgy wẁió yr egwyddor foesol, a 
dyrchaftt yr egwyddor i arferiad, i*r dyben o gyíhaedd ystâd sicr 
o ddedwyddweb a daiom. 

Yn aw¥, y mae yn eithef egluîr I bob meddwl ystyriol fed y 
ìì^hwayn ^foHÌiÌusmeîmmoddarbm^ ddÿsg- 

yŴiaeth fr rhai a osodant en himsîn dîmi. bfcgid y msG jt 
amrywiol demtasiynau o'n cwmpas — y profîad sydd genym o 

\JY mae Dr. Clialmera yn gweled âìífyg pwysÌÄ, yn y sylwadan nehod, am 
mdrdynt yn Tniddancios iddo yngysson â nud o aüiiawiaethan dadguddiad : — 
'' Nid ▼wBatler YHihoddi digon oWys ar yr elfen foes^ ^dd yn gyBaYUtiedlg 
à*r pechod eyntaf— y owyap." Trwy y oamwedd oyntaf , nid yn umg deohreii- 
odd d^ lithix> ar Iwrbr gogwyddedig, ond (rwneir trosglwyddiad diaymmwth 
Ì sefyUf!» newydd o Derthynaa â ^Duw. S^wa hefyd ar wendid ojfTnndrefìi 
€hri8ti<mogol Batler, yn eí olygìadBa ar adferìaâ àfn:^*'! gyihaedd sefyUCa 
adf eMdig, nid ymddeBgyi ai f od yn ediych ar ddim mwy yn angeBrhflidi^ nog 
ymdredì galed a pharhäiu o du dyn i feithrin aiferion ne^i^dio% aoiym- 
ryddhaa oddi wrth ar^wyddiaeth yr hen aiferîon. Y mae yn anghofio y rhaìd 
dilm ymaühy lemdad o eaoarwy<M, gwneyd eymmod, ac m»l yn yr hyder a*r 
t^haitham y (^fiyw gymmed y gaU dyn fyned yn mlaén eilwaitib gyd* phacod- 
rwydd ao awyddnrd mewn nfadd-dod newydo." T mae yu rhaid addef uad 
yw Batler yn rfaoddi Ue dyladwy Fr pethaa hyn : eto, nid ydym yn gweled y 
gomnwddiad hwii ^ gwanhanL nae yn diiyma «nm ar yr mryddorion moesol 
mawrftddwggerei&broByn yradiaiiMiaduML Nid yw «toddf arf eriad ẅetfi 
catél ei diddyma yn nhrelniaut gras» nac an o ddedd&M ereiU y nato ddynol — 
ar ba rai y dibyna '^ymresymiad yr awdwr. DyUd cofio, hefyd» mai crefydd 
maturíof yáfw maier Bnltor yn y riian hon &t traethawd; ao ma byddai gwfl^ 
loneddaa ao ymadBoddion e^r TaBtsment Newydd vn bor bwrpaeoL DyliA 
^w mewn oÿ nad yw yn amoana «g^ diijrwiad y iMÌnr» ft threfn ei iMd- 
lana^ yn en boU eaiigdèr. J 



Digitized by VjOOQIC 



ER DYSGYBIiAETH FOESOL. TT 

dwyll dry^onî, trwy gael ein harwain ar gyfbiliom £Ìn ' lumain 
lawer gwaith ; drygioni dirfawr y byd, a'r annhrefh annfaraeihol 
sydd yn canlyn; ein cydnabyddiaeth â phoen'a/thrìstwoh,inaill 
ai oddi ar ein profiad ein hunain, neu oddi ar eu gweled ínewn 
ereill : y mae y pethau hyn — er y gall rhai o honyntgynnyrchu 
effaith anmhriodol ar ein meddwl, eto — ^wrth eu hystyried ^n 
ddyladwy oU, yn meddu tuedd uniongjnrchol i ddwyn ein meddwl 
i ansawdd gymmesur a rhesymol, i ansawdd meddwl gwrth- 
^wyneb i ysgaífhder difeddwl, a befyd i duedd ystjrfnig a thanlmid 
i ddilyn cynhyrfìadau y fynyd, jr hyn sydd yn arbenjg mewn 
meddyliau heb eu dysgyblu. Y mae y proáad ag y mae ein 
sefyllfa bresennol yn ei roddi o eiddilwch ein natur ; o rysedd 
diderfyn nwydau anllywodraethus ; o'r gallu sydd gan Fod An- 
•feidrol amom, trwy y galluoedd a roddes i ni i ddyoddef tmenr; 
mewn gair, y mae y proôad yr ydym yn ei gael yn ein bywyd yn y 
byd hwn,'fbd cyfansoddiad natur yn gyfryw, fel y mae yn bosilfl 
^ac yn beryglus i greaduriaid golli eu huniondeb a*u hapusrwydd, 
a myned yn ddygionus ac annedwydd : — ^y mae yn hyn duedd i 
roddi i ni ^yniad ymarferol am bethau, tra gwahanol i wybod- 
eeth ddeallawl am danynt. A phwy a ŵyr yn amgen nad yw 
diogelweh creaduriaid yn yr ystàd uchaf a mwyaf sefydlog o 
berffeithrwydd yn oyfodi, mewn rhan, oddi wrth y syniadau ym- 
arferol a ffurfiwyd ac a sefydlwyd ynddynt mewn rhy w sefyllfa 
o brawf a dysgyblaeth?^ A bydd treulio ein bywyd yn y byd 
hwn dan lywo(kaeth yr ystyriaeth a*r gofal sydd yn angenrheid- 
iol er ei iawn-dreülio yn debyg o adael argraffîadau annileadwy 
ar ein meddwl. Ond i lefaru yn fwy eglur: hudoliaethau i 
ddrygioni; anhawsdersm yn ffordd cyàawniad ein dyledswydd; 
ein hannigonolrwydd i weithredu yr hyn sydd dda gyda chysson- 
deb heb raddau o ystyriaeth a gofal ; a^r cyfleusderau sydd gen- 
ym i ochel yr hyn sydd annymunol, neu i gyrhaedd yr h^ni sydd 
ddymunol, trwy foddion anghyfreithlawn, pan nas gaJlwn wneyÂ 
hyny trwy fòddion cyfreithlawn; — y pethau hyn sydd yn gwneyd 

P Y mae y syhr hvn yn deilw&ç o'á hjstjriaeiih. Y mae cwymp yr angelìon 
yn dangos i ni y galltemtasiynau i hechod ^odi mewn sefyllfa sydd yn rhydd 
oddi wrifch hecho^ ac y dichon f od ar ddynion eisieu cymmeríad wedi ei ddysg- 
.ýbln ar y ddaiar i*w ^^wrthsefyll. Gall pethau diniweid ddyf od yn demtasiynau 
i natnriaethim heb.eu dr^blu, tra na wnai naturiaethau wedi eu dwyblu yn 
drwyadl deimlo dim oddi wrthynt. Y mae yn bwnc dadguddiad fod Duw 
wedi rhwymo eì hun a'i addewid i ddiogelu parhád dedwyddwch y sefyllf a ddy- 
fodol, a gállaaai beri y sicrhÀd a*r diogelwoh hwnw trwy wneyd pechod yn 
beth anmhoribl mewn ystyr anianyddol; ond ymddengys yn hytrach ei fod yn 

. gweithret^ yn gydweddol â'r natur foesol a roddes i ni. Bydd y nef yn ddi- 
Ogel i ni, am y l^dd ein sancteiddrwydd wedi ei berffeithio trwy ddysgyblaeth. 

"^^iáTtffwf Sdtíiou,] 



Digitized by LjOOÇIC 



78 AM SErTLLFA. PRAWP, 

y byd hwn yn gyfaddas, mewn modd arbenig, i fod yn ystâd o 
ddysgyblaeth i'r rhai a gadwant eu buniondeb, am eu bod yn 
gwneyd gwyliadwriaeth, penderfyniad, a marweiddiad eu nwyd- 
au yn angenrheidiol mewn trefii i hyny. Ac y mae ymarfer y 
cyftyw wyliad^rriaeth, penderfyniad meddwl, a hunan-ljrwodr- 
aethiad, yn y cyflawniad o arferion rhinweddol, yn meddu tuedd- 
iad neillduol, oddì wrth g^rfansoddiad ein natur, i beri fod 
gweithrediad yr egwyddor rinweddol yn fwy parhaus a dwys. 
Fel hyn, meddylier am ddyn yn gwybod ei fod mewn rhyw 
berygl penodol, am beth amser, i weithredu yn feius, ond eto 
yn penderfynu peidio gweithredu felly : y mae gofal a gwyliad- 
wriaeth parhaus i gadw ei benderfyniad yn ymarferiad parhatis 
o'r rhinwedd hwnw mewn gradd uchel^ yr hwn ni buasai angen- 
rhaid iddo fod ond gweithrediad am dro, ac un gtoan, pe feily j 
buasai y temtasiwn. Y mae yn wir yn anmhriodol dyweyd fod 
hunanymwadiad yn hanfodol i rinwedd a duwioldeb ; ond byddai 
yn nes Tr gwirionedd, er nad y gwirionedd ei hun yn yr 
ystyr cyfyngaf, ddyweyd ei fod yn hanfodol i ddysgyblaeth a 
gwelliant moesol. O blegid, er y gall gweithredoedd sydd 
ynddynt eu hunain yn rhinweddol, y rhai nid oes dim anhaws- 
der ynddynt, ond ydynt yn gwbl gydunol à'r tueddiadau, gael eu 
cyflawnu yn unig oddi ar y tuedcUadau hyn, ac felly nas gallant 
g^rfodi oddi ar yr egwyddor rinweddol, na bod, am hyny, yn 
weithredoedd rhinweddol o gwbl ; eto, i'r gwrthwyneb, gallant 
gael eu cynnyrchu gan yr egwyddor hono; a phan y maent 
felly, y mae ynddynt duedd i ffurfio a sefydlu yr arferiad o 
ddaioni a rhinwedd. Ond, pan y mae ymarferiad yr egwyddor 
rinweddol yn f wy parhaus, yn cael ei mynychu yn a^nlach, ac yn 
fwy dwys, fel y rhaid iddi fod mewn amgylchiadau o berygl, 
temtasiwn, ac anhawsder, y mae y duedd hon yn cynnyddu yn 
g^rfatebol, a'r rhinwedd yn dyfod yn arferiad mwy sefydìog yn y 
canlyniad. 

Y mae yn ddiammheu fod hyn yn bod i raddau pell ; ond pa 
mor bell, nid wyf yn gwybod. líis gellir gwellhau ein gallu- 
oedd deallawl na*n nerth corfforol tu hwnt i ryw radd benodol; ac 
y mae yn amlwg y gellir eu gorweithio. Y mae yn bosibl y gall 
fod rhywbeth cyffelyb gyda'r cyfansoddiad moesol ; ond prin y 
mae yn deilwng o ystyriaeth ? ac yr ydwyf yn unig yn ei gry- 
bwyll rhag i rai edrych arno, nid fel eithriad i*r sylwadau blaen- 
orol, fel efallai y mae, ond fel gwrtbbrawf iddynt — ^yr hyn nid 
yw mewn un modd. A gall fod amryw eithriadau ereill; o 
blegid nis gellir dysgwyl i sylwadau fel hyn ddal gyda manyl- 
wch yn mhob achos. Y mae yn ddigon eu bod yn wirioneddíau 



Digitized by LjOOÇIC 



EB DTSGTBLAETH FOESOL. 79 

cyfiredinol. Ac y maent felly mor bell, fel y mae yn berffaith 
eglur fod y hyd hwn yn meddu cyfaddaider neiUduol % fod yn 
ystdd o ddyêyyblaeth i n% meum rhinwedd a daioni; yn yr un duU 
ag y mae rhai gwyddorau, trwy ennill a rhoddi ar waith hoU 
sylw ac astudrwydd y dynion a ymroddant atynt, yn dra chyf- 
addas i fíurfio yn y meddwl arferion sylwgar ac astud. 

Ond y mae y sefyllfa bresennol mor beÛ o droi aUan yn ddysg- 
yblaeth mewn rhinwedd Tr nifer mwyaf o ddynolryw, fel y 
maent i'r gwrthwyneb yn ei throi yn ddysgyblaeth i ddrygioni. 
A drygioni y byd sydd yn peri ei fod mewn Uawer modd yn 
ystâd o ddysgyblaeth iachusol Tr da. Nis geUir, mae yn sicr, 
ddimad yr oU o'r achos a'r amcan o herwydd pa rai y gosod- 
wyd dynohyw yn y fath sefyUfa a'r un bresennol. Yr hyn sydd 
yn ymddangos yn nghanol y Uygredîgaeth c^rffiredinol ydyw, fod 
rhai djmion, trwy fod yn feddiannol ar amcan i ymweUhau ac ym- 
adnewyddu, yn talu sylw i rinwedd a chrefydd, ac yn gogwyddo 
eu clust i wrandaw eu Ueferydd ; a bod y byd hwn, nid yn 
unig yn ddysgyblaeth mewn rhinwedd idd^nt, ond yn ddysgybl- 
aeth mewn modd ag sydd yn meddu cymhwysder neiUduol i*w 
gynnyddu ; a chymhwysder i' w gynnyddu a'i weUhau, mewn rhai 
golygìadau, hyd yn oed uwch law yr hyn a fyddai yn ofynol 
mewn cymdeithas berfiaith rinweddol, neu mewn cymdeithas 
fyddo yn gyfartal mewn rhinwedd a hwy eu hunain. Ond nid 
yw yr ystyriaeth fod y nifer mwyaf yn mynedtrwy y byd heb ei 
gael yn ddysgyblaeth ddaionus iddynt hwy yn un prawf na fwr- 
iadwyd ef i hyny. Y mae hyn yn cael ei arddangos gan gyfat- 
ebiaeth natur. O blegid, o'r Uuaws hadau Uysiau, a chyrff anif- 
eiHaid, y rhai ydynt gyfaddas i gynnyddu i'w perffeîthrwydd 
naturiol, nid ydym yn gweled fod, efaUai, im o filiwn yn cyr- 
haedd yr ystâd hono. Y mae y nifer mwyaf o lawer yn gwywo 
ac yn darfod cyn ei chyrhaedd. Eto, nid oes neb sydd yn credu 
ol-acho8Ìon a wâd fod yr hadau a'r cyrff sydd yn cyrhaedd iV 
haddfedrwydd a'u perffeithrwydd yn ateb yr amcan y bwriadwyd 
hwy iddo gan natur ; a chan hyny, fod natur wedi eu bwriadu i'r 
fath berffeithrwydd. Ac nis gaUaf lai na chwanegu (er nad yw 
yn ateb yr amcan presennol), fod yr ymddanyoaiad o'r fath ddifrod 
rhyfeddol mewn natur, gyda golwg ar yr hadau a*r cyrff hyn, 
yr hyn a effeithir gan achosion oddi allan iddynt, yn beth mor 
anhawdd rhoddi cyfìrif am dano a dygwyddiad arall Uawer mwy 
ofhadwy ; sef, dinystr presennol a dyfodol cynnifer o greaduriaid 
cyfrifol trwy eu drygioni hwy eu hunain. 

Yn erbyn yr hoU syniadau uchod am ddysgyblaeth foesol, 
gaUai un ddwyn yn mlaen wrthddadl araU ; sef, mor beU ag y 



Digitized by VjOOQIC 



tO AM SXFYIrI.FJL ySAWT, • 

mae ymddygiadauy.s^rdd ynddynt w hunam yn ÿhinweddtfl, yn 
cyfoiü oddi ar obaiâi ae ofii, nad ydynt, mor bell a hynj^jjFn 
amgen na dypgyblaetìi a óhyfnerthiad ar hunan-gasiad.^ X>M'f 
mae gwneyd yrhyn y mae Duw .yn ei orohymyn, am ei fbd ynŵ 
orchymyn, yn iifudd«dod, er ëi fod yn oyfodi oddi ar òbáith neu 
ofn ; a bydd i gwrs ö'r oy&yw ufudd-dod ffurfío arfericm o hono^ 
ac y mae talu tylw gwastadol i eirwiredd, uniondeb, a hael&yd- 
edd, yn gwneyd y rhinweddau néìllduol hyn yn arferion, ac yn 
ddiammheu yn ffurfio arferion ohunanlywodraethiad, ac o ym- 
wadiad á'n tueddiadau, pa bryd bynag y mae geirwiredd,.union- 
deb, neu haelfrydedd yn gofyn hyny. Ac nid oes un aaîl i*r gor-» 
&nyledd sydd-yn peri i rai góisio hoUti blewyn yn y mat^ hwn, 
i'r dyben o fychanu pób crefydd sydd yn tarddu o obaith neu ofii. 
O blegid y mae geirwiredd, unìondeb, haelfirydedd, talu sylw î 
awdurdod Duw ac i'n daiom penaf ein hunain, nid yn unig dll 
yn g^rdiedol, ond pob un o honynt ynddo ei hun yn gymheUydd 
neu egwyddor gweithrediad ewbl gyfiawn a naturiol. A'r hwn 
sydd yn dechreu ar fywyd rhinweddol oddi ar un o honynt, ac 
yn parhau ynddo, fél y mae eisoes, i ryw raddau, yn feddiannol 
ar y oymmeriad sydd yn eyfateb i gyfansoddìad moesol natur, 
ac i'r berthynas sydd rhwng Duw a ni fel Uywodraethwr moesol, 
feUy, nis gall lai na chynnyddu fwy na mwy yn y cymraeriad 
hwnw ; ac, o ganlyniad, nis gaU lai na chyrhaedd yr hapusrwydd 
hwnw ag y mae y cyfansoddiad a*r berthynas yma yn angen<? 
rheidiol yn ei dybied yn gyssyUtiedig â*r cymmeriad hwnw. 

Y mae y sylwadau uchod o barth egwyddor weithredol rhin- 
wedd ac ufudd-dod i orchymynion Duw yn abl i gael eu cy- 
mhwyso at ymostyngiad goddefol i'w ewyUys, yr hyn sydd yn 
rhan hanfodol araU o garictor uniawn, yn gyssyUtiedig â'r im 
blaenorol, ac yn gyfryw fel y mae, i fesur mawr, yn ein gaUu ein 
hunain i'w ffurfio. GeUid dychymygu nas gdl dim ond bUn- 
derau roddi aohlysur i, neu ofyn am y rhinwedd hwn ; nad yw 
yn dwy!> un berthynas âg ystâd o hapusrwydd perffaith, nac 
mewn un modd yn angenrheidiol i gymhwyso un iddi ; oiíd nid 

Sw profiad, fodd bynag, yn peri i ni feddwl fel hyn. Y mae 
wyddiant ei hunan, tra y mae ihywbeth a dybir yn ddymunol 
heb fod yn eiddo i ni, yn cynnyròhu meddyUau afreolaidd ac 
anghymmedrol. Y mae dychymyg yn gymmaint achos o anfodd*i 
lonrwydd a dim yn ein ham^lchiadau aUanol. Diammheu ei 

pDftlial Hobbes mfti '*ofn a gobaüh" jájnt y prìf gymhéllion i'r peiha 
eUw dTnion yn rhinwedd. Tn ddiweddaràch, oymmerodd Bhafteflbniy olwg 
gywiiaoh^nad ydynt ond gymhéUion hoiuuud i rinwedd; mt ni prydiaa yn 
effeithiol i ** adf eru o ddrygioni, ao ^ii^fyji edilŵrwo^ gim*" CSrtana B^ 
ler ft'r golygiad hwn ar y oyfan.] 



Digitized by VjOOQIC 



EB DYSaYBLAETH FOESOL. 81 

fod yn wir, na bydd dim Ue i attiynedd, pryd na bydd dim gofid 
mwyacli. Ond dichon y bydd angen am dymmer ysbryd a ffurf- 
iasid gan amynedd. O blegid. er nas gall hunan-g^riad, ẅrth ei 
ystyried yn unig fel egwyddor weithredol yn ein dwyn i ddilyn 
ein daioni mwyaf, lai na bod yn gwbl gydredol â*r egwyddor o 
ufudd-dod i orchymynion Duw, os deallir ein daioni ein hunaiii 
yn iawn ; gan y rhaid fod yr ufudd-dod hwn, a'r ymgais am öin 
daioni penaf ein himain, yr un peth bob amser: eto, y mae yn 
ammheus a all hunan-gariad, wrth ei ystyried yn unig fel y dy- 
mimiad am ein daioni a'n hapusrwydd ein hunain, o herwydd yp 
îiyn yw yn ei natur, fod bob amser yn gwbl gydredol âg ewyllys 
Buw, yn fwy nag y gall nwydau neu deimladau penodol fod — 
yn gydredol yn y fath fodd fel ag i beidio bod yn agored i 
gael ei gynhyrfu ar achlysuron, ac mewn mesur, pan y lOae yn 
anmhosibl ei foddhau yn gysson â chyfansoddiad pethau^ neu â*r ' 
ordeiniadau dwyfol. Fel hyn, gall ar/erion o ymostyngiad fod^ 
ar y cyfrif hwn, yn angenrheidiol i bob creadur; arferion s^rdd 
yn dynodi yr hyn a fíUifir trwy ymarferiad. Y mae, fodd bynag, 
yn amlwg, yn y cyâredin, fod hunan-gariad a serchîadau neill- 
duol, mewn bodau djmol, wrth eu hystyried fel teimladaU' 
goddefol, yn anffurfio ac yn dirdynu y meddwl, ac felly jn sefyll 
mewn angen am ddysgyblaeth. Yn awr, y mae gwrthwynebu y 
nwyd^u mewn cwrs o ymddygiadau rhìnweddol, ac ufudd-dod i 
ewyllys Duw, yn tueddu iV cymmedroli, ac yn tueddu hefyd i- 
arfer y meddwl i fod yn dawel a boddlawn ar y mesnr o hapus-» 
Fwydd sydd wedi ei benodi i ni; sef, i Lanan-gariad cymmesur. 
Ond y ddysgyblaeth briodol i ymostyngiad ydyw blinder ac ad- 
fÿd. O blegid y mae iawn ymddygiad mcwn adfyd' — ei ystyried 
íbl y mae crefydd yn ein dysgu, fel yn dyfod o law Duw ; eL 
dderbyn fel yr hyn y mae efe yn ei drefnu neu yn ei oddef i 
gjrmmeryd Ue yn y byd hwn, ac o dan ei lywodraeth — yn 
arfer y meddwl i ymostyngiad dyladwy ; a'r cyfiryw ymostyngiad, 
yn nghyd â'r egwyddor weithredol o ufudd-dod, sydd yn ffuiŵo 
ynom y- dymmer a*r nodweddiad sydd yn cyfateb iV benar- 
^wyddiaeth, ac sydd yn hollol berthynol i'n bod ninnau fel 
creadnriaid dibynol. Nid dwyn y meddwl mewn darostyngiad 
i allu syml ydyw hyn; o blegid gall hwnw fod yn ddamweinioly 
ansicr, a gormesol: ond ffuiâo ynom ein hunain dymmer o ym- 
ostyngiad i awdurdod gyfiawn yr Hwn sydd yn hanfodol ac 
angenrheidiol yn Oruchaf ar bawb«^ 

pDywed Fìicfferald ar fater y pangraph hwn :— " Tra y mae undeb cyffi^Jinol 
cin Iles a'n bnddioldeb ein hanain â rhiüwedd yn ateb iddyben moesol egloTj y 
aiM ^ft^^i'^'f^ aofaly^iirol y^^ssylltíad hwn, yn y fath lodd «g y mae rhm- 

Digitized by VjOOQIC 



O 



82 AM BEFYLLFA PBAWPi EB DTSGTBTAETTI POESOL. 

Ar y cyfan, y mae y cyfryw gymmerìad ac ansoddau yn angen- 
rheidiol i fywyd yn y feyd hwn, ar nad yw natur mewn un modd 
yn ein cynnysgaethu â hwynt, ond y rhai y mae wedi ymddiried 
eu ffurfìad, i fesur mawr, i ni ein hunain, wrth fyned o*r naill 
djrmmor o fywyd i'r llall, o faboed i lawn oedran, a hyny hefyd 
trwy roddi gaÛuoedd i ni, a*n gosod ar ddechreu hywyd mewn 
sefyllfa gyfaddas i'w cyrhaedd. Ac y mae hyn yn gyfatebiaeth 
i'n sefyllfa yn y byd hwn fel ystâd o ddysgyblaeth foesol erbyn 
byd arall. Y mae, felly, yn wrthddadl ofer yn erbyn yr yst^rr- 
iaeth fod y bywyd presennol wedi ei amcanu yn ystâd o ddysg- 
yblaeth, ddyweyd y gallesid arbed yr hoU flinder a'r perygl sydd 
yn anwahanol gyssylltiedig â'r ddysgyblaeth hono, trwy ein 
ffurfio ar unwaith yn gyfryw greaduriaid ag yr oeddym % Jod; o 
blegid yr ydym yn deall trwy brofiad bod yr hyn a ýyddem i fod 
yn efiaith yr hyn a wnaem ; ac mai trefn gyffredin natur ydyw, 
nid ein cadw rhag blinder a pherygl, ond ein galluogi a'n gosod 
dan angenrhaid i fyned trwyddynt. 

Y Uwybr naturiol i gyfaifod ein diflfygion, ac i ddiogelu ein 
hunain rhag peryglon, ydyw trwy ein cyrhaeddiadau ein hun- 
ain, sef ein profiad a'n harferion; o blegid y mae yn beth mor 
naturìol i ni ymgais am feddiannu y c^rmhwysderau hyn ag am 
gyrhaedd y pethau allanol sydd amom eu heisieu. Ymddengys 
mor eglur ei bod yn ddeddf gyffredinol mewn natur, y dylem, 
gyda golwg ar ein budd tymmorol, ffiirfio a meithrin ynom ein 
hunain egwyddorion ymŵferol, trwy astudrwydd, arferiad, a 
dysgyblaeth, a bod unrhyw beth pa bynag yn ddeddf naturioL 
Ac y mae yn rhaid i ni ddewis un o ddau beth, naill ai gwellhau 
ein hunain a*n sefyllfa ; neu, os esgeuluswn hyny, fyw mewn 
«efyllfa wallus a thruenus. Y mae, gan hyny, yn berffaith 
gredadwy, oddi wrth gyfatebiaeth natur, fod ein hachos yr un 
gyda golwg ar ddedwyddwch y sefyllfa ddyfodol, a'r ansoddau 
sydd yn angenrheidiol iddi. 

Y mae trydydd peth yn cael ei gynnwys, mae yn debygol, yn 
y syniad fod y byd hwn yn ystâd o brawf ; sef, ei fod yn faes i 
ddynion weithredu amo er mwyn dadblygiad o'u cymmeriad gyda 
golwg ar fyd dyfodol: — ^nid dadblygiad o'u cymmeriad, mae yn 
wir, i Fôd Hollwybodol, ond iV lywodraeth, neu ran o honi. 
Dichon nad yw hyn ond canlyniad ein bod mewn sefyllfa prawf 

wedd yn esgor ar anfanteîsion, yn ateb pwrpas moesol hefyd. Ymae rliinwedd 
yn cynnyrchu hapnsrwydd : y mae Duw, gan hyny, ar du rhinwedd, ac y mae 
yn weddus a doeth i ninnau ymgais am f od yn rhinweddol. Ond nid yw rhin- 
yredd yn a^ssylltiedig 606 amser â hapusrwydd; y mae Duw, felly, yn bwriadu 
i ni garu rhinwedd er ei fwyn ei hun. Y mae y gair "fy iau sydd esmwyth** 
yn dângos y gwirionedd cyntaf— '* cyfoded ei groes, a dilyned fi/' yr daf.] 



Digitized by VjOOQIC 



T 8 7XIAD O ANGENRHEIDBWTDT). 38 

yn yr yBtyrîaeŵau ereiU. Ar yr un pryd, nid yw yn anmhosibl 
fod gwaith dynion yn dangos ac yn egluro bwriadi^a ac egwydd» 
orion eu calonau, a pha beth yw eu gwir gymmeriad, yn dal 
perthyûas âg ystâd ddyfodol, mewn amrywiol fíyrdd nad ydym 
ni yn hysbys o honynt. Yn neillduol, gallai fod yn foddion 
(o blegid nid ymddengys fod Awdwr natur yn gwneyd dim heb 
foddion) iddynt gael eu trefnu a'u cyfleu yn unol â'u cymmer- 
iadau, ac i roddi gwybodaeth i lywodraeth Duw, mewn ffordd o 
esampl, eu bod yn cael eu cyfleu felly. Ond, heb ymdrín â'r 
mater mewn modd tybiol, gellir yn unig grybwyll fod amlygiad 
o gymmeriadau dynion yn gwasanaethu yn fawr mewn amrjrw- 
iol %rdd er dwyn yn mlaen ran helaeth o drefn gyffredin natur 
gyda dynolryw — y rhan hono o honi sydd dan ein hystyriaeth 
bresennol. Ni chwanegaf, ond yn unig fod prawf, yn y ddau 
ystyr yma, yn gystal ag yn yr ystyr a soniwyd yn y bennod flaen- 
orol, jn cael ei gynnwys mewn llywodraeth foesol ; o blegid 
trwy ymddygiadau dynion dani, nis gall eu cymmeriadau lai na 
chael eu hamlygu, ac os ymddygant yn rhinweddol, eu gwellhau. 



PENNOD VI. 

AIE T 8TKtAB O ANGENBHETDRWTDD, TN CAEI. EI T8TTEIBD 
FEL TN DTLANWADU AB EIN HTMDDTGIAD. 

Ymddehtgts oddi wrth y traethawd blaenorol fod sefyllfa dynol- 
ryw, wrth eu hystyried fel preswylwyr y byd hwn yn unig, a 
deiliaid y llywodraeth ddwyfol ag yr ydym yn cael ein hunain 
dani, yn cyfateb^ i raddau mawr, i'n sefyllfa, fel rhai wedi eu bwr- 
iadu i fyd arall, neu dan y llywodraeth bellaf a pherffeithiaf a 
ddadguddia crefydd i ni. Os haera rhywun, gan hyny, fel y 
rhaid i*r tyngedwr ffatalistj wneyd, fod y dyb am angenrheid- 
rwydd cyffredinoP yn unol à*r cyntaf, y mae cwestiwn yn cyfodi 

[^T mae y gair neûetsüy (angenrheidrwydd) yn oael ei arfery medd Isaao 
T^ylor, mewn tri o ystyron gwahanol:— 1. Dynoda y berth^as sydd rhwng 
ichos ao effcẃth, neu bethau sydd yn wagtadol vn gyssylltiedig â'u gUydd. 
I)ynoda hd^d berthynas gosodiadau ft chasgliad mewn rhesym^. Dyma 
ttnghreiffÜau o*r cyfryw :— Y mae i'r byd, o angenrheidrwydd, ei Greawawr. 
T mae marwolaeth yn perthyn yn angenrheidiol i'n sefyUf a bresennol. T mae 
OBglau tiiongl, oddi ar angenrheidrwydd, yn gyfartal i ddwy ongl wastad, 
2. W^eithiau, y mae angenrheidrwydd vn dynodi yr hvn sydd wrthwyneb i 
ryddid— dirórmhelliad yn erbyn yr ewyUys. 3. Arwydda y gwrthwjneb i am- 
mhonnath ; gwybodaeth sior, neu sicrwydd o barth y pethau a wyddir. T maa 



Digitized by VjOOQIC 



84 AM T 8YNIAD O ANGENBHEIDRWYDD, 

yn ebrwydd mewn ffordd o gyfatebîaeth, oni ráid iddo hefyd 
addef ei fod yn unol, yn bosibl iV gymmodi, à'rdiweddaf; sef, â 
chyfundrefii crefydd ei hun, ac â'r prawf o honi. Sylwer, gan 
hyny, mai y cwestiwn ger ein bron ydyw, nid a yw y syniad am 
djmged yn unol â chrefydd, ond ai nid yw, ar y dybiaẁh ei fod 
yn unol â chyfansoddiad natur, yn unol â chrefydd hefjrd?* Neu, 
pa rith o esgus sydd gan dyngedẅr — ^nid ereill, ond tyngedwr 
— ^ gasglu oddi wrth ei dyb nas gall y fath beth fod a chrefydd? 
A chan, yr wyf yn ofni, y gwelir yn rhwydd y dyrysw^h a'r 
aneglurder a gyfyd yn anocheladwy oddi wrth ymresymu ar dyb- 
iaeth mor wrtiiun ag ydyw angenrheidrwydd cyffiredinol, yr wyf 
yn gobeithio y bydd i hyny gael mor rwydd ei esgusodi. 

Ond, gan y cymmerwyd yn ganiataol trwy yr hoU ymdrinîaeth, 

Duw yn rhagweled em gweithredoedd ; gan hjnj, y loaent yn ai^^eorheidiol. 
Fel Iiyny yr ymresyma JBdwards. *'Nid oes nn matb. o angenrheidrwydd yn 
dinystrio cyfrifoldeb/' medd un ysgrifenydd, " ond yr afl." Ôall Duw ragweled 
holl weithredoedd dyn ; a ohan ei lod ei yn eu rhagweled yn sior, y mae rhyw 
fath o ani^enrheidrwydd, neu sicrwydd, fr gweithredoedd hyny gymmeryd Ue; 
o blegid nid vw yn bosiblrhagweled pethau damweiniol gyda sicrwydd : os ydyw 
y rhi^wybodaeth am danynt yn sicr, yna y maent hw;^^u yn angenrheidìoL 
Ond nid yw yr an^nrheidr^dd hwn yn cyfyngu ar ryddid y creadur. Nìd 
yw angenrheidrwyad yn yr Ystyron oyntaf a thíydydd yn ^eitnio dim ar rydd- 
id, ac f elly, ddim ar gyfriioldeb y creadur. Pe b^ddai yn gweithredu dan angen- 
rheidrwydd yn yr ail ysWr— vn gwcithredu oddi ar ddirgrmhelliad, ae yn erbyn 
ei ewyllys — peiuiai ei mrifoldeb. Y mae y cyfatebiaeth yr ymdrinir amo yn 
V traethawd hwu, syda rhwug trefn bresennol bethau a'r drefn ddyfodol, yr 
non y mae crefjrdd yn ein hawdurdodi iV dysgwyl, yn peri i'r cwestiwn hwnw 
gyfodi yn naturiol :— Os ydvw y drychfeddwl am angenrheidrwydd yn unol â'r 
gÿutaf, onid ydyw yn unol hefyd â*p ddiweddaf ? Ateb y cwesuwnhwn ydyw 
amcan y bennod ho^. Omi y mae yn r)>aid» yn gyntaf oll^ ateb un wrthddadl — 
yr bon, pe byddai yn wiiionedd, a adymchwelai sylfeini yr hpU draethawd. Y 
mae ráresymiad Butler yn gorphwys ar y dybiaeth fod gan natur ei Ghreawd* 
wr a*i Llywodraçthwr deaüus ; ond y mae y tyngedwr yn dinystr^ç, npu yn 
aìncanu dínvstrìo, y prawf o hýn, trwy haeru f od angêniheidrwydd ei hui yn ' 
ddigon i roddi cyfnf am ddechreuad a pharhÂd pob peth. T mae yii rlmid, * 
f eUy, ateb y cwestiwn hwn :— Aí y dybiaeth fod y syniad am angenrheidn^dd 
yn unol â threfn natur, a ydyw yn dinystrio y prawf fod i natur ei Cbreiwaw^ 
a'iLlywodraethwr deaUus? * ***** Ŷ maeynamlẁg,fely8ylẁal)r. 
dhalmers, f od Butler jm cilio yn ol mewn arswyd oddi wrth atmRawiaeth angen- 
rheidrwydd. Cyfodai hynv, mewn rhan fawr, oddi ar y ffaitb fod pleidwyr yr 
afhrawiaeth hon, yn ei ddyddniu ef. yn ei dwyn i amddifi^ anffjrddi^^ti^ ao 
yn ei throi yn erbyn moesoldéb. Tyìbid fod angenrheídrwydd yn oifodi y gẃa- ' 
naniaeth syd<^rhwng rhinwedd a d^gioni. Cyfeiriwn ein darUmiwyr at ChcU' 
Toer^ Lectures on Butler am eglurhâd cryno ac eglur ar hyn. Pe buasaî Traeth* 
aẁd Jonathan Edwards ar yr EmyUya wedi jrmddangos gan mlynedd yn gyn- 
n^trach, buasai yn hebgor Uawer o ddadleuon ac amiyfuseddau o barth rhyadi(| i 
ac angenrheidrwyd^. Dangosasai fod y syniad am angenrheidrwydd yn gwU', 
gydweddol âg egwyddorion crefydd a moesoldeb. Yr o^d Leibmtz hJehrd, tça ' 
y^ crçdiÿ atmawisi«t^ angenrheidrwydd, yn sefyU yn ddiysgog at egwyddoiìoi^' 
C^stionogaeth a moèsoldeb,1 

1 Y mae y 'cwçstiẅu çyntai yn (ẁ(ŵŴa»diaTTìTnodol ; yr aU yn Ajfpot^icçi^ss 
tybŵdol. ■ . - 



Digitized by VjOOQIC 



ML TN DYLANWADTT AB EIN TMDDTGTAD. 85 

fel petli profedig, fod Awdwr deallus yn bod i natur, neu föd 
Llywodraethwr naturiol ar y byd ; a clian y gellir dwyn yn mlaen 
wrthddadl yn erbyn y prawf o hyn, oddi wrth y syniad am 
angenrheidrwydd cyfl&redinol, fel y gellid tybied y dichon y cyf- 
ryw angenrheîdrwydd roddi cyfrif am ddechreuad a chynnaíîad 
pob peth ; y mae yn ofynol rhoddi atebiad penodol i'r wrthddadl 
Ìon, neu ddangos nad yw tjmged — a dybir yn gysson â'r hyn yr 
ydym yn brofi — ^jm dinystrio y prawf fod Awdwr a Llywodraethwr 
deallus i natur, cyn i ni fyned yn mlaen i ystyried a ydyw yn 
dînystrio y prawf fod Llywodraethwr moesol ami; neu ein bod ni 
mewn sefyllfa neu berthynas foesol a chrefyddoh 

Yn awr, pan y dywedir gan y tyngedwr fod holl gyfansoddiad 
natur, gweithredoedd dynion, pob peth, a hoU foddau ac am- 
gylchiadau pob peth, yn angenrheidiol, ac nas gallasent mewn 
\m modd f od 311 amgen nag ydynt, dylid sylwi nad yw yr angen- 
rheidrwydd hwn yn cau allan ystyriaeth, dewisiad, a gweithredu 
oddi ar egwyddorion penodol i ateb amcanion penodol ; o blegid 
y mae hyn oll yn bwnc profiad diammheuol, yn cael ei addef gan 
bawb, ac yn beth y gall pob dyn bob amser fod yn ymwybodol o 
hono. Ac oddi yma y canlyn, nad yw angenrheidrwydd, yn 
onig ac o hono ei hun, yn rhoi un cjfnf am drefa natur, am y 
modd y daeth pethau ifod, a pha fodd y maent yn parhau fel y 
maent ; ond yn unig yn gyfrîî am yr amgylchiad hwn sydd yn 
perthyn iV dechreuad a'u parhâd; sef, nas gallasent fod yà 
Wahanol Tr hyn ydynt ac y maent wedi bod. Nid yw yr haer- 
iad fod pob peth yn bod o angenrheidrwydd natur yn atebiad i*r 
cwestiwn, A ddaeth y byd i fodolaeth fel y mae, trwy i weithred- 
ydd deallus ei fiurfio fel hyn, ai ni ddaeth ? ond i gwestiwii arall 
yn hollol, Pa un a ddaeth i fodolaeth fel y mae, yn y dull a alwn 
yn aiufmrheidiol; ynte, yn y duU hwnw a alwn yn rhydd? O 
blegid, tybier am dyngedwr yn dadleu â dyn arall sydd yn ym- 
gadw at ei s^miadau naturiol am bethau, ac yn credu ei fod ei 
hun yn rhydd-weithredydd — tybier am y ddau yn dadleu â'á 
güydd, ac yn amddi%n eu hopiniynau eu hunain : pe dygwydd- 
ent son am dŷ, cytiment îddo gael ei gyfodi gan adeüadydd ; ni 
achosai y gwahaniaeth bam rhyngddynt am angenrheidrwydd a 
rhyddid un gwahaniaeth yn eu bara am hyn, ond yn unig am 
fater araU; sef, a adeiladodd y dyn y tŷ o angenrheidrwydd, 
ynte yn ihydd. Tybier, yna, eu bod yn myned rhagddynt i ym- 
chwüio o barth i gyfansoddiad natur : mewn ffordd anghryno o 
siarad, dywedai un o honynt, y daeth i fod o angenrheidrwydd, 
a'r Uaíl ryddid ; ond os buasai rhyw ystyr gauddynt i'w geiriau, 
gan y rhaid fod y diweddaf yn meddwl gweitlúredydd rhydd, 



Digitized by VjOOQIC 



8ô AM T STNIAD O ANGENBHEIDBWTDD, 

felly, rhaid cael y cyntaf i feddwl ana weithredydd — ^pa un bynag 
ai un ynte chwaneg — yn gweithredu oddi ar angenrheidrwydd ; 
blegid nis gall syniadau damcanol wneyd dim. Yr ydym, yn 
wir, yn priodoli i Dduw fodolaeth angenrheidiol,* heb ei achosi 
ffán neb. O blegid yr ydym yn canfod ynom ein hunain y 
drychfeddwl am anfeidroldeb — am annherfynoldeb a thragwydd- 
oldeb — y rhai sydd yn anmhosibl, hyd yn oed mewn dychymyg, 
Tw sỳmmud allan o fodolaeth. Ymddengys ein bod, megys ar 
un olwg, yn canfod y rhaid fod rhyw beth oddi allan i ni eia 
himain yn ateb i*r drychfeddwl hwn, neu yn gynddelw o hona. 
Ac am hyny, yr ydym yn casglu fod — canys y mae y dansocUiol 
{abstract) hwn^ megys y mae pob un araÙ, yn arwyddo yr an- 
soddol (ooncrete) — ac nis gall lai na bod hanfod anfeidrol, an- 
nherfynol, a thragwyddol yn bod yn âaenorol i un bwriad iddo 
fod, ac yn annibynol arno. Ac oddi ar annigonedd iaith, arfer- 
wyd duU o lefaru i'r perwyl, mai angenrheidrwydd ydyw syl- 
faen a rheswm hanfodiad Duw. £ithr ni honir, ac nis gellir 
meddwl fod, pob peth yn bodoli fel y mae, oddi ar y math hwn o 
angenrheidrwydd — angenrheidrwydd sydd yn ei natur yn rhag- 
flaenol i fwriad ; nis gellir meddwl, meddaf, fod pob peth yn 
bodoli fel y mae oddi ar y math yma o angenrheidrwydd, a hyny 
ar lawer o gyfrifon; ac yn neillduol, am yr addefir fod bwriad, 
ynngweithrediadau dynion, yn peri llawer o gyfnewidiadau mewn 
natur. Ac os gwada rhy wun hyn, ni cheisiaf ymresymu âg ef. 

Y mae yn canlyn, oddi wrth y pethau hyn, yn gyntafy fod y 
tyngedwr, pan yn haeru fod pob peth yn bod o angenrh^rtoydd, 
yn rhwym o feddwl eu bod yn hanfodi trtoy weithredydd yn 
gweithredu oddi ar angenrheidrwydd : mae yn rhaid iddo, meddaf, 
feddwl fel hyn ; o blegid yr wyf yn gwybod na ddewisai ei feddwL 
Ac, yn aily nad yw yr angenrheidrwydd, wrth yr hwn y tybir fod 
y cyfryw berson yn gweithredu, yn cau allan ddealltwriaeth a^ 
bwriad. Felly, pe byddai y syniadau am dynged yn cael eu der- 
byn, rhoddai yr un cyfrif am wneuthuriad y byd ag am wneuth- 
uriad tỳ, a dim yn chwaneg. Y mae angenrheidrwydd yn 

[^T mae e^urhad Syr W. Hamüton ar y gaìr bodolaeth angenrheidiol fd y 
canlyn :— " Nid oes ond dwy fi'ordd neu ddau fodd yn ol pa rai y gellir dyweyä 
fod uurhyw fod yn hanfodi— ei fod yr hyn ydyw : y mae yn hanfodi yn ddaiiir 
weiniolf neu yn angenrheidioL Pan y idae ei anhanfodiad yn boaibl, hyny yw, 
pan y gallwn ni dybied y posibh'wydd iddo beidio bod, y mae y bod hwnw yn 
hanfodi yn ddamweiniol, Ond os oes rhyw fod ag y geUir pr(â y rìiaid iddo 
hanf odi, anhanf odiad yr hwn sydà felly yn anmhosibl ac annichonadwy, y mae 
hwnw yn bod o angenrheidrìpydd, neu, y mae angönrheidrwj'dd yn un ofoddau 
(moGÎes) ei hanfodiad. Ond nis gelUr edrych ar augenrheidrwydd mewn un 
modd fel achos neu y rheâwm am unrhyw hanfodiad. Y mae gwahaniaeth 
pwysig rhwng achos hanfodiad a modd hanfodiad."] 



Digitized by VjOOQIC 



¥BL TK DTLANWiLDU AE EIN TMDDTGIAD. 87 

gofyn am ac yn tybied gweithredydd angenrheiáiol, yn gym- 
maint ag y mae rhyddid yn tybied ac yn gofyn am weithredydd 
rhydd i fod yn wneuthurwr y byd. Ac y mae yr ymddangos- 
iadau o fwriad ac oi-aehoston yn nghyfansoddiad natur mor wir- 
ioneddol yn profi fod y gweithredydd hwn jiifwriadydd deaüus^ 
neu ei fod yn gweithredu oddi ar ddewisiad, ar y cynllim o 
angenrheidrwydd — a thybied ei fod yn bosibl — ag ar y cynllun o 
ryddid. 

G^an yr ymddengys, fel hyn, nad yw y syniad am angenrheid- 
rwydd yn dinystrio y prawf fod Awdwr deallus i natur, a Lly w- 
odraethwr naturiol ar y byd, y cwestiwn presennol, jr hwn a 
awgrymir gan y cyfatebiaeth rhag-grybwylledig, ac a atebir 
ganddo, mi a dybiaf, ydyw hyn : — ^A ydjrw y dyb am angenrheid- 
rwydd, a thybied ei fod yn dyb posibl, ac yn gysson â chyfan- 
soddiad y byd, ac â^r lly wodraeth naturiol sydd yn cael ei chario 
amo— a ydyw y dyb hono yn dinystrio pob sail resymol dros 
gredu ein bod mewn ýstâd o grefydd ; neu a ydyw y dyb hono 
yn gysson â chrefydd, â*i chyfundréfu, ac â'i phrawf ? 

Tybier,ynte, fod tyngedwr yn addysguun, o'i ieuenctid i fyny, 
yn ei egwyddorion ei hun ; fod y plentyn yn ymresymu amynt, 
ac yn dyfod i benderf^miad, gan nas gall mewn un modd ym- 
ddwyn yn wahanol nag y mae, nad yw yn wrthddrych i'w feio 
na'i ganmawl, ac nas gall haeddu ei wobrwyo na*i gospi: medd- 
ylier ei fod wedi dadwreiddio hyd yn oed y syniadau am anghym- 
meradwyaeth a chanmoliaeth o'i feddwl trwy y gyfundrefn yma; 
fTu^o ei dymmer, ei gjrmmeriad, a'i ymddygiad yn ei hol ; ac 
oddi wrthi hi, famu am y driniaeth y mae i'w dysgwyl, dyweder, 
oddi wrth ddynion call, ar ei fynediad allan i'r byd, fel y mae 
y tyngedwr yn bamu oddi wrth y gyfundrefn hon, pa beth y mae 
iV ddysgwyl oddi wrth Awdwr natur, a chyda golwg ar sefyllfa 
ddyfodol. Nis gallaf lai na gofyn yma, A feddyliai unrhyw ddyn 
o synwyr cyffredin yn briodol hyfforddi plentyn yn ytybiau hyn, 
a*i adael i'w cymhwyso at bethau ymarferol? Ac ychydig o 
reswm sydd gan y dyn nad yw yn ystyried mai plant ydym oll 
mewn ymchwiliadau o'r natur yma. Fodd bynag, diammheu y 
llawenychai y plentyn yn fawr wrth weled ei hun yn rhydd oddi 
»wrth attalfeydd ofn a chywilydd, â'r rhai y mae ei gymdeithion 
wedi eu caethiwo, ac yr ymfalchîai lawer yn rhagoriaeth ei wyb- 
odaeth amynt. Ond ni byddai balchder a hunandyb ond y 
lleiaf o'r etfeithiau niweidiol a gynnyrchid o angenrheidrwydd 
gan yr egwyddorion hyn, wrth gael, fel yma, eu hymresymu' 
allan, a gweithredu amynt, dros ystod ei addysgiaeth. Bhaid 
naill ai caniatau iddo fyned ihagddo, a bod yn bla ar bawb o'i 



Digitized by VjOOQIC 



SS AM T STNIAD O AKaSKSB£IDRWTDD, 

amgylcli, ac yn bla dinystriol amo ei liun hefyd ; neu, ynte, eî 
ddwyn yn barhäus dan gerydd a dysgyblaeth, er mwyn cjû&im j 
difiyg o'r syniadau naturìol o anghymmeradwyaetha chanmohaeth 
y rhai a dybiasom oedd wedi ea dileu, ac argraffu ar ei leddwl 
syniad ymarferol o'r hyn yr ymresymodd ei hun allan ohono; sef^ 
mewn gwirioneddyyn blentyn cyfrifol^ac i gael ei gospi aia iddo 
wneuthur yr hyn a waherddid iddo. Nis gall, ^an hyny, y cer- 
ydd a'r ddysgyblaeth a dderbyniai yn nghwrs ei addysgiaeth lai 
na'i argyhoeddi, pe baí y gyíundreèi y cawsai ei addyagii ynddi 
heb fod yn gyfeiüomus, eto, ei fod ef wedi camresymu arai, ap 
wedi ei chamgymhwyso r^rw fbdd neu g^ydd at ymaiffeiiadau 
bywyd cyflûredin; yr un modd ag y dylai yr hyn y mae y tynged- 
wr yn ei ganfod a'i brofi o drefn rhaglunîaeth fel y mae yn bres- 
ennol, ei ddarbwyllo fod ei gyfiindrefn neu ei dyb yn caei éî 
chamgymhwyso pan yn cael ei chymhwyso at grefydd. Ond, a 
thybied fod tymmer y plentyn yn parhau i gyfateb i*w syniadau, 
ft'i ddysgwyliad am y driniaeth y mae i*w chael yn y byd yn caeí 
ei reoîeiddio ganddynt, fel ag i feddwl na feiid ac na chospid ef 
ffan un dyn call a rhesymol am ddim a wnai, am nas g^ helpu 
nyny; ar y dybiaeth hon, y mae yn amlwg y byddai, ar ei fyned- 
iad allan i'r byd, yn anmhosibl i'w oddef gan gymdeithas ; a 
gwnai y driniaeth a dderbyniai oddi wrthi hithau felly iddo 
yntau, ac nis gallai ymattal rhag cyflawnu rhy wbeth yn fuan a'i 
dygai i afael y gyfraith. Ac, fel hyn, yn y diwedd, argyhoeddid 
ef o'r rhwyme(£gaethau yr oedd danynt iV addysgydd doetìu 
Neu, tybier fod y dyb hon am dynged yn cael ei chymhiínrso 
mewn rì^yw ffordd arall at bethau ymarferol, gwelid y bydd£ j 
cyfryw gymhwysiad yr im mor wrthun a chyfeiliomus mewn 
ystyr ymarferol : er esampl, os yw rhyw ddyn wedi ei dyngedu i 
íyw am ry w amser penodol, y bydd yn sicr o fyw am hyny, er iddo 
beidîo cymmeryd un gofal am ei gynnaliaeth; neu, os ydyw 
wedi ei dyngedu i farw cyn ryw amser, nas gall un gpîal ei 
íwyültro ; am hyny, fod pob gofal am gadw bywyd iV esgeuluso— 
yr hyn yw y cyfeiliornad a ddygwyd i mewn gan yr hjmafiaid. 
Ond yn awr, i'r gwrthwyneb, nis gellir tynu un o'r ffoleddau 
ymaríerol hyn oddi wrth resymu ar y dybiaeth ein bod yn rhydd; 
ond y mae pob ymresymiad felly, gyda chyfeiriad at achosion 
eyfiìredin bywyd, yn cael ei gyfiawnhau gan brofiad. A chan 
tyny, pe yr addefid fod y syniad hwn am angenrheidrwydd yu 
wir fel pwnc, eto, gyda golwg ar ymarferiad, y mae fel pe 
byddaì yn gyfeiliomus, mor beÙ ag y mae ein profiad yn cyr- 
haedd ; hyny yw, dros yr oll o'r bywyd presennoL O blegid y 
uaaç içyfan^oddiad y byd presennol, a*r sefyllfa yr ydym ynddi. 



Digitized by VjOOQIC 



FEL TN DTLANWADU AÄ EIN YMDDYGIAD. 89 

yn ymddangos fel ,pe byddem yn rhydd. A gellîr, efallai, .yn 
briodol wneyd y casgliad, gan fod holl gwrs gweithrediad — ^pob 
rban o hono — petnisder, ystyriaeth, gogwyddiad y meddwl un 
ffordd, y penderfjmiad, ac yn ddiweddä, gwneyd í& yr ydyni yn 
penderfynu ; gan fod yr hoU bethau hyn mewn gweithred ,'yn 
myned yn mlaen fel pe byddem yn rhydd, yr ydym ni ein hun- 
ain, gan hyny, yn rhydd. Ond yr hyn yr ydym yma yn sefyll 
amo ydy w, ein bod, dan lywodraeth naturiol y byd, a ddygir yn 
mlaen yn bresennol, yn cael ymddwyn atom fel pe baem yn 
rhydd, a hyny yn flaenorol i bob ystyriaeth a ydym ai nid 
ydym felly. ýelly, pe bai y syniad hwn am angenrheidrwydd 
yn cael ei dderbyn fel gwirionedd, eto, y cjŵyw yw ein sefyllfa 
ni, a chwrs naturiol pethau, fel, pa bryd bynag y cymhwyswn 
y syniadau at fywyd ac ymarferiad, y mae y cymhwysiad hwn 
bob amser yn rhwym o'n camarwain yn ddirfawr gyda golwg ar 
ein lles presennol. A pha fodd, gan hyny, y gall dynion feddwl 
eu bod mor ddiogel, pan y gaU yr un cymhwysiad o*r un syn- 
iad eu camarwain hefyd, mewn modd cyfatebol, gyda golwg 
ar achos a buddiannau dyfodol — ^rhai mwy cyffredinol a phwysig? 
O blegid, gan fod crefydd yn bwnc ymarferol, a bod cyfateb- 
iaeth natur yn dangos i ni nad oes genym alluoedd cyfaddas i 
gymhwyso y dyb yma, pe bai yn wirionedd, at bynciau ymar- 
ferol, pa bryd bynag yr ydym yn ei dwyn i gyssyUtiad â chref- 
ydd, ac oddi wrth hyny yn casglu ein bod yn rhydd oddi wrth 
ei rhwymedigaethau, y mae yn ddigon eglur nas geUir dibjmu a 
phwyso ar y casgUad hwn. Ar ol y cwbi, bydd genym ddigon o 
reswm dros feddwl, pa beth bynag a ymddengys yn wahanol, ein 
bod yn ein twyUo ein hunaîn, yn debyg î*r rhai a dybiant y gaU- 
ánt dynu casgUadau gwrthwyneb oddi wrth y drychfeddwl am 
anfeidroldeb. 

Oddi wrth y pethau hyn yn nghyd, gwel y darUenydd ystyriol, 
os ydyw y prawf o grefydd, ar y dybiaeth o ryddid, yn brawf 
sicr a phenderf^mol, «i fod yn parhau feUy, ar y dybtaeth o angen- 
rheidrwydd ; o blegid nid ýw y syniad ain angenrheidrwydd yn 
briodol i'w gyihhwyso at fatenon ymarferol; neu, gyda golwg 
amynt hwy, y mae îel pe bai heb fiod yn wir; Ac nid yw hyn 
yn taflu un sarhâd ar reswm, ond yn unig ar yr hyn sydd afres- 
ymol. O blegid y mae cymmeryd amom weithredu ar reswm, 
mewn gwrthwynebiad i egwyddorìon ymai^ol, y rhai y cawsom 
ein cynnysgaethn à hwynt gan Awdwr natur i weithredu wrth- 
ynt — a chymmeryd amom gymhwyso ein rheswm at faterion, y 
rhai y mae ein golygiadau (uffygiol, a hyd yn oed ein profiad, yn 
dangos i ni nas geUìr dibynu amo gyda golwg amynt — a'r 



Digitized by VjOOQIC 



90 AM Y 8TNIAD O ▲NGENBHEIDBWYOD, 

cyfryw, ar y goreu, y rhaid fod y mater o angenrheidrwydd — y 
mae hyn yn wagedi, hunandyb, ac afresymoldeb o*r mwyaf. 

Ond nid hyn yw y cyfan. O blegid yr ydym yn cael ynom 
ein hunain ewyllys, ac yn ymwybodol ein bod yn feddiannol ar 
gymmeriad. Yn awr, os ydyw hyn ynom ni yn unol â thynged, 
y mae yn imol â hi yn Awdwr natur. Ac y mae Uywodraeth 
naturioî ac ol-achosion yn arwyddo fod y Llywodraethwr a'r 
Bwriadydd yn feddiannol ar gymmeriad ac ewyllys^— ewyllys o 
barth Tr creaduriaid y mae yn eu llywodraethu. Felly, gan fod 
Awdwr natur yn feddiannol ar rjrw gymmeriad neu gilydd, er yr 
angenrheidrwydd sydd yn perthyn iddo, y mae yn eglur fod yr 
angenrheidrwydd hwn mor gydweddol â'r cymmeriad neillduol o 
ddaioni, gwirionedd, ac uniondeb ynddo— y perffeithiau sydd 
yn sylfaen crefydd — ag à rhyw gymmeriad arall ; o blegid yr 
ydym yn gweled nad y w yr angenrheidrwydd hwn yn lluddias 
dynion i fod yn garedig, mwy nag i fod yn greulawn ; yn ddiffu- 
ant, mwy nag yn anffyddlawn ; yn gyfìawn, mwy nag yn anghyf- 
iawn ; neu, os boddlona y tyngedwr yn well i ni ddyweyd, yr 
hyn a alwn ni yn anghyfìawn. O blegid dywedir fod yr hyn a 
fyddai ar y dybiaeth o ryddid jm gosp gyfiawn, yn dyfod, ar y 
dybiaeth o angenrheidrwydd, yn amlwg anghyfiawn ;* am ei bod 
yn gosp yn cael ei gweinyddu am gyflawnu yr hyn nas gallasai 
dynion beidio ei gjrfiawnu. Fel pe na bai yr angenrheidrwydd, 
yr hwn a dybir sydd yn dileu anghyfiawnaer y weithred o lof- 
ruddiaeth, er esampl, yn dileu hefyd anghyfiawnder y weithred 
o'i chospi. Ond gan nad pa mor ychydig i*r pwrpas ydyw yr 
wrthddadl hon ynddi ei hun, y mae yn ateb i bwrpas mawr 
sylwi oddi wrthi, pa fodd y mae y syniadau am uniondeb ac 
anghyfiawnder yn aros yn ddigyfnewid, hyd yn oed tra yr ydym 
ni yn gwneyd ein goreu iV tybied wedi eu dileu ; pa fodd y 
maent yn ymgymhell ger bron ein meddwl, hyd yn oed pan yr 

iWrth ewyUys % chymmeriady meddylir, yr hyn, wrth siarad am ddynion, a 
ddynodem, nid yn tmig â*r geiriau hyn, ond hefyd â*r geirìau tyminerf chwaeth, 
twddiadau, egwyddorum ynMi/rferól : yr hoU agwedd meddwl oddi arbaun yr 
ydwn, yn gweühredu yn y naül dduU yn hytrach naW UaU. 

p Y mae y sylw hwn yn dangos gwrthuni ac anghyssondeh syniadau tynged- 
■wyr ; gwadant uniondfio oospedìgaeth, ar y tir fod yr ymddygiad y cospir o*i 
hlegid yn anocheladwy ; ond anghofíant f od yr un angenrheiihrwydd ag a drhiant 
hwy sydd yn oyfiawnhau y trosedd, ar unwaith yn cyfiawnhau y gosp hefyd. 
Y mae y sylw hwn o eiddo Butler yn dangos hefyd foa y synìad am gyfiawnder 



amfwg fod hjm yn anghyssondeh. Y mae ei galon yn dwyn tvstiolâeth i foes- 
oldeb gweithredoedd ar y pryd y mae ei f eddwl yn ooledd syniaaau sydd o duedd 
i ddinystrio eu moesoldeb.] 



Digitized by VjOOQIC 



FBI. YN DYLANWADU AB EIN YMDDYGIAD 91 

ydym yn gwneyd tybiaethau a dueddant i'w dinjwtrio; o blegid 
nid oes, efallai, un dyn yn y byd na fyddai yn barod i wneyd 
yr wrthddadl hon ar y meddwl cyntaf. 

Ond, er fod yn bur amlwg fod angenrheidrwydd cyffredinol, 
08 yw yn gydweddol à dim, yn gydweddol â*r cymmeriad hwnw 
yn Awdwr natur sydd yn sail i ^efydd; "Eto, onid yw yn 
amlwg yn dinystrio y prawf ei fod yn meddu y cymmeriad hwnw; 
ac, o ganlyniad, y prawf o grefydd hefyd?" Atebaf, nad yw 
mewn un modd. O blegid yr ydym yn gweled nad yw dçdwydd- 
wch a thrueni yn dyfod i ni trwy dynged, mewn unrhyw ffordd 
amgen nag fel canlyniadau ein hymddygiad.^ Yr ydym yn can- 
fod fod Duw yn cario yr un math o ly wodraeth amom ag y mae 
tad ar ei blant, a swyddwr gwladol ar ei.ddeiliaid. Yn awr, pa 
beth bynag a ddaw o ymchwiliadau dansoddol i ryddid ac 
angenrheidrwydd, ymddengys yn eglur a áiammheuol i ni fod 
yn rhaid mai gwirionedd a chyfìawnder ydyw rheol naturiol 
dygiad yn mlaen y llywodraeth hon i Fod sydd uwch law pob 
cydymgeisiau â'i greaduriaid a'i ddeiliaid. 

Ond, er ein bod yn brofiadol o wirionedd y syniad am ryddid, 
eto, am y gellid ei orchuddio àg anhawsderau, y rhai a'n har- 
weinient ni at yr ymchwiliadau mwyaf dyrus, a chan mai y 
dybiaeth am angenrheidrwydd ydyw y sail ar ba un y mae an- 
ffyddiaeth yn sefyll, byddai, efallai, yn fuddiol dwyn yn mlaen 
brawf mwy penodol dros rwymedigaethau crefydd, yr hwn y 
gellid dangos yn ddiammheuol nad yw yn cael ei ddinystrio gan 
y syniad hwn. 

Nid yw y prawf oddi wrth ol-achosion fod Awdwr deallgar i 
natur, yn cael ei anmharu gan y syniad am angenrheidrwydd ; a 
thybied fod angenrheidrwydd yn beth posibl ynddo ei hun, ac 
yn gysson à threfn pethau. Ac y mae yn bwnc o ffaith, annib- 
ynol ar yr ymchwiliad yma, neu imrhyw un arall, ei fod yn llyw- 
odraethu y byd trTvy wobrau a chospau; a*i fod hefyd wedi 
rhoddi i ni allu moesol, trwy yr hwn yr ydym yn gwahaniaethu 
rhwng gweithredoedd a'u gilydd — ^yn cymmeradwyo rhai fel yn 
rhinwedidol a theilwng, ac yn condemnio ereill fel yn ddrygionus 
ac annheilwng. Yn awr, y mae y ddimadaeth foesol yma yn 
cjmnwys neu yn tybied, yn y syniad o honi, reol gweithrediad, 
a hono yn rheol o natur tra arbenig ; o blegid y mae yn cyn- 
nwys ynddi awdurdod, a hawl i reoli a chyfarwyddo — awdurdod 
yn y cyfryw fodd nas gallwn wyro oddi wrthi heb fod yn hunan- 
gondemniedig. A bod cyfarwyddiadau y gallu moesol yma, y 
rhai ydynt wrth naturiaeth yn rheol i ni, yn ddeddfau Duw 
^Pen. iL 



Digitized by VjOOQIC 



92 AM Y STNIAD O ANGENBHBBTI>BWYDÌ>, 

hefjrâ, yn ddeddftiu mewn ysilyi sydd yn cynnwys cádamMd 
îddynt, a eUir ei brofi fel hyn. Y mae ymwybyddiaeth o reol 
gweithrediad, mewn creaduriaid sydd yn alluog i* w hystyried fel 
wedi ei rhoddi iddynt gan eu Creawdwr, nid yn unig yn cyn- 
nyrchu teimlad o ddÿledswydd, ond hefyd deimlad o ddiogelwcîl 
wrth ei dilyn, ac o berygl wrth wyro oddi wrthi. Y mae cyfar- 
wyddyd Awdwr natur, i greaduriaid sydd yn alluog i edrych amò 
fel y cyfryw, yn ymddangos yn amlwg yn orchymyn oddî wrtho; 
ac y mae gorchymyn oddi wrtho ef yn cynnwys, o angenrheid- 
rwydd, addewid am ufudd-dod, neu fygythiad aín ánufudd-dod. 
Ond y mae y teimlad neu y syniad am haeddiant da a drwg, yr 
hyn sydd yn gynnwysedig yn y ddimadaeth foesol, yn gwneyd 
y cadamhàd yn eglur, ac yn peri iddo ymddangos mor amlwg á 
phe buasai wedi ei osod allan mewn geirìau. Ö Wegid, gan msà 
trefn ei lywodraetìi ydyw gfwobrwyo a chospi gweithredoedd, y 
ftkae y ffaîth ei fod wedi cyssylitu à rhai gweithredoedd syniad 
ainwahanedig o haeddiant, ac âg ereill syniad o ddrwg haedd- 
iant, yn fath o hysbysrwydd amlwg ar bwy y gweinyddir y cospau, 
ac ẁr bwy y gwobrau. O blegid y mae yn rhaid ei fod wedi rhoddi 
i ni y d(ümadaeth hon am bethau, fel rhagsyniad am yr hyn sydd 
i gymmeryd Ue yn y byd arall ; sef, mewn ffo^dd o raghysbys- 
ìaeth pa beth yr ydym i'w ddysgwyl ar ddiwedd ein bywyd yn ý 
byd hwn. Y mae genym, gan hyny, y seiliau aöilycîîf i feddwl 
y ceir gweled fod Uywodraeth Duw, ar y cyfan, yn cyfateb i'r 
natur a roddes efe i ni^ ac y bydd, yn niwedd a therfyniad 
pethau, i ddedwyddwch ddilyn rhinwedd, a thrueni ganlyn dryg- 
ioni ; y cymmer hyn le mewn gwirionedd, fel y mae Awdwr nat\ir 
cisioes, mewn dull mor arbenig, wedi cyssylltu y syniadau ani 
danynt yn ein meddyliau. Ac oddi wrth hyn, geUid casglu yn 
háwdd ein rhwymedigaethaü i ymarfer âg addoliad crefyddol, 
wrth yn unîg ei ystyried fél moddion i gádw ar ein meddyliau 
deimlad o'r Ujrwodraeth yma y mae Duẅ yn ei dwyn yn mlaen 
amom, a sicrhau ein hufudd-dod iddi; yr hyn, eto, nid yw ond 
golwg dra anmherffaith ar y ddyledswydd hono. 

Yn awr, nis gaU un wrthddadl oddi wrth angenrheîdrwydd 
filwrìo yn erbyn y prawf cyffredinol hwn o blaid crefydd — yr un 
yn erbyn y gosodiad yr ymresymwyd amo, ein bod yn feddiannol 
ar y cyfî^w allu a diraadaeth moesol ; o blegid nid yw hyn yn 
amgen na phwnc o ffaith a phrofiad, fod dynolryw wedi eù 
ffuâo yn y modd yma : nac yr un yn erbyn y casgliad ; o blegid 
y mcíe yn gasgUad uniongyrchol a hoUol oddi wrth ÿ ffaitÜ 
hon. O blegid nid yw y casgUad y bydd i Dduw yn y diwedd 
wobrwyo y cyfiawn a chospi y drygîonus, yn cael ei dynu yma 



Digitized by VjOOQIC 



PEI. YN DYLANWÀDU AB BIN TMDDYGIíU). 93 

oddi wrth yr ystyriaeth ei fod yn ymddangos i nî yn briodol * 
iddo wneyd, neu y dylai wneyd; ond oddi wrth fod yn ymddangos 
ei fbd wedi ein hysbysu y guma, Ac y mae wedi hysbysu hyn i 
ni yn yi addewid a'r bygythiad ag y mae, fel y sylwyd, y drych- 
leddwl o orchymyn yn arwyddo, a'r syniad am haeddiant a 
drwghaeddiant a roddes efe i ni yn eu mynegu yn fwy eglur. 
Ac y mae ymresymu fel hyn oddi wrth fifaith yn cael ei gadam- 
hau, ac i raddau ei brofi yn gjrwir, gan ffeithiau ereiU — gan 
dueddiadau naturiol rhinwedd a drygioni; a chan y ffaith fod 
Duw, yn nghwrs naturiol ei ragluniaeth, yn cospi gweithredoedd 
drygionus fel yn niweidiol i gymdeithas, ac yn cospi gweithred- 
oedd drygionus hefyd, fel y cyfryw, yn yr ystyr cyfyngaf. Fel 
hjm, y mae y prawf cyflBredinol o blaid crefydd yn wirionedd an- 
atebadwy, hyd yn oed ar y dybiaeth afreolaidd yr ydym yn ym- 
resymu ami. 

Y mae yn ofynol i ni sylwij yn mhellach, fod gan grefydd na- 
iuriol, heblaw hyn, brawf allanol, yr hwn nas gallai athrawiaeth 
angenrheidrwydd, pe bai yn wir, ei anmham. O blegid, medd 
ylier fod dyn, trwy y sylwadau a'r ymresymiad uchod, neu rhjrw 
rai ereül, yn cael ei argyhoeddi am wirionedd crefydd — ^bod Duw, 
yr hwn a wnaeth y byd, yr hwn sydd lywodraethwr moesol, a 
bamwr d^molryw, ac a dâl i bob un yn ol ei weithredoedd ; tyb- 
ier, meddaf, am un wedi ei argyhoeddi o hjrn trwy reswm, ond 
ar yr u^ pryd yn gwbl anwybodus am yr hen amseroedd, neu 
wn sefyUfa bresennol dynolryw, byddai yn naturiol i'r cyfryw un 
fbd yn ymofyngar o baith i hanes y gyfundrefn hon o athraw* 
iaeth — ar ba amser, ac yn mha ddull y daeth gyntaf i'r byd, ac 
a dderbyniwyd hi gan ran fawr o hono. A phe bai efe, wrth 
wneuthur ymchwiUad, yn cael allan mai rhyw berson mewn oes 

^Yr ydwyf, fodd bynag. ya mhell o4di wrthr wadu fod ewyllys "Duw yn cael 
ei phenderfymì gan yr . hýn ôydd briodol— gan iawnder a rheswm y pethý er fy 
mod yn dewis osgoi cwest^mau o'r fath nodweddddamcanol, a llefara gyda gofal 
am danynt. Ond 09 ydyw yn. ddeaUaíiwy dyweyd, ei fod yn hriodol a rhe^fmo, 
i bob un % ystyried ei hwÿumoydd ei hunan, yna, y mae priodoldeb neu gy 
mhwysder guoeithrediad, neu iawnder a rheswm ypeih (fttness ofaction, or tht 
right and reason of the case) yn ddnll dealladwy o lefaru. Ac y mae yn ym-- 
<l4ang08 yn be^ mor anoichona^wy tybied fod Dnw yn cymmeradwyo un cwrt 
o weührediad, neu un dyben yn hyfcrach na'r llall— yr hyn beth y mae ei f od yn 
gweithredu oddi ar fwriad yn dangos ei fod yn ei wneuthur— heb dybied fod 
ifaywbeth yn fiaenorol yn yr amcan hwnw yn síuLl dros roddi y flaenoriaeth iddo, 
ag ydyw tybied ei fod y9, dimad fo^rhyw osodiad dansoddol yn wir heb dybied 
fod r^ywbeth yn flaen(QX)l yn y gosodiad yn^ sail a rheswm j'r ddimadaeth. Nid 
yw yn ymddangos, gan hyny, toà. iawnder moesol yn ddim mwy perthynasol 
It&ofyddiad nag ydyw gwirìonedd daneoddol; neu nad ydyw yn ddim mwy an- 
inlinodol Uef am ^ g^wiwyBder ac ìawndâr gwçiti^^oeaa aç amcanion, f el yn 
gorwedd yn natur pethau, nag am wiiionedd dansoddol fel wedi eu seiílo fuUy 
|ae£ ar nator pethau]« 



Digitized by VjOOQIC 



94 AM Y 8YNIAT) O ANGENRHEIDBWTDD, 

ddiweddar, a'i cynnygiodd gyntaf fel casgliad oddi wrth reswm, 
a bod dynolryw cyn hyny yn gwbl anwybodus am dani ; yn awr, 
er yr arosai y prawf trwy reswm yr un, eto, ni ddeuai un tebyg- 
olrwydd chwanegol o'i gwirionédd oddi wrth yr hanes am ei dar- 
ganfyddiad. Ond yn lle bod fel hyn, i*r gŵrthwyneb, deuai o 
hyd i bethau nas gallent lai na gwasanaethu er cadamhau ei 
gwirionedd iddo: — Yn gyntaf^ Fod rhanau o*r gyfundrefn hon, 
gyda mwy neu lai o chwanegiadau a newidiadau, wedi derbyn 
crediniaeth yn mhob oes a gwlad, am y rhai y mae genym radd- 
au o wybodaeth o berthynas* i*r mater hwn. Yn aií, Ei bod yn 
ffaith hanesyddol, mor bell ag y gallwn ni olrhain pethau, fod yr 
holl gyfundrefn yma — fod un Duw, Creawdwr a Llywodraethwr 
moesol y byd, a bod dynolryw mewn ystàd o grefydd — wedi ei 
derbyn yn yr oesoedd boreuaf . Ac, y« drydydd^ Gan nad oes un 
crybwylliad neu awgrym mewn hanesiaeth mai ffrwyth ymrei- 
ymiad oedd y gyfundrefn hon ar y cyntaf, felly y mae prawf 
hanesiol neu draddodiadol pendant, mor hen a hanesiaeth ei hun, 
ei bod wedi ei hysbysu yn gyntaf trwy ddadguddiad. Yn awr, 
rhaid addef fod cryn bwys yn y pethau hyn. Y mae y cyntaf o 
honynt— cydsyniad cyffredin — ^yn dangos fod y gyfundrefn hon 
yn gydunol â synwyr cyffredin dynolryw. Nis gall yr ail — sef 
fod crefydd yn cael ei chredu yn oesoedd boreuaf y byd, yn 
enwedig gan nad ymddengys fod unrhyw chwanegiadau ofer- 
goelus neu gau yn perthjm iddi y pryd hyny — ^lai na bod yn gad- 
amhad pellach o*i gwirionedd. O blegid y mae yn brawf o un o 
ddau beth — naill ai ei bod wedi dyfod i*r byd trwy ddadguddiad, 
neu ei bod yn naturiol, eglur, ac yn cymhell ei hun i'r meddwl. Y 
cyntaf o*r rhai hyn ydyw penderfyniad dynion dysgedig. A phwy 
bynag a ystyria pa mor anghyfaddas ac annhueddol i ymchwiliad 
ydyw dynion diddysg ac anniwylliedig, a deimla hyn yn gogwyddo 
ei feddwl i gredu mai y golygiad hwn ydyw y tebycaf i wirionedd. 
Ac fel y dangosir yn yr ail ran^ o'r traethawd hwn — nad oes un 
rhith o sail yn erbyn dadguddiad yn nechreu y byd o'r fath a 
dybir y sydd yn erbyn dadguddiadau canlynol — ^nis gallai am- 
mheuwr, yr wyf yn meddwl, roddi un cyfrif, a ymddangosai hyd 
yn oed iddo ef yn fwy tebygol, am yr honiadau a wneid yn yr 
oesoedd boreuaf i ddadguddiad, na thybied fod rhyw wir ddad- 
guddiad gwreiddiol, o*r hwn y cawsant oU eu cop'io. A*r tryd- 
ydd peth a grybwyllwyd eisoes — sef, bod prawf hanesyddol pen- 
dant mor hen a hanesiaeth fod cyfundrefn crefydd weŴ ei 
haddysgu i ddynolryw trwy ddadguddiad — rhaid addef fod hyn 
yn brawf gwirioneddol, i ryw raddau, mai felly y dysgwyd hi. 



Digitized by VjOOQIC 



PEL YN DYLANWADTT XR EIN YMDDYGIAD. 95 

O blegid pa ham na dderbynir y traddodiad liynaf fel prawf 
chwanegol o ffaith, yn erbyn yr bon nid oes dadl ddigonol? 
Ac y mae y prawf hwn yn cael ei grybwyll yma, am fod grym 
ynddo i ddangos fod crefydd wedi dyfod i*r byd trwy ddadgudd- 
iad, yn flaenorol i bob ystyriaeth o awdurdod pendant unrhyw 
lyfr a dybir sydd yn cynnwys y dadguddiad hwnw ; a hyd yn 
oed yn flaenorol i bob ymchwiliadau ac ystyriaeth, pa un a ydyw 
y dadguddiad ei hun wedi ei drosglwyddo i lawr yn ddilwgr, 
ynte a ydyw wedi ei gymmysgu a'i dywyllu â chwedlau. Fel 
hyn, y mae y cyfrif hanesiol sydd genym am darddiad crefydd, 
a chymmeryd i mewn yr hoU amgylchiadau, yn gadarnhad sylw- 
eddol o*i gwirionedd, yr hwn ni effeithir amo yn y mesur 
lleiaf gan y dybiaeth am angenrheidrwydd. Ac y mae y prawf 
allanol, hyd yn oed o grefydd naturiol, heb fod mewn un modd 
yn fychan a dibwys. 

Ond dylid sylwi yn ofalus, a chadw mewn cof ar ol pob prawf 
a ellir ei ddwyn yn mlaen o blaid rhinwedd a chrefydd, mai fel 
y gall rheswm ymchwilgar gael ei esgeuluso, ei gamarwain, a*i 
dwyllo, felly hefyd y gall ein deeilltwriaeth moesol gael ei an- 
mharu a*i ŵyrdroi, a'i gyfarwyddiadau fethu cael gwrandawiad 
anmhleidgar. Nid yw hyn, yn wir, yn profi dim yn erbyn cy- 
wiredd a gwerth ein galluoedd ymchwilgar, neu ein rhai ymar- 
ferol — ^yn erbyn y ffaith eu bod wedi eu b'wriadu gan natur i*n 
haddysgu yn rheswm pethau, a*n cyfarwyddo pa fodd i ymddwyn, 
a pha beth yr ydym i' w ddysgwyl fel canljmiad ein hymddygiadau. 
Eto, y mae yr ystyriaeth ein bod yn agored i ddylanwad rhagfam 
a gŵyrdroad, ynrhybudd o*r math mwyaf difrifol i ni i fod ar ein 
gocheliad, gyda golwg ar yr hyn sydd o*r fath ganlyniad ag 
ydyw ein penderfyniadau o barth i rinwedd a chrefydd ; ac yn 
neillduol yn erbyn cymmeryd arferiad a ffasiwn, a syniadau gwag 
am anrhydedd, neu ddychymygion am esmwythyd a Ues presen- 
nol, a mantais i ereill, a*r cyffelyb, fel yr unig reol foesol. 

Mae y sylwadau blaenorol, wedi eu cymmeryd oddi wrth natur 
y peth ac oddi wrth hanes crefydd, yn gwneyd, wrth eu cymmeryd 
gyda*u gilydd, gwir brawf ymarferol o'i phlaid, rhy anhawdd i*w 
wrthateb; a*r cyfryw brawf, wrth ystyried pwysigrwydd anfeidrol 
y mater, ag a ystyrid yn ddigon cryf i reoli gweithredoedfl dynion 
sydd yn gweithredu oddi ar ystyriaeth a phwyll, pe caniateid 
nad oes un prawf Tr gwrthwyneb. Ond efallai y dywedir, " Fod 
liawer o debygoliaethau yn bod, y rhai nis gellir yn wir eu 
gwrthbrofi, neu ddangos nad ydynt yn debygoliaethau o gwbl, 
ond eto y gellir eu gorbwyso trwy debygoliaethau cryfaçh ar yr 
ochr arall, a llawer mwy trwy brawf penodol. Ac nid oes 



Digitized by VjOOQIC 



96 AK Y SYNIAD O ANOBNBHSIDBWTDD, 

jiclios dacUeu yn erbyn rliesymau neillduol a ddygir yn mlaen 
dros opiniwn, pan y gellir dangos yn eglur fod yr opiniwn e' 
hun yn angjiywîr, heb ymyryd dim â'r cyfryw resymaü. Yn 
awr, y mae yn rhaid fod lly wodraeth, trwy wobrwyon a chospau, 
ac yn enwedig trwy wobrwyo a chospi haeddiant a drwghaedd- 
iant, fel y oyfry w, yn gorphwys ar y dybiaeth ein bod yn rhydd, 
ac nid yn rhwym. Ac y mae yn beth anghredadwy fod Awdwr 
natur yn ein llywodraethu ar dybiaeth, fel pe bai yn wir, yr hon 
y gŵyr ef nad yw felly ;^ ac am hyny, y mae yn afìresymol meddwj 
y bydd iddo ef ein gwobrwyo a'n cospi am ein gweithredoedd 
mewn byd arall ; yn enwedig, y gwna efe hyny ar bwys y sjm- 
tàd eu bod yn cynnwys haeddiant a drwghaeddiant." Yn awr, 
y mae y pwnc wedi dyfod yma i ryw bwjmt. Ac y mae yi 
a^biad i hyn oll yn gyflawn, ac anmhosibl i'w osgoi; sef, fod 
hoU gyfansoddiad a chwrs pethau — ^hoU gyfatebiaeth rhaglun 
îäeth — ^yn, dangos tu hwnt i ddadl fod y casgliad oddi wrtìi yi 
ymresymiad hwn yn anghywir, yn mha le bynag y llecha y 
twyll-resymiad. Y mae athrawiaeth rhyddid yn dangos yn 
amlwg yn mha le y mae y twyll-resymiad — sef yn y dybiaetlr. 
ein bod yn rhwym ; pan, mewn gwirionedd, yr ydym yn rhydd 
Ond, ar y dybiaeth o angenrheidrwydd, gorwedda y twyll yn y 
gwaith o gymmeryd yn ganiataol ei fod yn beth anghredadwy 
lod gweithredydd rhwym yn cael ei wobrwyo a'i gospi. Ond 
bod y casgliad, y naiU ffordd neu y UaU, yn anghywir, sydd 
yn berffaith sicr.' O blegid y mae yn ffaith fod Duw yn Uyw* 
odraethu, hyd yn oed greaduriaid direswm, trwy y drefii o wobr^ 
wyon a chospau, yn nghwrs naturiol pethau. Ac y mae dynioB 
yn cael eu gwobrwyo a*u cospi am eu gweithredoedd ; eu cospi 
am weithredoedd niweidiol i gymdeithas, fel y cyfryw; eu cosp' 

\}Y mae Hume yn myned mor bell ag i haero, ^ fod djii, mewn gwmonedd, 
yn weithredydd rnwym— ei holl amgylcbiadau yn cad eu penderfynu gan 
ddeddfan sefydlog; eto, am fod hyn yn gaddiedig oddi wrtho ef, ei fod yn 
l^weiihreda gyda'r darbwylliad ei fod yn rhydd-weitfaredTdd: ond byddai tyb- 
led hyn, f el yr awgryma BaÜer, yn ddianrhydedd ar y Gforaohaf . Y mae Ef e 
jn ein Úywodraethu fal pe baem yn rhyddion— yn fedaiannol ar wirachyflawn 
ryddid i ddewis nea wrthod, i bendei^na y ffordd yma neu y ffordd arall; ao 
y mae y fEaith ei fod ef yn ein UywodiÎMÜia fel creadarìaid rhyddion yn brawf 
ein bod yn feddiannol ar ryddid. Y mae duwiol baroh at gymmerìad "Daw 
y ewirionedd'" yn ein corfodi i wneuthur y casgUad.] 

pSylwer ar y frawddeg hon:— "Ond bod y cac^Uad, ▼ naìn ffi>rdd neu y 
Uall, yn anghywir, aydd bertaith sior." OeUid gosod dadl y tyngedwr i lawx 
Hi^ewn cyfreÿmiad, fel yn :— Nis gaU gweithredwyr rhwym gael eu oospi gac 
Dduw: yr ydym ni jn weithredwyr rhwym ; gan hyny, nis gaUwn gael ein 
oospi gan Dduw. Tn awr, os ydym yn rhydd-weithredWyr, y mae y gosodiad 
Ueiaf <yr ydym ni yn wetÁredwyr rhwym) yn gaa ; os ydym yn weii£redwyT 
rhwym, yna y mae v gosodiad, mwyaf (y. oynfcaf ) yn gaja ; o blegid y mae y^ 
^aiẅ ein bod yn oaeì ein cospi a'n gẃobrwyo.] 



Digitized by VjOOQIC 



FEL YN DTLAHWABir Aft £IK TMDDYQL&.D. 07 

am weithredoedd djrygionna, fel y cyftyw, trwy offerynoüaetli 
naturìol y naiU y Uall, o dan weinyddiad presennol rhaglunìaetli. 
lë, hyd yn oed y teimlad o ddiolchgarwcli, a'r nwyd o ymddìal, 
«'r gwobrwyon a*r cospau sydd yn eu dilyn, y rhai ydynt i'w 
hystyrìed yn naturîol ; ä. y^ yn dyfod oddi wrth Awdwr natur — a'r 
gwobrwyon a'r cospau hyn yn naturìol gyssylltiedig â gweithred- 
oedd o fwriad a haeddiant da, a bwrìad a haeddiant drwg : y 
mae y gwobrwyon a'r cospau naturìol hyn, meddaf, yn dangos 
ímghywirdeb y casgliad uchod yn gymmaint ag a wnai trefii fwy 
c^rflawn a manwl o wobrwyo a chospi gweithredoedd daionus 
a drygionus, fel y cyfryw. Felly, os ydyw yn beth anghred- 
adwy fod gweithredwyr rhwym yn cael eu gwobrwyo a'u cospi, 
yna, nid yw dynion yn rhwym, ond yn rhydd; o blegid y mae 
yn fiaith eglur eu bod yn cael eu gwobrwyo a*u cospi. Ond os, 
yn y gwrthwyneb-— yr hyn yw y dybiaeth yr ydym yn ymresymu 
Ämi — ^y dadleuir fod dynion yn rhwym, yna, nid oes dim yn 
anghredadwy yn y dybiaeth bellaoh o fod gweithredwyr rhwym 
yn cael eu gwobrwyo a'u cospi ; o blegid fel hyn yr ymddygir 
atom ni ein hunain. 

Y mae yn canlyn, gan hyny, oddi wrth y cwbl, nad ydyw yr 
angenrheiiwydd a dybir yn bosibl, ac yn unol à threfn pethau, 
mewn un modd yn profi na wna Awdwr natur — nac yn dinystrio 
y prawf y gwna — ^yn niwedd y ffurf bresennol o*i lywodraeth, ei 
greadurìaid yn ddedwydd neu yn druenus, trwy ryw foddion, yn 
ol fel yr ymddygant yn dda neu ddrwg. Neu, ac adrodd y casgl- 
iad hwn mewn geirìau cyffelyb i deitl y bennod hon, y mae cyf- 
atebiaeth natur yn dangos i ni fod y dyb am angenrheidrwydd, 
wrth ei hystyrìed yn ymarferol, yn anghywir. Ac os nad yw 
angenrheidrwydd, ar y dybiaeth rag-grybwylledig, yn dinystrìo 
y prawf o blaid crefydd naturiol, y mae yn amlwg nad ydy w yn 
gwneuthur un cyfiiewidiad yn mhrawf crefydd ddadguddiedîg. 

Oddi wrth y pethau hyn hefyd, gallwn ddysgu yn mha ystyr 
i ddeall yr haeriad cyfírediuol hwnw— fod y syniad am angen- 
rheidrwydd yn rhwym o fod yn niweidiol ac andwyol i bob cref- 
ydd :-»yw syntaf^ mewn ystyr ymarferol ; fod dynion o duedd 
atheistaidd yn cymmeryd amynt galonogi eu hunain mewn 
drygioni, ac yn cyfiawnhau i ereiU eu difaterwch tuag at bob 
crefydd : — ac, yn aü, yn yr ystyr cyfyng^f ; ei fod yn wrthddy- 
weíÛad i holl gyfansoddiad natur, ac i'r hyn y gallwn bob my- 
ayd ei brofi ynom ein hunain, ac felly yn dadymchwel bob peth.^ 

pT mae yn amlwg fod angem'heidrwydd, mewn un ystyr— sef yn yr ystyrfod 
éynion yn gweithwMÌn oddi ar ddirgormhelliftd a gorf odaeth— yn anghymmodlawn 
A natar piofiad, a chrofydd : — yn ngeiriau Butler, "y mae yn dadymohwél poŵ 

H 



Digitized by VjOOQIC 



98 AM LYWODBAETH DUW, 

Ond nid yw yr haeriad hwn mewn nn modd i'w ddeall fel pe na 
bai angenrheidrwydd — ^pe tybid y gellid ei gymmodi â chyfan- 
soddiad pethau, ac â*n profiad ni ein hunain — ^yn bosibl hefyd 
i'w gymmodi à chrefydd ; o blegid ar y dybiaeth hon, y mae 
yn hÄwdd gweled ei fod felly. 



PENNOD VII. 

ÁM LYWODEAETH DITW, TN CAEL EI HYSTYRIED TEL TEEF»', 

NEIT GYFAN80DDIAD, 8YDD YN CAEL EI DIRNAD 

YX ANMHEBFFAITH. 

£b nas gelUr llai nag addef fod cyfatebiaeth natur yn gweini 
tebygolrwydd cryf o blaid crefydd yn gyflfredinol, a'r amrywiol 
bethau neillduol a gynnwysir ynddi, wrth eu hystyried fel ffeith- 
iau, a'i fod hefyd yn dangos nad yw y tebygobwydd hwn yn 
cael ei ddinystrio gan unrhyw syniadau am angenrheidrwydd ; 
ar yr un pryd, y mae yn bosibl i wrthddadleuon gael eu dwyn 
yn mlaen yn erbyn doethineb, uniondeb, a daioni y llywodraeth 
ddwyfol, a gynnwysir yn y drychfeddwl o grefydd, ac yn erbyn 
trefn gweinyddiad y llywodraeth hon; ac i'r gwrthddadleuon 
hyn, nis gall cyfatebiaeth roddi atebiad uniongyrchol.^ O blegid 
nid yw tebygobrwydd, neu gwbl sicrwydd, unrhy w bwnc o ffaith, 
yn profi yn uniongyrchol ddim o barth ei ddoethineb neu ei 
ddaioni ; ac nis gall cyfatebiaeth wneyd mwy, mewn ffordd 

peth;*' ond yn yr ystyr arall, sef fod ^eîthredoedd dynion yn cael eu rìiag- 
weled, ac felly, fel v profa Jonathan Edwards, yn angenrheidiol; neu yn yr 
ystyr fod gweithredoedd dynion yn gynnyrchion dyUnwadau ac achosion, 
megys eu tueddiadau naturiol eu hunarn, a'r tueddiadau gras<d a hlenir yn* 
ddynt gwi ddylanwad dwyfol : nid yw yn anghydweddol â hwynt. " Y mae 
angenrheidrwydd, wrth ei iawn ddeall,'' medd Dr. Ohahners, "yn Ile rhoddi 
attolfa ar alluoedd a bwriadau dyn, neu ddinystrio ei iydd-ewyllys, yn ei adael 
fel o*r blaen yn greadur piysur a thraflferthus."] 

pOs gwrthddadleuir yn erby;' y ffaüh fod ÍÌywodraeth foeaol yn bod, gellir 
ateb hyny trwy ddangos fod dechreuad y Uywodraeth hono i*w gweled yn bres- 



hefyd yn erlmi ei nodwedd moesol perffaith. Â chaniatau fod llywodraeth. 

f oesol yn bod, gelür, wedi hyny, haeru nad yw yn llvwodraeth ddoet^ cjrfiawn, 
a"da. Yn awr, dywed Butler nas gall cyf atebiaeth ddwyn atebion uniongyrchol 
i*r cyfryw wrthddadleuon. Ond gall ddwyn yn mlaen atebion ammimgyrchol 
iddynt. Un o'r rhai hyn ydvw ein dimadaeth anmherffaìth am gyfundrefn 
mor eang. Y mae dwy ddadl yn cael eu harfer dros hyn : cymmerir y naill 
oddi wrth y (nrfatebiaeth cyfiredinol sydd yn bod rhwng llywodraeth naturiol a 
Uywodraeth foesol Duw : y Uall oddi wrth gyf atebiaethau neillduol sydd yn 
bod rhyngddynt.] 



Digitized by VjOOQIC 



FEL ¥2? CAEL EI DIBNAD TN ANMHEBPFAITH. 99 

imiongyrchol, na dangos fod unrliyw beth yn wir neu gredadwy, 
yii unig fel pwnc o ffaith. Ond eto, os ydyw cyfatebiaeth, oddi ar 
y dybiaeth am gyfansoddiad moesol mewn natur, a llywodraeth 
foesol ynddi, yn dangos y rhaid i'r llywodraeth hon fod yn gyf- 
ansoddiad neu drefn o lywodraeth, ac nid yn nifer o actau un- 
igol anghyssylltiol o uniondeb a daioni yn cael eu gweinyddu ; 
ac y rhaid iddi hefyd fod yn drefniant, yn cael ei deall mor 
anmherffaith, ac yn gyfryw o ran pethau ereill, ag i weini ateb- 
iad uniongyrchol, cyffredinol, i bob gwrthddadl yn erbyn ei hun- 
iondeb a*i daioni — yna, y mae cyfatebiaeth, mewn ffordd anun- 
iongyrchol, o wasanaeth mawr tuag at ateb y gwrthddadleuon 
hyny, trwy awgrymu yr atebiad, a dangos ei fod yn atebiad cred- 
adwy. 

Yn awT, gellid gweled, wrth wneyd ymchwiliad, mai fel hyn 
y mae yn bod. O blegid, yn gyntaf^ ar y dybiaeth fod Duw yn 
cario yn mlaen lywodraeth foesol ar y byd, y mae cyfatebiaeth 
ei lywodraeth naturiol yn dangos y rhaid fod ei lywodraeth 
foesol yn gyfansoddiad uwch law ein dimadaeth ; ac y mae hyn 
yn cynnwys atebiad cyffredinol i bob gwrthddadl yn erbyn ei 
huniondeb a'i daioni. Ac, yn aü, dangosir yn mhellach, trwy 
sylwi yn fanylach ar ryw bethau neillduol a gynnwysir yn liyw- 
odraeth naturiol Duw — ^a thybied, trwy gyfatebiaeth, fod pethau 
cyffelyb yn perthyn Tw lywodraeth foesol — ^pa mor lleied o bwys 
sydd i'w roddi ar y gwrthddadleuon hyn. 

I. Ar y dybiaeth fod Duw yn dwyn yn mlaen lywodraeth 
foesol ar y byd, y mae cyfatebiaeth ei lywodraeth naturiol yn 
dangos y rhaid i'w lywodraeth foesol fod yn drefniant tu hwnt 
i'n dimadaeth ; ac y mae hyn }ti cynnwys atebiad cyffiredinol i 
bob gwrthddadl yn erbyn ei huniondeb a*i daioni. Y mae yn 
berffaith amlwg, ac y mae cyfatebiaeth yn brawf o hyny, y rhaid, 
ar y dybiaeth o lywodraeth foesol, iddi fod yn drefniant neu gyn- 
Uun ; o blegid y mae y byd, a*r llywodraeth naturiol arno, yn 
ymddangos felly — sef yn gynllun, cyfundrefn, neu gyfansoddiad, 
rhanau pa un sydd yn cyfateb i*w gilydd, ac i'r cyfan, mor wir- 
ioneddol ag unrhyw waith o eiddo celfyddyd, neu unrhyw gyn» 
llun neillduol o gyfansoddiad gwladol, neu lywodraeth. Yn 
nghynllun mawr y byd naturiol, y mae personau yn sefyil mewn 
amrywiol berthynasau â phersonau ereill o*u rhywogaeth eu 
hunain. Ac yr ydym yn canfod fod rhywogaethau cyfain yn 
dwyn perthynas, mewn amrywiol ddulliau, â rhywogaethau ereill 
ar y ddaiar. Ac nid ydym yn gwybod pa faint yn mhellach y 
gall y mathau h^m o berthjmasau gyrhaedd.* Ac fel nad oes un 
weithred neu ddygwyddiad naturiol, à pha un yr ydym yn gyd- 



Digitized by VjOOQIC 



100 AM LYWODÄAÄTH DUW, 

nabyddus, mor anghyssylltiol, ae yn gymmaînt ar ei pben ei him» 
M nad yw yn mejdu perthynas à rhyw weithredoedd Äeu ààf^ 
gwyddìadan ereill, felly, mae yn boiuhl fod rhwng pob mi a 
honynt berthynas natnriol bell â gweithredoedd a dygwyddìadaa 
ereill, oddi allan i gylch y byd hwn, pan nas gellid gweled fod lui 
berthynas agos nniongyrchol rhyngddynt. Nid ymddeng^rs, mae 
yn wir, fod dim yn ein hawdurdodi hyd yn oed i dd^^aln fod 
perthynas rhwng yr holl greaduriaid, gweìthredoedd, a dygwydd^ 
iadau, trwy hoU natonaeth. Ond, fel y mae yn eglur fod gan 
bob dygwyddiad ganlyniadau dyfodol, na wyddys am danynt, 
feUy, os ohheiniwn wa. o honynt mor belled ag y gallwn at yr 
hpi sydd yn gyssylltiedig 4g ef) ni a ganfyddwn, pe na buasai y 
cyfryw ddygwyddiad yn gyssylltiedig à rhywbeth pellach mewn, 
natur, anhysbys i ni, rhywbèth yn y mynedol a'r presennoU nas 
gallasai y dygwyddiad hwnw gymmeryd lle o gwbl. Nis gall- 
wn chwaith roddi esboniad cyflawn ar ddim — ^rhoi cyfrif am ei 
holl achosion, amcanion, sJi amgylchiadau angenrheidiol, sef yr 
amgylchiadau hyny heb y rhai nis gallasai fod. Trwy y cyssyllt- 
iad rhyfedd hwn, y berthynas a'r cydrediad sydd rhyngddynt a'u 
gilydd, y mae pob peth yn nghwrs natur yn cael ei ddwyn oddi 
amgylch. A gwelir yn barhaus fod y pethau sydd yn ym- 
ddangos y mwyaf dibwys yn ammodau angenrheûüol i betìiau 
ei!:eill sydd o'r pwysigrwydd mwyaf ; fel y ^dl unrhyw beth, am 
ddim a wyddoto i*r gwrthwyneb, fod yn ammod angenrheidiol 
i beth arall. Fëlly, gan fod y byd naturiol, a*r llywodraeth 
naturiol amo, yn drefhiant mor anamgyffiredadwy fel nad yw y 
dyn hwnw yn gwybod, mewn gwirionedd, ddim, sydd heb ei 
argyhoeddi o'i anwybodaeth am dani ; y mae hyn yn dangos yn 
eglur y gall y byd á'r llywodraeth foesol fod felly hefyd, Ao 
yn wir, y mae cyfansoddiad naturiol a moesol y byd mor gys- 
syllteidig â'u gilydd,fel ag i wneyd yn nghyd ond im treâûant; 
ac y mae yn dra thebygol mai yn unig er mwyn, ac yn ddfuros- 
tyngedig i'r diweddaf y mae y cyntaf yn cael ei ddwyn yn mlaen^ 
fel y mae y byd Uysieud er mwyn y byd anifeilaidd, a chorff er 
mwyn y meddwl. Ond heb i ni ymholi pa mor bell y mae lly^ • 
odraeth y byd naturiol yn ddarostyngedig i'r eiddo y byd moesdi, 
yr hyn a fwriedir yma yn unig ydyw sylwi ar y tebygolrwydd 
cryf fod y naill yn gyfatebol i*r líall; ac am hyny, y gelUd 
meddwl fod pob act o eiddo cyfiawnder a daioni d^órfol ya 
edrych y tu hwnt iddi ei hun, a'i gwrthddrych uniongyrchol ; 
fod ganddi ryw gyfeiriad at ranau ereill o lywodraetid foesdL 
Duw, ac at ^mllun*moesol cyffiredinol; a bod pob amgylchiad 
perthynol i'w lywodraeth foesol yn cad ei ragdre^a gyda 



Digitized by VjOOQIC 



TEL YN CAEL EI DIBNAD TN AKXK£BFFAITH. 101 

gobrg «r y llywodiaetli yn yr oU o Honi £r esampl : parliad 
diagderfynedig yr amser, y graddau, a'r fiyrdd y mae rhînwedd i 
«ro6 ntewn sefyUfa o ymryson a dysgyblaeth, ac y mae drygioni 
yn cael ei oddef i íŷned rhagddo; yr adegau appwyntiedig i 
weînydd« cjfiawnder; yr offer^mau gosodedig i hyny ; ymathaii 
e wobrau a chospau; a'r duUiau y telir hwy ; pob anghreifftiau 
lieülduol o gyfiawnder a daioni Duw, a'u hoU amgylchiadau;— 
gaU fbd yr hcàl bethau hyn yn dwyn y fath berthynas â'u güydd» 
fel ag i wneyd nn cynUun neu drefìimnt cyûin, yn gyssyUtiedìg 
jn ei hoU lanau ; a hwn yn gynUun mor briodol feUy ag ydyw y 
l^d naturiol, ac yn gyffelyb yn ei natur iddo. Ac, a thybied mai 
f(ä hyn y mae yn bod, y mae yn bur amlwg nad ydym ni yn 
gieadurìaid cjmhwys i famu y tre&iiant hwn, oddi wróì y rhan-> 
«u byehain o hono sydd yn dyfod i'n golwg yn y bywyd hwn ; 
nt am hyny, nis gaU gwrthddadleuon jm erbyn un o'r rhanau 
kyn gaei Uawer o sylw oddi wrth ddynion synwyrol. 

Y mae ein hanwybodaeth, a'r casgUad uchod oddi wrtho, yn 
cael eu haddef yn g]rfi&edinol ar achlysuron ereiU; ac er nad 
jáynt yn cael eu gwadu braidd gan neb, eto y maent yn cael eu 
banghoâo gan bawb pan â dynion i ddadleu yn erbyn crefydd« 
Ac nid yw yn beth hawdd, 4^aUai, hyd yn oed i'r dynion mwyaf 
«yuwyrcÀ i gadw bob amser jn eu meddwl faini ein haiiwybodaeth, 
a gwneyd canialâd piiodol o'r herwydd. Ac ar y cyfrifon hyn, ni 
Vyddai yn anfuddiol myned rhagom ychydig yn mheUach, i'r dy- 
ben o dîdangos yn fwy eglur pa mor deg a pluiodol, fel atebiad i 
wrthddadleuon yn erbyn treâì rhaglnniaeth, ydyw ein hanwybod- 
aeth. Tybier, feUy, fod rhywun yn haeru yn eofn fod y pethau 
y cwyidr cymmaint o'u plegid, sef dechreuad a pharhad drygìoni, 
yn gyfryw ag y gaUesid ^m hawdd eu Uuddias, trwy fynych gyf- 
iyngiadau — c^rfryngiadau yn cael eu gwneyd yn y íath fodd, fel 
ag i rwystro i bob niwed g^rfodi oddi wrthynt ; neu, pe bai hyny 
yn anmhosibl, fod tre/h o lywodraeth ei hun 301 anmherffeith- 
twydd; gui y gaUasai mwy o ddaioni gael ei gynnyrchu, heb 
nn dreifh, neu gyfansoddiad, 1xwy actau imigol ac anghyssyUtiol 
o gyfiawnder a daioni; o blegid na wnai y rhai hyny achlysuro 
afreoleidd-dra. Yn mheUach na hyn, y mae'n debyg na ddygir 
yn mlaen y gpirthddadleuon. Ëto, y mae yr atebiad yn eglur : — 
pe byddai yr haeriadau hyn yn wii, eto byddai y sylwadau uchod 
o barth ein hanwybodaeth am drefniant y Uywodraeth ddwy- 
fol, a'r casgliad a dynir oddi wrth hyny, yn ddigon i amddiffyn 
^efydd yn ngwyneb pob gwrthddadl oddi wrth annhrefii yr 

Cd bresennoL Pe bai yr haeriadau hyn yn wir, eto, byddai 
odraeth y byd yn nniawn a daionus er hyny ; o " 



Digitized by VjOOQIC 



102 ÁM LTWODSAETH DTTW, 

ar y mwyaf, ni ddangosent ddim mwy nag y gallasai fod yn llyw- 
odraeth well. Ond nid ydynt ond haeriadau disail; gan nad 
oes un dyn yn ddigon cydnabyddus â*r pethau a allent gymmeryd 
Ue, i allu dwyn yn mlaen un prawf drostynt yn meddu y gradd 
Ueiaf o debygolrwydd. O blegid pa mor bosibl bynag i gymmer- 
yd Ue yr ymddengys yr hyn a haerir uchod, eto, gellir. dwyn llu- 
aws o anghreifftiau, mewn pethau agosach atom, o dybiau cwbl 
anmhosibl, ac yn cynnwys ynddynt y gwrthddjrwediadau amlycaf,- 
y rhai nis gallai pob un eu gweled mewn un modd yn gyfryw; 
a*r rhai ni thybid felly, efallai, gan neb ar y golwg cyntaf. Oddi 
wrth y pethau hyn, y mae yn hawdd i ni weled yn eglur y modd 
y mae ein hanwybodaeth mewn gwirionedd yn atebiad bodd- 
haol i bob gwrthddadl yn erbyn cyfiawnder a daioni rhaglun- 
iaeth. Pe bai im, wrth fyfyrio ar ryw un o oruchwyliaethau 
rhagluniaeth, yr hon oruchwyliaeth ni byddai yn dwyn cyssyllt- 
iad âg un arall, yn cyfodi gwrthddadl, sef ei fod yn gweled yn-i 
ddi anmharch ar uniondeb, neu ddiffyg mewn daioni, nis gallaî 
dim fod yn atebiad mwy anmhwrpasol i'r cyfryw wrthddadl na 
dwyn yn mlaen ein hanwybodaeth mewn rhanau ereiU o drefn 
rhagluniaeth, neu mewn pethau posibl, y rhai ni pherthynent yn 
y mesur lleiaf i'r hyn a fyddai yn destyn &. fyfyrdod. Ond pan 
na wyddom nas gall y rhanau y dadleuir yn eu herbyn fod yn 
gyssylltiedig à rhanau ereill anhysbys i ni, yna y mae ein han- 
wybodaeth yn atebiad boddhaol ; o blegid gall fod rhyw berth- 
ynas anhysbys, neu anmhosiblrwydd, na wyddom am dano, yn 
peri fod yr hyn y dadleuir yn ei erbyn yn imiawn a da; 'ie, yn 
dda yn y graddau uchaf. 

II. A pha mor lleied o bwys sydd iV roddi ar y cyfryw wrth- 
ddadleuon, a ymddengys yn mhellach, trwy sylwi yn f wy manwl 
ar ryw bethau neülduol yn Uywodraeth naturiol Duw, i'r rhai y 
gellir tybied, oddi wrth gyfatebiaeth, fod rhai cyffelyb iddynt yn 
ei l)n¥odraeth foesol. 

Yn gyntaf, Fel nad oes yn ngh^rfansoddiad y byd naturìol 
ddim dybenion yn cael eu cyrhaedd heb foddion, feliy yr ydym 
yn cael fod moddion tra annymunol yn dwyn oddi amgylch yn 
fynych ddybenion sydd Tr fath raddau yn ddymunol, fel ag i 
orbwyso yn fawr annymunolder y moddion. Ac mewn achosion 
lle y mae y cyfryw foddion yn tueddu at y cyfryw ddybenion, nid 
heswm, ond profìad, sydd yn dangos i ni eu bod yn tueddu yn. 
y cyfeiriad yma. Y mae profiad hefyd yn dangos fod llawer 
moddion yn wasanaethgar ac angenrheidiol i gyrhaedd dybenion 
y buasem yn meddwl yn fiaenorol i brofiad y buasai y moddion 
íiyny yn tueddti Tr gwrthwyneb. Yn awr, oddi wrth y sylwadaa 



Digitized by VjOOQIC 



FEL YN CAEL EI DIBNJLD TN AlTMHEBri'AITH. 103 

byn ar drefn y byd naturiol — ^a thybied hefyd fod cyfansodùiad y 
moesol yn gyfatebol — ^y mae tebygobrwydd cryf yn cyfodi, fod y 
fiaith ei fod wedi ei roddi yn ngallu dynion i wneyd eu gilydd 
yn druenus i*r graddau y mae, a gwneyd dynion yn agored i 
ddrygioni Tr un graddau ag yr ydym ni — ac, yn gyffredin, fod 
y pethau a ddadleuir yn erbyn cyfansoddiad moesol rhaglun- 
iaeth^ — ar y cjrfan, yn wasanaethgar i rinwedd, ac yn cynnyrchu 
mwy o hapusrwydd nag o boen ; hyny yw, dichon fod y pethau y 
dadieuir yn eu herbyn yn foddion i gynnyrchu, yn y diwedd, 
fesur helaethach o hapusrwydd* Grellir sylwi hefyd nad yw y 
ffaith ein bod ni heb weled y cyfryw duedd yn y moddion hyny, 
neu eu bod yn ymddangos i ni fel yn meddu tuedd wrthwyneo, 
yn un ddadl yn erbyn hyn. Fel hyn, gall y pethau a ystyriwn 
ni yn afreoleidd-derau beidio bod felly o gwbl, am y gallant fod 
yn foddion i gyrhaedd dybenion doeth a da. Ac fel y dywed- 
wyd eîsoes, gall mai hwy yw yr unig foddion trwy ba rai y 
gellir cyrhaedíd y dybenion doeth a daionus hyn. 

Ar ol gwneyd y sylwadau Lyn, y mae, efallai, yn briodol 
chwanegu — er mwyn rhagflaenu casgliad ffol a drygionus oddi 
wrth un o honynt---er fod cyfansoddiad ein natur, trwy yr hwn 
yr ydym yn alluog i gyflawnu drygioni ac i oddef trueni, yn 
gwasanaetìiu i berffeithrwydd a hapusrwydd y byd ; ac er fod y 
goddeflad gweithredol o ddrygioni, efallai, yn fuddiol iddo (Ä. y., 
buasai yn fẁy niweidiol, nid fod dyn drygionus ei hunan yn ym- 
gadw oddi wrth ei ddrygioni, ond fod arall wedi ei rwystro 
mewn modd gorfodol, na*i fod wedi ei oddef), ar yr im pryd, 
gallasai fod yn llawer gweü i*r byd pe buasai y drygioni hwn heb 
erioed ei wneuthur. lë, y mae yn hawdd gweied y gall cyf- 
lawniad drygioni fod yn wasanaethgar i'r byd, ac eto y buasai yn 
annhraethol well i ddynion ymgadw oddi wrtho. O blegid, yn 
nghyfansoddiad doeth a da y byd naturiol, y mae clefydau yn 
dwyn eu meddyginiaeth eu hunain — mathau o afiechyd ag ydynt 
eu hunain yn feddyginiaeth. Buasai Uawer un wedi marw oni 
buasai am y gymmalwst, neu glefyd ; eto, meddylid y byddai 
yn ynfyd haeru fod aflechyd yn gyflwr gwell a pherffeithiach nag 
iechyd, er fod peth cyffelyb wedi ei ddywedyd gyda golwg ar y 
byd moesol. Ônd, 

Yn aily Y mae llywodraeth natuiiol y byd yn cael ei dwyn yn 
mlaen trwy ddeddfau cyfíredinol. Dichon fod rhesymau doeth 
a da dros hyn — ^y rhesymau doethaf a goreu, am ddim a'r a 
wyddom ni i'r gwrthwyneb. Ao y mae cyfatebiaeth natur yn 
awgrymu fod y cyfryw resymau yn bod mewn gwirionedd. Dang- 
psir hyn trwy ein bod yn gweled amcanion daionus yn cael eu 



Digitized by LjOOÇIC 



104 ÁU LTWOD»ÁET« DÜTf, 

cyrliaedcl, fel yn wîr y mae yr holl ddaionî a fwynliawn yn cael 
ei gyrhaedd, trwy y moddion yma; sef, bod y deddfau yn ol pa 
rai y Uywodraethir y byd yn ddeddfau cyfiredinol. blegid 
nid oes genym bron un math o fwyniant, ond yr hyn yr ydym 
ein hunain, yn y naill ffordd neu y llall, yn onerynol i' w gyr* 
haedd, trwy weithredu mewn ffordd a ragwelir genym fél yn 
debyffol i'w feddiannu. Yn awr, nis gallai un feddu y rhagwel- 
ediad yma, mewn un modd, oni bai fod flywodraeth y byd ya 
cael ei dwyn yn mlaen trwy ddeddfau cyfiredinol. Ac er y gallai, 
am ddim a wyddom i'r gwrthwyneb, fod pob achos unigol wedi 
cael rhagddarparu ar ei gyfer gan y rhai hyn, eto, gall y byddai 
rhagâaenu pob a&eoleidd-derau, neu eu gwellhau pan ymddang- 
osent, trwy y deddfau cyfiredinol mwyaf doeth a da, yn anmhosibl 
yn ol natur pethau, fel yr ymddengys ei fod yn gwbl anmhosibl 
mewn llywodraeth wladoL Ond yr ydym yn barod i feddwl, er 
i drefh natur barhau yr un fath, ac i gwrs pethau fyned yn 
mlaen mewn pethau ereill fel y mae yn bresennol, eto, y gallasal 
fod cyfryngiadau neillduol i, ragflaenu afireoleidd-derau, er nas 
gallesid eu rhwystro na'u gweUhau trwy ddeddfau cyfl&edinol. 
Ac yn wir, fe fyddai rheswm da i ddymuno — yr hyn sydd yn 
wahanol i ddyweyd fod genym hawl i ofyn hyny — am i bob 
afreoleidd-dra gael ei ragflaenu neu ei feddyginiaethu trwy gyf- 
ryngiadau presennol, pe na byddai gan y cyfryngiadau hyny un 
eÔaith heblaw hyn. Ond y mae yn amlwg y byddai iddynt 
ryw effeithiau annymunol, eglur ac uniongyrchol : megys, er 
esampl, cefhogent ddiogi.ac esgeulusdra, a gwnaent reol natur- 
iol ein bywyd yn rheol ammhëus, yr hon a gadamheir trwy hyn 
— fod cwrs y byd yn cael ei ddwyn yn mlaen gan ddeddfau cy- 
firedinol. Ac, yn mheUach, y mae yn sicr yr effeithient yn ddir«> 
fawr ar gyssyUtiadau peU, trwy gyfrwng y berthynas ryfeddol a 
grybwyUwyd o'r blaen.* Fel hyn, nis gaUwn gymmaint a 
d;^alu pa beth a fyddai hoU ganlyniadau y cyfryngiadau a ddy- 
muníd. Dichon y dywedid y gelUd attal imrhyw ganlyniad an- 
hapus trwy gyfryngiadau pellach pan fyddai galwad am danynt : 
ond nid yẅ hyn eto yn amgen na siarad ar antur yn y tywyU- 
wch. Ar y cyfan, gan hyny, yr ydym yn gweled fod rhesymau 
doeth pa ham y mae trefn y byd yn cael ei ddwyn yn mlaen trwy 
iddeddfau cyffîrecUnoi, ac amcanion daionus yn caeí eu cyflawnu 
trwy y moddion yma : ac y mae, am ddim a wydd<mi, y rhesym- 
au mwýaf doeth dros hyn, a'r amcanion goreu yn cael eu cyr- 
haedd yn ol y drefii bresennol. Nid oes genym saü i gredu y 
geUîd gweUhau pob a&eoleidd-derau wrth iddynt gyfodi, neu eu 



Digitized by VjOOQIC 



rSL YS CJUBL XI DIBITÁD TIT AKMHXSFFAITH. 105 

IlTiddìas riiag cyfodi, trwj ddeddfaa cyf&edinol. Tr ydym yn 
gweled y cynnyrcliai cyfryngiadau ddrwg, ac yr attalient ddaioni ; 
ac nÌB gwyddom yn amgen na pharent fwy o ddrwg nag a rag- 
flaenent, ac y rhwystrent fwy o ddaioni nag a gynnyrclient. 
Ac os yd^rw yn bod fel lijm, yna y mae diflyg y oyfryngiadau hyn 
yn brawf ac yn arddaneofaad o ddaioni, yn hytrach nag yn 
achos cwynfan a grwgnach. Y mae hyn yn ddealladwy, ac yn 
ddigon ar y mater; ao y mae myned yn ^nhellach y tu hwnt i 
gyrhaeddiflid ein galluoedd. 

Ond, gallai un ddywedyd, " fod, wedi y cwhl, y cyssylltiadaTl 
hyn, a'r pethau hyn a dybir sydd yn anmhosibl, yn bethau ag 
yr ydym yn anadnabyddus o honynt ; ac y rhaid i ni famu am 
grefydd, fel am bethau ereill, wrth yr hyn a wyddom, ac edrych 
«r y gweddill — ^y pethau yr ydym yn ddyeithi iddynt — megys 
dim; neu, fodd bynag, fod yr atebion a roddir yma i'r gwrth- 
ddadleuon yn erbyn crefydd yn gyfryw ag y gellü: mor briodol 
eu de&yddio i wanhau y prawf o honi, gan fod eu nerth yn 
^iphwys yn gymmaint ar ein hanwybodaeth." Ond, 

Ỳn sfÿnta/j Er fod anwybodaeth hollol ar unrhyw fater yn 
dinystrio, neu yn hytrach yn cau allan bob prawf o'i blaid, yn 
^stal a gwrthddadLeuon yn ei erbyn, eto nid ydyw anwybod- 
aeth mewn rhon yn gwneyd hyny. blegid gallwn fod i un- 
rhyw radd yn argyhoeddedig fod rhyw ddyn yn meddu y cyfryw 
.gymmeriad, ac yn ganlynol y bydd iddo ymgais am y cyfryw 
amcanion, er ein bod yn gwbl anwybodus am y Ilwybr priodol i 
weithredu mewn trefo i gyrhaedd yr amcanion hyny yn fwyaf 
effeitlriol: ac yn yr achos hwn, gellid ateb gwrthdadleuon yn 
erbyn ei ddull o weithredu fel un yn ymddangos yn dduU anfan* 
teisiol i'w cyrhaedd, trwy ein hanwybodaeth, er na byddai y prawf 
fbd y cyfryw amcanion yn cael eu bwriadu yn cael ei wanychu 
mewn un modd trwy hyny. Felly, prawf o gymmeriad moesol 
Duw ydyw y prawf o grefydd, ac felly y mae'n profi fod ei Iyw- 
odraeíh yn foesol, ac y bvad i bob un, ar y cyfan, dderbyn yn ol 
ei haeddiant — ^prawf mai hyn ydyw amcan bwriadol ei Iywodr- 
aeth. Ond nid ydym ni yn abl i famu pa un ydyw y Uwybr 
priodol o weithredu mewn trefn i gYrhaedd yr amcan yn fwyaf 
effeithiol. Gan hyny, y mae eîn îiaawybodaeth yn atebiad i 
wrthddadleuon yn erbyn trefh rhagluniaeth yn goddef afreoI« 
leidd-derau, sydd, mewn ymddangosiad, yn wrthwyneb i'r amcan 
hwn. Yn awr, gan ei bod mor amlwg y gall ein hanwybodaeth 
fod yn atebiad boddhaol i wrthddadleuon yn erbyn peth, ac eta 
heb effeithio dim ar y prawf o*i blaid, y mae yn beth ffol haeru, 
onÌB gellir ei ddangos a i brofi, fod ein hanwybodaeth yn gwanhau 



Digitized by VjOOQIC 



106 AM LTW0DI11.ETH DU^, filC. 

y prawf o blaid crefydd, fel y mae yn gwanhau y gwrthddadl- 
euon yn ei herbyn. 

Yn aü, Tybier y gellid yn deg ddwyn yn mlaen bethau an- 
mbosibl anadnabyddus, a chyssylltiadau anadnabyddus, i wan 
-ychu y prawf dros grefydd, yn gystal ag i ateb gwrthddadleuon 
yn ei herbyn ; ac y byddai, mewn canlynîad i hyn, y prawf drosti 
yn ammheus : ar yr un pryd, y mae yn wirionedd anwadadwy yr 
arosai rhwymedigaethau moesol yn sicr a diysgog, er na byddai 
yn sicr pa beth a fyddai ar y cyfan y canlyniadau o'u cadw neu 
o'u troseddu. O blegid y mae y rhwymedigaethau hyn yn 
cyfodi yn uniongyrchol ac angenrheidiol oddi ar fam ein medd- 
yliau ein hunain — oddi eithr eu bod wedi 'eu llygru — ^yr hon nis 
gallwn ei throseddu heb fod yn hunangondemniedig. Byddent 
hefyd yn sicr oddi ar yr ystjrriaeth o fuddioldeb a Ues. O blegid 
be bai yn ammheus pa beth fydd canlyniadau d^rfodol rhinwedd 
a drygioni, y mae, ar yr un pryd, jrn debygol y gail yr un canlyn- 
iadau fod iddynt ag a ddysgir i ni gan grefydd. Ac y mae y 
tebygobwydd hwn yn fath o rwymedigaeth, yn ngolwg doeth- 
ineb, i ymwrthod à phob drygioni, ac i fyw yn yr ymarferiad 
cydwybodol â'r hyn sydd dda. Ond, 

Yn drydydd, Nis gellir gwneyd defnydd o'r atebion crybwyll- 
edig i'r gwrthddadleuon yn erbyn crefydd yr un modd i wan- 
hau y prawf o'i phlaid. O blegid, ar y dybiaeth fod Duw yn 
dwyn yn mlaen lywodraeth foesol ar y byd, y mae cyfateb- 
iaeth yn ein hawdurdodi i gasglu y rhaid fod y Uywodraeth 
foesol hon yn gynUun neu gyfansoddiad uwch law ein hamgy- 
fírediad. Ac y mae cyfatebiaethau dirif yn dangos i ni fod 
rhanau o'r cyfryw gyfansoddiad, yn rhinwedd eu perthynas à 
rhanau ereiU, yn gwasanaethu i ddwyn yn mlaen amcanion, y 
rhai y buasem yn tybied nad oedd ynddynt un duedd iV cyf- 
lawnu ; *ie, amcanion ag y buasem, cyn cael prawf i*r gwrthwyneb, 
yn meddwl fod y cyfryw ranau yn hytrach yn meddu tuedd i'w 
Uuddias. Amhyny, ymae yr hoU g^rfatebiaethau hyn yn dangos 
fod y Uwybr yma o ddadleu yn erhyn crefydd yn dwyUodrus ; o 
blegid y maent yn gwneyd yn debygol, os nad ja. sicr, nad yw 
mewn im modd yn anghredadwy, pe y gaUem am^rffred y cyfan', y 
gwelem fod goddefiad o'r afreoleidd-derau y dadleidr yn eu herbyn 
yn gysson âg imiondeb a daioni, a hyd yn oed yn arwyddion o 
honynt. Yn awr, nis geUir cymhwyso hyn at y prawf o grefydd 
fel at y gwrthddadleuon yn ei herbyn ; ac am hyny, nis gaU ddi- 
rymu y prawf hwnw fel y mae yn gwneyd â'r gwrthdíhidleuon 
hyn. 

Yn ddiìoeddaf, Oddi wrth y sylw a wnaed yn awr, y mae yn 



Digitized by VjOOQIC 



TLWADÁU DIWEDDOL AK T BHAN GTNTAF. 107 

hawdd gweled am yr atebion a roddwyd ucbod i'r gwrthddadl- 
euon yn erbyn Rbágluniaetb — er, mewn fifordd gyfi&edin o siarad, 
y gellir dyweyd eu bod wedi eu cymmeryd oddi wrtb ein ban- 
wybodaetb — eto, nad ydynt wedi eu cymmeryd yn unig o byny, 
ond o rywbetb ag y mae cyfatebiaetb yn ddangos am dano. O 
biegid y mae cyfatebiaetb yn dangos yn sicr fod ein banwybod- 
aetb am betb^u posibl natur a'u bamrywiol gyssylltiadau, yn ein 
gwneyd jrn anghymbwys i famu, ac yn ein barwain i gam- 
gasgliadau, mewn acbosipn tebyg Vr un dan sylw, yn y rbai yr 
ydym yn cymmeryd amom famu a gwrtbddadleu. Felly, nid 
tybiaetbau yn unig am gyssylltiadau anadnabyddus ydyw yr byn 
yr ymdrinwyd â bwynt yn flaenorol; ond y maent yn cael eu 
cymbell ar ein meddwl, ac ar sylw dynion difirifol, a'u gwneyd 
yn eitbaf credadwy, gan gyfatebiaetb natur. Felly, wrtíi gym- 
meryd y petbau byn i'n byst^rriaetb, nid yw yr byn a wnaetbom 
yn amgen na bamu oddi wrtb ein profiad, ac oddi wrtb yr byn a 
wyddom ; ac nid ydym yn bamu f elly os gade wir hwynt yn ddisylw. 



BTLWADAU DIWEDDOL AE T BHAN GTNTAF. 

Mae sylwadau y bennod ddiweddaf yn ein barwain i ystyried 
sefyllfa bresennol bywyd dyn, jrn yr bon yr ymdraffertbwn gym- 
maint, fel yn meddu rbyw gyfeiriad neu gilydd at gyfundrefn 
neu gynllun Uawer mwy eang. A oes rbyw bertbjmas rhyngom 
â rbanau mwyaf pellenig y bydysawd diderfyn, sydd yn gwestiwn 
nas gallwn ei benderfynu. Ond y mae yn amlwg fod cwrs 
petbau, sydd o fewn ein sylwadaetb ni, yn dal cyssylltiad à 
rbywbeth y tu hwnt iddo,* yn yr amser a aetb heibio, y presen- 
nol, a*r dyfodol. Felly, yr ydym ni wedi ein gosod megys yn 
ngbanol cynllun — ^nid un sefydlog, ond cynnyddol — ^ac yn mhob 
modd yn anamgyffredadwy; yn anamgyffiredadwy yn gystal gyda 
golwg ar yr byn a fu, y sydd yn awr, ac a fydd rhagUaw. Ac 
nis gall y cynllun bwn lai na cbynnwys ynddo betbau mor 
ryfeddol, ac yn gymmaint y tu bwnt i'n bamgyffred,' a dim yn 
ngbyfundraeth crefydd. O blegid, a ddywed rhyw un yn ei 
bwyll fod yn llai anbawdd dimad pa fodd y daeth y byd i fodol- 
aeth, ac y parbaodd fel y mae, heb awdwr a llywydd deallgar 
iddo, na cbydag un ? — neu, a cbaniatau fod iddo lywodraethwr 
deallgar, fod rhyw reol arall o lywodraetb yn fwy naturiol, ac 
yn haws dimad am dani, na'r rheol a alwn yn foesol ? Yn wir» 
/Bhan n. pen. tì. *Ehan n. pen. ü. 



Digitized by VjOOQIC 



108 8TLẂADJLTT DIWIBDOL 

lieb awdwT a Uywodraethwr dealliis i natar, nis gellir rhoddi 
im maÜL o reswm pa fodd j daeth y bydysawd, neu yn neillducd 
y rhan o honi ag y pertìiynwn ni iddi, i fodolaeth, pa fodd y mae 
ei chwrs a'i threfa yn cael eu dwyn yn mlaen, nac ychwaith am 
€i hamcan a'i bwnad cyffiredinol, heb fod iddi lywodraethwr 
moesol. T mae fod awdwr deallus i natur, a Uywodraethwr 
naturiol ar y byd, yn egwyddor ag yr adeîladasom aml fél un 
brofedig yn y traethawd blaenorol, ac ystyrir yn gyffiredin ei bod 
yn egwyddor feUy. Ac y mae y syniad am awdwr deaUus i 
natur, wedi ei brofi f eUy trwy amcanion neiUduol mewn natur, yn 
awgrymu ei fod yn feddiannol ar ewyUys a nodweddiad.^ Yn 
awr, gan fod ein hoU natur — y natur a roddes efe i ni — jn ein 
harwain i gasglu fod ei ewyUys a'i nodweddìad yn foesol, un'^ 
iawn, a daionus, nis gallwn feUy, prin mewn dychymyg, feddwl 
y gaU fod yn wahanoi i hyny. Modd bynag, am é>d ei ewyUya 
a'i nodweddiad fel y maent, efe a fíurfiodd y bydysawd fel y mae» 
ac y mae yn carìo yn mlaen ei gwrs fel y gwna, yn hytrach nag 
mewn im duU araU ; ac y mae wedi rhoddi rhaôi i ni, ac i bob 
creadur byw ynddo. Y mae creaduriaid direswm yn gweithio 
eu rhan, yn mwynhau y pleserau, ac yn dyoddef yr anghysuron 
a benodwyd iddynt, heb un adfyfyriad ac ystyriaeth. Ond geUid 
meddwl ^d yn anmhosibl i greaduriaid a gynnysgaethwyd à 
rheswm lai na myfyrio ar, ac ystyried hyn oU ta brydiau;-^ym* 
ofyn, os nad o ba le y daethom, eto, o leiaf, i ba le yr ydym 
yn myned; a myfyrio a meddwl pa beth, yn y diwedd, a fydd y 
canlyniad— beth fydd wedi ei gynnyrchu gan y drefii ddirgelaìdd 
ag yr ydym yn cael ein hunain ynddi. O blegid y mae Uawer o 
bethau yn dangos fod y oasgliad y darfyddwn a bod yn angeu, 
yn gasgliad o'r math gwrthunaf « Y mae cyfatebîadau pendant yn 
dangoB yn y modd egluraf nad oes dim yn ddyeithrol yn y 
meddwl y byddwn yn hanfodi mewn ystàd araU o fywyd. Ac 
y mae y ffaith ein bod yn bresennol yn fodau byw, yn cyn- 
nwys tebygolrwydd cryf y bydd i ni barhau feUy; oddi eithr fod 
rhyw saU bendant (yr hyn nid oes mewn na rheswm na chyfat- 
ebiaeth) i feddwl y bydd marwolaeth yn ddinystr amom. Pe 
byddai y dyb hon yn gorphwys ar saü, pa mor gadam bynag, ni 
byddai yn sicr ond ychydig reswm, na dim, i ymhyfrydu yn y 
dybiaetlL Ond, yn wir, nis gaU oi^hwys ar im saU amgen na 
rhyw ddychymyg fel hono, mai ni em hunain ydyw ein cyrff— 
yr hyn sydd innrtìiwyneb i'n profiad. Y mae profiad hefyd yn 
dangos yn y modd egluraf y fiblineb sydd mewn casglu, oddi 
wrth fod y corff a'r eËen fywydol yn effeithio ar eu gUydd, fod 
dadgyssodiad y cyntaf yn d^inystr ar y diweddaf. Ac y mae 



Digitized by VjOOQIC 



ÀM r BBAN GTOTAF. 109 

•nglireîffliau hynod o'u bod yn ^idio effeîihio ar eu gilydd ; yr 
hyn sydd yn ein harwain i gasgbad gwrthwyneb. FeÌly, y dyb* 
iaeth fwyaf resymol i weilhredu ami ydy w, y parhá ein natur 
fywiol i fod ar ol angeu. Ac y mae yn annhraethol afresymol 
£Eurfio ein dull o fyw, a gweitluredu ar unrhyw dybiaeth arall. 
Tn awr, y mae y dysgwyliad am anfarwoldeb, er jn fwy neu yn 
Uai sicr, yn agor golygfa ddiderfyn ger bron ein gobeithion a'n 
hofnau ; o herwydd yr ydym yn gweled cyfansoddiad natur yn 
gyÛTW fel y mae jm gwneyd trueni jm bosibl, yn gystal ag y 
mae yn cynnyrchu hapusrwydd ; ac yr ydym yn ymwybodol ein 
bod yn cjŵanogi o'r naill a'r Uall i ryw fesur; ac o herwydd nas 
gaUwn lai na gwybod pa raddau uwch o'r naill a'r UaU yr ydym 
yn aUuog Tw profi. Ac nid oes un saü yn erbyn meddwl yn 
mheUach, fod ein Uesàd dyfodol yn dibynu ar ein hymddygiadau 
presennol ; o blegid yr ydym yn gweled fod ein Uesâd a'n budd 
presennol yn dibynu feUy; ac nad yw yr hapusrwydd a'r trueni 
sydd yn angenrheidiol gyssyUtiedig à'n gweithredoedd, bob am- 
ser yn canlyn, hyd oni bydd y gweithredoedd wedi eu hen gyf- 
lawnu, â'r rhai y mae y trueni a*r hapusrwydd yn gyssyUtiedig. 
FeUy, pe gadewid ni mewn tywyUwch gan ymchwiUadau athron- 
aidd o barth y cwestiwn, a ydyw yn debygol fod Awdwr natur, 
wrth roddi hapusrwydd a tbrueni i'w greaduriaid, yn sylwi ar eu 
hymddygiadau ai peidio, eto, gan y gwelwn trwy brofiad ei fod 
yn sylwi feUy, y mae yr hoU wybodaeth a roddes i ni am bethau 
yn ein harwain yn uniongyrchol, ac heb unrhyw ymchwiUad 
Uafurus, i feddwl y gaU, ac yn wir y rhaid, mai â gweithredoedd 
daionus yn benaf y mae wedi cyssylitu hapusrwydd, ac â gweith- 
redoedd drwg, drueni ; neu y gwobrwya, ar y cyfan, y rhai sydd 
yn gwneyd yn dda, ac y cospa y rhai a weithredant ddrygioni. 
I gadamhau hyn oddi wrth gyéinsoddiad y byd, fe sylwyd fod 
rhyw fath o lywodraeth foesol yn gynnwysedig yn Uywodraeth 
naturiol Duw ag yr ydym dani ; fod gweithredoedd da a rhai 
drwg yn bresennol yn cael eu gwobrwyo a'u cospi, yn naturiol, 
md yn unìg fel y maent yn Uesol neu yn niweidioi i gymdeithas, 
ond hefyd fçl y maent yn rhinweddol neu yn dd^gionus; a 
bod, yn natur y peth, duedd at eu gwobrwyo a'u cospi, mewn 
gradd berfieithiach nag y maent yn bresennol. Ac er íod y gradd 
perffeithiach yma o gyfiawnder taledìgol yn cael ei luddias am 
amser rhag cymmeryd Ue, y mae hyny yn bod oddi wrth y rhwystr- 
au ag y mae sefyUfa y byd hwn ysywaeth yn eu taflu ar ei ffordd, 
y rh^ feUy nid ydynt yn eu natur ond yn unig dros amser. Yn 
awr, fel y mae y pethau hyn,yn nhreûi naturiol rhagluniaeth, yn 
unlwg ar du rlunwedd, feUy nid oes dim i'w roddi yn eu herbyn 



Digitized by VjOOQIC 



110 BTLWADAU DIWEDDOL 

ar du drygîoni. Felly, y mae cynllim moesol o lywodraeth yn 
eglur wedi ei sefydlu, ac i ryw raddau yn cael ei ddwyn i weith- 
rediad ; ac y mae hyn, ^rn nghyd â thueddiadau hanfodol drwg a 
da, yn codi yn naturiol ddysgfwyliad ynom y bydd iddi gael ei 
dwyn yn mlaen yn mhellach tuag at berflfeithrwydd mewn sef- 
yllfa ddyfodol, ac y derbynia pawb yno yn ol ei weithredoedd. Ac 
08 yd^rw yn bod fel hjm, yna y mae wedi ei sefydlu fod ein 
budd dyfodol a chyffre<finol, dan lywodraeth foesol Duw, yn di- 
bynu ar ein hymddygiadau, er yr holl anhawsder a achlysura 
hyn ar ffordd ei sicrhau, a'r perygl o'i goUi — ^yr im modd ag y 
mae ein budd tymmorol, dan ei lywodraeth naturiol, wedi ei 
appwyntio i orphwys ar ein hymddygiad, er yr anhawsder a'r 
perygl cyffelyb a berthyn iddo. O blegid yr ydym, oddi ar ein 
cyfansoddiad ein hunain, a chyfansoddiad y byd yr ydym yn byw 
ynddo, wedi cael ymddiried i ni am danom ein hunain, ein hym- 
ddygiadau, a'n buddiannau. Ac oddi wrth yr un cyfansoddiad 
natur, fel yr ydym yn dal cyssylltiad â*n cyd-ddynion, yr ydym 
yn cael ein cylchynu gan demtasiynau i fod yn anffyddlawn jm 
yr ymddiried hwn, i fforffetio y budd, i esgeuluso eîn rhwym- 
edigaethau, a dwyn ein hunain i drueni a dmystr. Oddi wrth y 
temtasi^mau hyn y cyfyd yr anhawsderau i ymddwyn yn y fath 
fodd fel ag i ddiogelu ein lles tymmorol, a'r perygl o ymddwyn 
fel ag i aflwyddo ynddo. Nid oes gan hyny ddim yn anghred- 
adwy mewn tybied y gall fod anhawsder a pherygl cjrffelyb gyda 
golwg ar y daioni mwyaf a esyd crefydfl ger ein bron. Diam- 
mheu fod yr hoU reswm pa ham y gosodwyd ni yn y fath sef- 
yUfa tu hwnt i'n dimadaeth. Ond rhoddir cyfrif am hyny mewn 
rhan gan yr hyn a ddadguddia crefydd ; sef, y rhaid fod nodwedd 
rhinwedd a duwiolder yn gymhwysder angenrheidiol erbyn 
ystâd ddyfodol o ddiogelwch a dedwyddwch dan lywodraeth 
ìbesol Duw : yn debyg fel y mae rhyw gymhwysder neu gilydd 
yn angenrheidiol gogyfer a phob sefyUfa mewn bywyd dan ei 
lywodraeth naturiol ; a bod y sefyUfa bresennol wedi ei bwriadu 
yn ysgol o ddysgyblaeth er meithrin ynom ein hunain y cymmer- 
iad hwnw. Yn awr, y mae y bwriad hwn o eiddo natur yn ym- 
ddangos yn dra chredadwy, trwy sylwi fod yn amlwg ein bod 
wedi ein ffurfío ar gyfer pob math o weUiant ; ei fod yn ordeîn- 
iad cjrffredinol mewn rhagluniaeth ein bod i feithrin egwyddorion 
ymarferol, a ffurfio ynom ein hunain arferion gweithredol, mewn 
trefn i ymgymhwyso i'r hyn yr oeddym o'r blaen yn hoUox 
anghymhwys iddo; fod amser maboed ac ieuenctid yn neiU- 
duol wedi ei benodi yn ddysgyblaeth erbyn cyflawn oed ; a bod y 
byd presennol wedi ei gyfaddasu yn arbenig yn sefyUfá o ddysg- 



Digitized by VjOOQIC 



AB T BHAN GTITTAF. 111 

yblaeth foesol. A clian fod gwrthddadleuon yn cael eu dwyn 
yn mlaen yn erbjm y drychfeddwl am lywodraeth foesol a sef- 
yllfa prawf oddi wrth y dybìaeth am angenrheidrwydd, fe ddang- 
oswyd fod Duw wedi rhoddi i ni dystiolaeth profiad, yr hon a 
ddengys fod pob gwrthddadl yn erbjm crefydd ar y tir yma, sef 
angenrheidrwydd, yn wâg a duTm. Y mae hefyd yn ei lywodr- 
aeth naturiol wedi darpar atebion i'n hoU wrthddadleuon yn 
erbyn uniondeb a daioni ei lywodraeth foesol — gwrthddadleuon 
a ^^odant oddi ar ein syniadau cyfyng am ei lywodraeth ; ac 
yn gyftedin y mae wedi egluro i ni y ddiweddaf trwy y gyntaf. 
Dylai y pethau hyn, y rhai ydynt yn ffeithiau, ar bob cyfrif 
ddeffiro dynobryw i ystyried o ddifHf eu sefyllfa a'u dyledswyddau. 
y mae jrn beth gwrthun i ddynion dybied eu himain yn ddiogel 
ar Iwybr drygionus, neu hyd yn oed yn yr anystyriaeth pechad- 
urus ag y mae y nifer mwyaf o honynt ynddo. Ac y mae y 
profion cedym o wirionedd crefydd — ^y profion oddi wrth brofìad 
a ffeithiau a ystyriwyd genym — ^yn Uawn ddigon, wrth adael 
rheswm i famu, i'w dwyn i ymarfer rhinwedd a duwioldeb — i'w 
hymarfer 3an yr argyhoeddiad dìfrifol fod Uywodraeth gyfiawn 
wedi ei sefydlu, ac y bydd bam gyfiawn yn ganlyniad iddi, er i'r 
argyhoeddiad hwnw fod yn gyssyUtiedig à gradd o ammheuaeth. 
Ac yn enwedig feUy pan ystyriwn pa mor ammheus ydyw a 
eUir enniU dim trwy ddrygioni, a pha mor fach ac ansicr ydyw 
ei fwynderau a'i fuddiannau ar y goreu, a pha mor ebrwydd y 
rhaid eu gadael ar yr hwyaf. O blegid yn ymgynghoriad à bam 
rheswm o barth yr hyn yr ydym i'w gyrhaedd, a'r hyn i*w ochel 
— gan fod temtasiynau i imrhyw beth oddi wrth nwyd yn imig 
iV gadael aUan o'r cwestiwn — feUy, y mae yr hudoUaethau i 
ddrygioni, oddi ar ddysgwyUad pwyUog am bleser a budd, mor 
fach, ansicr, a byr, mor ddisylwedd a gwagsaw, fel nad ydynt yn 
ngolwg rheswm bron o ddim pwys ynddynt eu hunain ; ac wrih 
eu cymham à phwysigrwydd crefydd, y maent yn difianu yn 
hoUol. Y mae yn wir y geUir dwyn yn mlaen nwyd, nid fel 
rheswm, eto fel esgusawd am ddüyn Uwybrau drygionus. Ond 
ymddengys pa mor wag fel esgus ydyw, trwy sylwi ein bod wedi 
ein gosod mewn sefyUfa ag yr ydym ynddi yn anocheladwy wedi 
cynnefino â*r gorchwyl o lywodraethu ein nwydau, trwy fod dan 
angenrhaid i*w Uywodraethu, a gosod ein hunain o dan rwymau 
cySelyb, a chymmaint, oddi ar ystyriaethau tymmorol a bydol ag 
y mae rhinwedd a chrefydd yn ofyn oddi wrthym yn nlirefn gy- 
ŵedin pethau. FeUy, y mae y ddadl o nwyd afiywodraethus, 
ar du drygioni, yn \m o'r dadleuon gwaelaf ; o blegid nid yw yn 
rheswm, nac ^m amgen na'r esgusawd gwaelaí. Ond y cymheUion 



Digitized by VjOOQIC 



112 STLWADATT DIWEBDOL ÄSL Y BHAN GYNTAP. 

priodol i grefydd ydynt y profion priodol o'i phlaid, òddi wtth 
ein natur foesol, oddi wrth ragargoelion cydwybod, a'r synìad 
naturiol sydd genym am Dduw fel llywodraethwr a bamwr 
moesol — natur, cydwybod, a syniad wedi eu rhoddi i ni ganddo 
ef ; ac oddi wrih y cadamhad sydd i fynegiadau rheswm, trwy 
fod hywyd ac anfarwoldeh wedi eu dun/n i oíeuni trwÿ yr efengyL, 
a diŷofairU Duw wedi ei ddadguddio oV nef yn erbyn pob an^ 
nuuncídêb ac anghyfiaumder dynion} 

[^ Y mae 7 sylwadau diweddaf yn 7 beimod hon 711 dra ph-wTsi^, fel 7 maenl 
yn ainddifl^rDÌad i hoU ^mrennmad 77 awdwr. Dangoeaat pa îôdd 7 mae ẁ 
lianw^bodaetíi yn gwne^d i ffordd &'r gwrihddadleaon ^n erbyn rhy w atbraw- 
iaetb, tra nad ^dynt ^n tynu dim oddi wrth nerth 7 prawf o'i phlaid. Y mae 
gTTm 7r ^mresTmiad ^n 7 f an hon ^n gorwedd im 7 gwahaniaeth ^dd rhwng 
«n gw^bodaeth am ew^Uýs Duw» a'n gw^bodaeth am ei fi^rrdd. Y mae gen^m 
brofìon pendant beth 7W ei g^mmeriad moeaol : gw^ddom ei f od ef ^n ew^UTsio 
iV greaduriaid f od ^n sanctaidd a dedw^dd ; ond gallwn fod ^n 7 tTw^lIwch o 
bartìi i'r âÿrdd a^r moddion mw^af eneithiol i g^rhaedd ^r amcanion h^n. 
Oallwn w7bod 7 diwedd» ond bod yn gwbl anwrbodas am 7 Uw^braa i arwain 
toa'r diwedd hwnw. '* Byddai i anw^bodaeth hoUol" medd ChabnerSy "osod 
7 gwrthddadleaon a'r prawf f el ea gil^dd ta hwnt i'n çTrhaeddiadau ; ond nid 
7W anw^bocUteth meum rhan jn. gwneuthar h^n^." Gâlir adnabod doethineb 
ì>uw 7n 7r oüon a ganf^ddwn o hono— 7n ngwneuthwiad 7 ll^gad, er esamid ; 
eto, ar ol gw^bod h^n, gall ein bam f ethu o bartb gwasanaethgarwch pethau 
sydd yn gorwedd ^n mhell tu hwnt i gylch ein s^lwadaeth. Gallwn ddarllen 
ar iTfr 7 g^dwybod f od 7 Creawdwr ^n f amwr a Urwodraethwr c^ftawn ; ao 
«to f od 7n gwbl anallaoff i benderfynu barth i duedd ao effeithiaa 7 mesoraa 
a gymmera yn ngweinyddiad ei Ijwodraeth. ♦ * * ♦ * "Yradnabyld- 
iaeth o'n hanwybodaeth ydyw, nid yn unig yr on wybodaeth oruchaf, ond yr 
an wybodaeth wirìoneddol; a'i ffirwyth cyntaf ydyw gostyngeiddrwydd. Md 
7d7w anwybodaeth syml bjth yn ymfEros^ar; ac 7 mae gw^bodaeth o'r radd 
achaf 7n wir ostyngedig. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ y mae dau fath o anwybodaeth :— yr 
vdym yn athronyddu er mwvn osgoi anwybodaeth; a pherffeithiad ein ha- 
ihroniaeth ydyw anwybodaeth. Yr ydym yn cyobwyn o'r naUL ao 7n gor« 
phwTB 7» y llaU.»-ŵr W. HamUon.] 



Digitized by VjOOQIC 



AM GREFYDD DDADGÜPDIBDIG. 
PENNOD I. 

JLU BWTSIGBWTDD CBISTIONOGAETH.^ 

Y ìíLE rliai dynion, oddi ar y dybiaeth fod golemii natur yn 
ddigonol, yn proffesu gwrthod pob dadguddiad, fel peth, sydd, o 

\}Y mae jmoh-wiildadibìffÿngrufydd Cristíonogaeth, yn áâiaa, yn rhagarwein- 
Sad tr» phriodol i draethawd ar y prcfion o honi. Y mae dau ddosbarth o bob| 
vn gofÿn am hyn. Ymae rhai yn ei gwrthod yn addefedig: y mae ereìll yn ei 
Lesgeolaso, heo fyned i'r drafferth o chwilìo Vw phrofion. Yj achos o'r gwrth- 
odiad a'r esgeuluÂiad ydyw eu bod yn cymmeryd yn ganiataol f od goleuni natur 
yn ddigoDol; ac yn erb^ y ddau ddosbartíi, dangosir fod annìgonobrwydd go- 
îeuni natur wedi cael ei brofi gan sefyllfa foesol y byd paganaidd, cyn ac wedi 
gwawTÌad dadguddiad yr ef engyl— gan yr ammheuon a deimlid gan y paganiaid 
mwyaf meddylgar o barth i'r cwestiyDau mwy^ pwysig— gan ddiofalwch au' 
neallus ac anwybodaeth dygn y Uuaws o ddynoíiywy yr hyn a bár iddynt esgeu- 
luso sjlwi ar y gwersi a ryud natur iddynt ; a chan yr ymdeimlad "pL mynwesau 

Y dosbeirth uchaf o ddynion o angen help ac addysg oruchnatunol. O barth 
1 werth crefydd naturiol, gaüwn sylwi [Leland òn the Ädvantage and N'ecessüy 
of a Christian Bevelation} fod yr hen athronwyr yn dra chyíeiliomus yn eu 
^yniadau am y tiî cwestiwn mawr— beth, a ph» tath yw Duw ; beth ydyw rheol 
^ledswydd; a pha beth îvád ar ol hyn. Yr oedd eu syniadau am Dduw ya 
withddywediadol i*w gilydd, ac yn fynych yn wrthun ac afresymol. Yr oedd 
eu (^undraethau moesol yn gwbl ddl^giol ; a'r gobaith am fuchedd dragwyddol 
yn obaith gwan, ansicr, a thy wyll. Oyfodái eu camsyniadau mewn rlum oddi 
ar athroniaeth—"philosophi a gwâg dwyll," acmewn rhan oddi ar anmíwiaeth 
calon ac ymddygiadau. Y mae crefydd naturiol yn rhw^ o fod yn ddiflfyg- 
iol ao anmherffaith yn ei gwerai a'i ohymhellion. Nid yw ei gtoerti yn mynegu 
i ni ond ychydie am Dduw ac am ein dyleds\i^ddau ; ac y mae yn ^bl ddystaw 
am awdwr ein hiachawdwriaeth.'' Y mae ei chasglìadau oll wedi eu ^lfaenu 
naîll ai ar ynuresymiad manylaidd, neu ar brofiad a sylwadaeth maith. Y mae v 
cyntaf yn rhy fanwl a dwfn i'r cyffredin o dd^on eu dimad; ac o barth ìt 
ail, y mae dynîon wedi ymarfer â throseddu ei deddfau cyn erioed eu dysgu. 

Y mae cymheUion crefydd naturiol oll yn weiniaid. Y mae y rhai sicraf o 
honynt wedi eu casglu oddi wrth helyntion y fuchedd hon- Y mae cymheUion 
7 fuchedd dragwyddol yn ansicr. Gellir cymmeryd golwg arajl ar aunigonedd 
goleuni natur. l^bier f od addysgiaeth crefydd liatur ar y pethau v Uef ara am 
danynt, yn berffaith. Dyweder eî bod vn Uefaru wrth^m am Dduw, am ein 
dyledswydd, ac am y dyfodol, gydag ìaitn eglur a diamwys. Pe byddai feUy, 
^iUem ddyweyd, *^3ío Uewyrchaf y goleuni, tywyUaf y cysgodion." Y mae 
l^bodaeth eglur am ein dyîedswydd yn dwyn yr euc«rwyda i wrthgyferbyn- 
lad mwy pruddaidd âg ef. Y mae sicrwydd am y sefjrUfa adyfodd— am ydsd- 
wyddwch sydd yn bosibl i ddyn ei feddu, yn peri i'n hanghymhwysder i*r 
dedwyddwch hwnw ymddangoB yn f wy ofnadwy. Llesteiiiwyd aml un o'r 

I 



Digitized by VjOOQIC 



114 JLM BWTSIGBWTDD 

ran y syniad o hono, yn anghredadwy, ac o angenrheidrwydd 
yn ffug. Ac y mae yn gwbl sicr na roddasid un dadguddiad 
pe buasai goleuni natur yn ddigonol yn y cjîrjw fodd ag i 
wneyd dadguddiad yn a&eidiol. Ond nis gall un dyn difrifol a 
diragfam, yr hwn a ystjrria ansawdd crefydd yn y byd pagan- 
aidd cyn bod dadguddiad, a'i sefyllfa bresennol yn y Ueoedd 
hyny na fwynhasant ddim o*i goleuni, feddwl felly, yn bendi- 
faddeu os ystyriai y petrusder a'r ammheuaeth a lechent yn 
meddyliau rhai o'r dynion mwyaf o barth i'r materion mwyaf 
pwysig, yn gystal ag anystyriaeth ac anwybodaeth naturiol 
dynolryw yn gyffredinol. Y mae yn anmhosibl dyweyd pwy a 
allasai ymresymu allan yr hoU gyfundraeth — a elwir yn gref- 
ydd naturiol — ^yn ei symledd pur, yn rhydd oddi wrth bob ofer- 
goel ; ond nid oes, yn sicr, un saÚ i feddwl y buasai y c^rffredin 
yn gallu ; a phe y gaUasent, nid yw mewn un modd yn debygol 
y gwnaethent. Ond, a chaniatau y gallasent, buasent mewn 
angen am ryw rybuddiad yn wastadol i'w hadgofio o hyny, a'i 
gymheU amynt. Ac, yn mheUach, pe buasent mor dueddol i 
roddi sylw i grefydd ag ydyw y dosbarth goreu o ddynion, eto, 
hyd yn oed ar y dybiaeth yma, buasai amrywiol achlysuron yn 
galw am addysgiad a chynnorthwy goruchnaturiol, trwy y rhai 
y derbynid y manteision mwyaf ; ac feUy, y mae dywedyd fod 
dadguddiad yn beth diangenrhaid a dües yn siarad hoUol ofer. 
Ni byddai yn fwy gorwag dywedyd fod dynolryw yn mwynhay 
cymmaint o esmwythyd yn yr ystâd bresennol, a bywyd mor 
berffaith hapus, fel y byddai yn wrthddywediad meddwl y geUid 
gweUhau ein sefyUfa mewn rhyw fodd. 

Y mae dynion ereiU, nid i'w rhestru gyda'r rhai hyn, y rhai 
sydd yn esgeuluso dadguddiad trwy edrych amo fel o ychydig 
bwys, os cedwir yn ddyfal at grefydd naturiol. Gan dalu ond 
ychydig sylw i'r profion o blaid y gyntaf, neu i'r gwrthddadleu- 
on yn ei herbyn — ac ar y dybiaeth ei bod jrn wir, dywedant, 
*' £i hunig amcan a raid fod, sefydlu crediniaeth am gyfundrefn 
foesol natur, a chymheU ymarferiad duwiolder naturiol a rhin- 
wedd. Cefhogwyd y grediniaeth a'r ymarferiad o'r pethau hyn, 
efaUai, gan gyhoeddiad cyntaf Cristionogaeth ; ond nid yw o 

hen athronwyr yn eu hymchwìliadaa gan yr argyhoeddiad a deimlent o byn. 
Cilient mewn arswyd oddi wrth y casgliadau a ymgymhellent iV meddylíaii. 
T mae dadguddiad yr efengyl wedi cada/màau ac eglwo crefydd naturiol. 
Ond, pe nas gwnaethai fwy na hyn, ni buasai jrn " newyddion da o Uwenydd 
mawr^' i ddynion, Heb law hysbysu çymmeriad Duw, y mae wedi mynega 
y dre&i i gydfiurfio dynion Ä*r cymmeriad hwn. Heb Ìaw dyweyd wrth y 
dyn ei ddyiedswydd, cynnorthwya ef i*w chyflawnu; ac heb law hysbv8U a 
dwyn i oleuni y fuchedd dra^wyddol, y mae yn rhoddi i ddynion fywyd ta»- . 
gwyddol o ras a dedwyddwch. J 



Digitized by VjOOQIC 



V 



CBISTIONOOAETH. 115 

bwys pa un a ydynt yn cael eu credu a*u hymarfer oddi ar brof- 
ion a chymliellioii natur, ynte oddi ar yr eiddo dadguddiad." 
Y mae y ffordd hon o ystyried dadguddiad, er nad yr un a*r 
gyntaf, eto yn ymylu ami. Gwna ystyriaeth o honi ddangos yn 
mhellach wendid a ffolineb y dyb flaenorol, a gwirionedd y 
sylwadau a wnaed yn awr yn atebiad iddi. Ac nis gall ym- 
chwiliad i bwysigrwydd Cristionogaeth fod yn rhagarweiniàd 
anmhriodol i draethawd ar ei gwirionedd. 

Yn awr, os rhoddes Duw ddadguddiad i ddynolryw, ac os 
gorchymynodd y pethau hyny a orchymynir yn y grefydd Grist- 
ionogol, y mae yn eglur, ar y golwg cyntaf, nad yw yn fater di- 
bwys pa un a ufuddhäwn, ynte a anufuddhäwn i'r gorchymynion 
hyny, oddi eithr ein bod yn gwbl sicr ein bod yn deall yr hoU 
resymau am danynt, a bod yr holl resymau hyny yn awr wedi 
peidio gyda golwg ar holl ddynolryw, a ninnau yn eu mysg. Ac 
y mae yn hoUol anmhpsibl i ni fod yn sicr o hyn ; o blegid nid 
yw ein hanwybodaeth o'r rhesymau hyn yn profi diin yn y mater, 
gan fod holl gyfatebiaeth natur yn dangos, yr hyn sydd ynddo 
ei hun yn eglur, y gall fod rhesymau (Hrif am bethau, o'r rhai 
yr ydym ni yn anwybodus. * 

Oad ymddengys pwysigrwydd Cristionogaeth yn fwy eglur 
"wrth i ni ei hystyried, yn gyntafy fel adgyhoeddiad a sefydliad 
aHanol o grefydd naturiol, cyfaddas i amgylchiadau presennol 
dynolryw, ac wedi ei bwriadu i gefnogi duwioldeb a rhinwedd 
naturiol ; ac, yn ail, fel yn cynnwys hanes cyfundrefn o wirion- 
eddau nas gaUesid, trwy reswm, eu cael allan, mewn canlyniad 
i'r rhai y mae amryw orchymynion neiUduol yn cael eu cymheU 
amom. blegid, er fod crefydd naturiol yn sylfaen i, ac yn 
rhan arbenig o Gristionogaeth, nid ydyw mewn un modd yr oU 
ohoni. 

I. Y mae Cristionogaeth yn adgyhoeddiad o grefydd naturiol. 
Mae yn addysgu dynolryw yn nghyfundrefii foesol y byd ;— ei fod 
yn waith Bod anfeidrol berffailh, ac yn cael ei lywodraethu gan- 
ddo ; mai rhinwedd ydyw ei ddeddf ; ac y bydd iddo yn y diw- 
edd famu dynolryw mewn cyfiawnder, a thalu i bawb yn ol eu 
gweithredoedd mewn ystâd ddyfodol. Ac y mae yn addysgu 
crefydd naturiol yn ei sjrmledd cyntefig, yr hyn sydd wasanaeth 
pwysig o'i heiddo — ^yn ei haddysgu yn rhydd oddi wrth yr ofer- 
goeUon â pha rai y Uygrwyd hi yn drwyadl, ac y coUwyd hi, 
mewn ystyr, dan gruglwyth o honynt. 

Y mae dadguddiad, yn mheUach, yn gyhoeddiad awdurdodol 
o grefydd naturiol, ac feUy yn cynnwys prawf oddi ar dystiolaeth 
o blaid ei gwiiionedd. Mae yn wir mai i brofi goruchwyUaeth 



Digitized by VjOOQIC 



X16 AM 3WY8JGBWyDB 

benodol mewn rliagluniaeth, gef prynedigaeth y byd trwy Grîst» 
y bwriadwyd gwyrtìdau a phropbwydoliaethau yr Ysgrythyr ; ond 
nid yw hyn yn peri nad ydynt hefyd yn proû Uywairaeth gy-. 
f&edinol Duw ar y byd fel ein llywydd a'n bamwr moesol. Aç.- 
y maent yn profi hyny yn eglur ; o blegid y mae y cymmeriad 
hwn o eiddo Awdwr natur yn angenrheidiol gyssylltiedig â» SkC. 
yn gynnwysedig yn y drefn neillduol hono. Y mae hefyd y^ 
cael ei haddysgu bob amser gan y personau hyny a weithredent 
y gwyrthiau, ac a draddodent y prophwydoliaethau. Ac fel hyn 
y mae crcfydd naturiol yn cael ei phrofi yn gystal gan y dad- 
guddiad ysgrythyrol, a phe na buasai amcan y dadguddmd yn 
ddim chwaneg na'i phrofi hi. 

Ond, dichon y gwrthddadleuir, pa mor bell y gall gwyrthiau 
brofi crefydd naturiol; ac wrth ystyried y cwestiwn fel mater o 
ymchwiliad, gellir dwyn yn mlaen wrthddadleuon lled olygus yn 
erbyn y prawf hwn o honi ; ond wrth ei ystyried fel pwnc ym- 
arferol, nis gall fod un wrthddadl yn erbyn y prawf yma. O 
blegid meddylier am ryw berson yn dysgu crefydd náturiol î 
genedl wedi byw mewn anghof neu anwybodaeth hoUol am danî, 
ac yn cyhoeddi ei fod wedi ei anfon oddi wrth Dduw i'w dýsgu 
— lŷbier ei fod, i brofi ei awdurdodiad, yn rhagfynegu dygwydd- 
iadau dyfodol, y rhai nis gaUasai calíineb dynol gymmaint a 
dyfalu am danynt — ^meddylier ei fod yn agor y môr â'i air, yn 
porthi tyrfapedd â bara o'r nef, yn iachau pob math o glefydon, 
ac yn cyfodi y meirw, îe, ei hunan yn adgyfodi. Oni roddai 
hyn dystiolaeth chwanegol Tw addysgiaeth, y tu hwnt i un dyst- 
iolaeth a aUai dyn cjrfíredin gael ; ac oni byddai yn gyhoeddiad 
awdurdodol — jn brawf newydd o ddeddf natur ? Hi a fyddai 
yn dystiolaeth ymarferol o'r fath gadamaf, efaUai, ag a eUid 
roddi i ddynolryw. FeUy, y mae cyfraith Moses ac efengyl 
Crist yn gyhoeddiadau awdurdodol o grefydd natur : rhoddant 
brawf ragluniaeth gyfíredinol Duw fel Uywodraethwr moesol 
y byd, yn gystal ag o'i oruchwyHaethau neülduol tuag at gre- 
aduriaid pechadurus, fel y maent wedi eu dadguddio yn y ddeddf 
a'r efengyl. Ac fel mai hwynt-hwy ydynt yr unig brawf o'r 
diweddaf, feUy y maent yn brawf chwanegol o'r cyntaf. 

Er mwyn dangos hyn yn mheUach, gadawer i ni dybied am 
ddyn o'r gaUuoedd cryfaf a choethaf, heb erioed glywed am 
ddadguddiad, ond ar y cyfan yn argyhoeddedig, er hoU annhrefn 
y byd, ei fod o dan gyfarwyddyd a Uywodraeth fòesol Bod an- 
feidrol berfíaith; ondeto yn barod i betruso acammheu, a ydyw 
yn myned y tu hwnt i gyrhaedd ei aUuoedd — tybier ei fod trwy 
yr ammhem^eth ym^ mewn perygl Ojgael ei c»:chfy^u gan e&ampi 



Digitized by VjOOQIC 



CÎEÌäTrONOÌSAETfi. 1 1 T 

dtygiontis pawb oH amgylcli, y rliai na feddent un synîad yin- 
•rferol am y petliau hyn. Diclion y bỳddai eî sefyllfa ef yr un 
mor fanteisáol gyda golwg at grefydd, ag y gosododd natur neb 
ynddL Yn awr, pa faint o gadamhad i'r cyfryw un a fyddai 
eanfod ar unwaitb fod y gjrPondrefn foes(^ hon wedi ei dad- 
guddio i ddynolryw, yn enw y Bod anfeidrol hwnw ag y credodd 
ynddo, oddi aí egwyddorion ijieswm ; a bod cyhoeddwyr y dad- 
guddiad wedi proô eu hawdurdodiad oddi wrtho, trwy ddangos 
«i fod wedi ymddirìed iddynt y gallu o attal a chyíhewid deddf- 
«u cyffiredinol natur ! 

Rhaid sylwi hefyd— o blegid y mae yn fater o'r pwysigrwydd 
mwyaf — fod bywyd ac anfarwoldeb wedi eu dwyn i oleuni trwy 
yr efengyl mewn modd rhyfeddol. Y mae yr athrawiaethau 
mawrion o sefyltfa ddyfodol, y perygl o fyw jm bechadurus, ac 
effeithiobrwydd edifeîrwch, nid yn unig yn cael eu cadamhau, 
ond hefyd eu dysgu, yn enwedig yr olaf, yn nhrefn yr efengyí 
gyda'r fath oleuni nad yw goleuni natur ond tywyllwch, mewn 
cymhariaeth iddo. 

Drachefii : fel y gwasanaethodd Cristîonogaeth i'r amcanion 
hyn, pan gyhoeddwyd hi g^nitaf, trwy y cyhoeddiad gwyrthiol ei 
hunan ; feliy, bwriadwyd hi i wasanaethu yr un amcanion mewn 
oesau dyfodol, trwy sefydliad eglwys weledig— -cymdeithas oedd 
wedi ei gpi^rahaniaethu oddi wrth gymdeithasau cyffiredin, ac oddi 
wtth y gweddill o'r byd, trwy ordinhadau crefyddol priodol iddi 
ei hun — trwy drefìi sefydledig o addysgiaeth, a ffurf benodedig o 
grefydd allanol. Rhoddwyd gallu gwyrthiol i gyhoeddwyr bor- 
euaf Cristionogaeth, mewn trefa i*w dwyn i'r byd; a sefydlwyd 
eglwys weledig, mewn trefn i'w pharhau a'i chario ya. mlaen 
trwy yr holl oesau. Pe na buasai Moses a'r prophwydi, Crist 
*'i apostolion, ond yn unig wedi dysgu, a thrwy wyrthiau wedi 
profi gwirionedd crefydd i'w cydoeswyr, ni buasai buddioldeb eu 
naddysgìadau yn cyrhaedd ond at ran fechan o ddynobTW* 
Bhaid y buasai Cristionogaeth, mewn rhan fawr, yn suddo i 
ebargofìant mewn ychydig o oesoedd. Ymddengys mai attal 
hyn oedd un achos pa ham y sefydlwyd eglwys weledig — ^i fod 
íeì dinas ar fryn, yn gofarwydd parhaus i'r byd o*i ddyled- 
swydd tuag at ei Wneuthurwr ; i alw ar ddynion yn wastadol, 
trwy esampl ac athrawiaeth, i dalu sylw iddi ; a thrwy fod ffurf 
crefydd bob amser o flaen eu llygaid, i'w hadgofio o'r sylwedd 
éihon^ fod yn drysorfa ymadrodíiion Duw — i ddal goleuni dad- 
guddiad ya gynnortìiwyol i oleuni natur, a'i wasgaru trwy bob 
cenedlaeth hyd ddiwedd amser-'.'goleuni dadguddiad, yn cael 
ei ystytîed 'ÿtíia yti mng fel y mae wedi ei íwriadu i geíaog^ 



Digitized by VjOOQIC 



118 AM BWTSIGRWTDD 

crefydd naturiol. Ac i'r graddau y mae Crîstîonogaetli yn cael 
ci phroffesu a'i haddysgu yn y byd, y mae crefydd naturìol yn 
cael ei gosod mewn dull eglur a manteisiol ger bron dynolryw, 
a'i dwyn drachefn a tbrachefìi i'w meddyliau fel pwnc o an- 
nhraethol bwys. Y mae gan eglwys weledig hefyd duedd bell- 
ach i gefnogi crefydd naturioU gan ei bod yn ddull appwyntiedig 
o addysgiaeth, wedi ei bwriadu ar y cyntaf yn fantais^ fwy ar- 
benìg i'r rhai a gydffurfìent â hi. Canys un o amcanion ei sef- 
ydliad oedd, fel — trwy annogaeth arhybudd, yn gystal ag addysg 
neu athrawiaeth, Irwy ddysgyblaeth reolaidd a chyffredinc^, ac 
ymarferiadau cyhoeddus crefŷdd — ^y byddai i " gprS Chist," yn 
iaith yrYsgrythyr, "gael eiadeiladu," sef ei addysgu mewn duw- 
ioldeb a rhinwedd erbyn sefyllfa uwch a rhagorach. Gan fod y 
sefydliad hwn, felly, yn ymddangos yn foddiol — ^yn tueddu yn 
natur y peth i ateb, ac i ryw raddau yn weithredol yn ateb, yr 
amcanion hyny, yr ydym i ddeall fod y syniad ei hun ^ni aw- 
grymu banfodiad rhyw osodiadau neu ordinhadau pendant; o 
blegid trwyddynt hwy yr ymddengys hanfodiad yr eglwys. 
Cymmerwch ymaith bob peth fel hyn, ac yna yr ydych yn colli 
y syniad ei hun. Ac felly, os ydyw y pethau a grybwyllwyd yn 
awr yn fanteision, y mae y rhesymau dros, a phwysigrwydd gos- 
odiadau neu ordinhadau pendant yn ymddangos yn eithaf eglur ; 
o blegid hebddynt hwy, nis gallesid sicrhau y manteision hyn i'r 
byd. Ac nid yw ond gwagedd ceisio gwybod y rhesymau pa 
ham y penodwyd ar y cyfryw osodiadau, yn hytrach na rhyw rai 
ereilL 

Mae rhai personau yn dra hwyrfrydig i ddeall am y buddiol- 
deb a ddeiUia oddi wrth y cynnorthwy goruchnaturìol sydd 
mewn Cristionogaeth i grefydd naturìol ; ac eto y mae yn beth 
hollol eglur. O blegid a ddywed neb, mewn difrìfwch, fòd y 
lluaws gynt, yn y byd paganaidd, mewn sefyllfa mor fanteisiol, 
gyda golwg ar grefydd naturìol, ag ydynt gyda ni yn bresennol 
— ei bod wedi ei chyfleu ger eu bronau, a'i hargymhell arnynt, 
mewn modd mor eglur, ac yn tueddu yn gymmaint i ddylap- 
wadu ar eu bywyd ? 

Nis gall y gwrthddadleuon yn erbyn y pethau hyn, oddi wrth 
lygriad Cristionogaeth, ac oddi ar y dybiaeth na chafodd ond 
ychydig effaith ddaionus, pa mor ddiniwed bynag y gellir eu 
dwyn yn mlaen, gael eu hystyrìed yn benderfynol ar unrhyw 
egwyddorion, ond y cyfryw ag a arweiniant i atheistiaeth trwy- 
adl ; o blegid y mae yr eglurhad o ddeddf naturìaeth gan reswm» 
yr hon, fel yr ymddengys oddi wrth hoU egwyddorìon y gred am 
fod Duw, a raid fod oddi wrtho £f, wedi ei wneyd yn aneffeith* 



Digitized by VjOOQIC 



CEISTIONOOAETH. 1 19 

îol, a'i Iygru yn yr im dull. Yr yryî yn meddwl y gellir yn bri- 
odol ddywedyd nad yw effeithiau daionus Cristíonogaeth wedi 
bod yn ychydig ; ac nad yw y drwg-effeithiau a gyfrifir iddi, 
mewn un modd yn effeithiau iddi hi. Efallai hefyd fod y peth- 
au eu hunain wedi cael eu mwyhau : ac os amgen, nid oedd 
Cristionogaeth yn fynych ond ffugesgus ; a buasai yr un drygau, 
gan mwyaf, yn cael eu cyflawnu ar ryw ffugesgus arall. Ond 
pa mor fawrion bynag y mae y llygpiadau o honi wedi bod, eto 
jiis gellir eu dwyn yn mlaen fel rhesymau yn ei herbyn oddi ar 
egwyddorion Duwfodaeth ; o blegid nis gall neb fyned gam yn 
inlaen wrth ymresymu ar grefydd naturiol, mwy nag ar Gristion- 
ogaeth, heb osod hyn i lawr fel un o*r egwyddorion cyntaf — ^nad 
ydyw goruchwyliaethau rhagluniaeth i gael eu bamu wrth eu 
llygríadau, ond yn hytrach wrth eu tueddiadau cynhenid — nid 
wrth yr hyn y maent yn effeithio yn weithredol, ond wrth yr hyn 
a effeithient pe gwnai dynolryw eu rhan, sef y rhan hpno y mae 
hi yn gyfiawn yn ei gosod arnynt. laith y naill fel y llall ydyw 
— " Yr hwn sydd anghyfiawn, bjwided anghyfiawn eto ; a'r hwn 
sydd sanctaidd, bydded sanctaidd eto;" JÜad, xxii. 11. Nid yw 
goleuni rheswm, mwy na goleuni dadguddiad, yn gorfodi dynion 
i ymostwng i*w awdurdod : — ^y mae y naill a*r llall yn eu rhy- 
buddio am yr hyn a ddylent wneyd a gochelyd, ac o ganlyniadau 
y ddau ; ar ol hyn yn eu gadael at eu llawn ryddid i weithredu 
fel yr ewyllysiant, hyd yr adeg benodedig iV galw i gyfrif. Y 
mae profiad parhaus yn dangos mai hyn yna ydy w rheol g^rffredin 
Duw o lywodraethu. 

Ond i ddychwelyd. Gan fod Cristíonogaeth yn gyhgeddiad o 
ddeddf natur, ac yn gyhoeddiad awdurdodol o honi, gyda go- 
leuni newydd, ac amgylchiadau ereill tra manteisiol, wedi eu 
cyfaddasu at angenion dynolryw, y mae yr ystyriaethau hyn yn 
dangos y mawr bwys sydd yn perthyn iddi. A gellir sylwi yn 
mhellach, fel y mae natur y peth yn gofyn, felly y mae pob 
Cristíon yn cael ei gymhell i wneyd a allo, trwy ei broffes o 
Gristionogaeth, tuag at ei chadw yn y byd, a*i gwneyd yn gyf- 
ryw gyhoeddiad o, ac adgjrfnerthiad i grefydd naturiol. O bíe- 
gid dylai pob Cristíon, yn ol ei radd a'i dalentau, ymdrechu i 
hyrwyddo a lledaenu achos yr efengyl — trwy ymuno oll mewn 
proffes gyhoeddus ac ymarferiad allanol o Gristionogaeth : rhai 
o honynt trwy athrawiaethu, a thrwy arolygu y cyfundeb cref- 
yddol hwn, eglwys Dduw. Yn awr, arddengys hyn yn mhell- 
ach bwysigrwydd Cristionogaeth ; ac yn arbenig ei phwysig- 
rwydd mewn ystjrr ymarferol, neu y rhwymedigaethau uchel yr 
ydym danynt i*w chymmeryd dan ein hystyriaeth mwyaf difrifol; 



Digitized by VjOOQIC 



I 

120 13C BWT8IGÄWTDD 

a rhaid maî y perýgl yma ydyw, nîd yn iinig i ymddẅyn yn dáîr- 
mygus tuag ati — am yr hyn nid wyf yn ymdîin yn bresennol — 
ond bod yn ddiystyr o honi, a'i hesgeuluso. O blegid y mae 
hyn yn esgeulusdod o wneyd y peth a orchymynir yn bendant 
amom, tuag at barhau y buddiannau hyny i'r byd, a'u tros- 

flwyddo i lawr i'r amserau dyfodol. Ac y mae hyn oll yn bod, 
yd yn oed pe yr unig beth o werth mewn Cristi(mogaetb a 
fyddai ei gwasanaethgarwch i grefydd naturiol. Ond, 

II. Y mae Cristionogaeih i'w hystyried mewn golygiad pell- 
ach, fel yn cynnwys hanes goruchwyliaeth nas gellir ei chäel 
allan trwy reswm, mewn canlyniad i ba un y mae amryw ddyied- 
Bwyddau neillduol yn cael eu hargymhell amom. Nid yn unig 
y mae Cristionogaeth yn sefydliad allanol o grefydd naturiol, ac 
yn gyhoeddiad newydd o r^luniaeth g^rffiredmoi Duw, fel Uyw- 
odraethwr a bamydd cyfiawn; ond y mae yn cynnwys hefyd 
ddadguddiad o oruchwyliaeth neillduol yn ei lywodraeth, yn cael 
ei dwyn yn mlaen gan ei Fab a'i Ysbryd, er adferìad ac iach-^ 
awdwrîáeth dynobyw, y rhai a ddarlunir yn yr Ysgrythyran 
mewn cyâwr dirywiedig. Ac mewn canlyniad ì'r dstdguddiad 
hwn, gorchymynir ein bedyddio, nid yn unig yn enw y Tad^ ond 
hefyd yn enw y Mah a*r Ysòryd. Olân; ac y mae rhwymedig- 
aethau ereiU, anadnabyddus o*r blaen, tuag at y Mab a'r Ysbryd 
Glàn wedi eu dadguddio. Yn awr, ymddengys pwysigrwydd y 
dyledswyddau hyn wrth i ni sylwi, eu bod yn cyfodi, nid yn unig 
oddi âr orchymyn pendant, oöd hefyd oddi ar y swyddau a berth- 
ynant i*r Personau Dwyfol hyny yn y drefn efengyläidd, neu 
oddi ar y berthynas y maent ynddi tua^ atom ni. Trwy resŵm 
y mae perthynas Duw Dad â ni wedi ei dadgttddio ; ac oddi 
yma y cyfyd ein rhwymedigaeth tuag ato Ef. Yn yr Ysgrythyr- 
au yr amlygir y cyssylltiadau sydd rhwng y Mab a'r Yshryd 
Glân : ac oddi yma y cyfyd y rhwymedigaethau yr ydym danynt 
iddynt hwy. Ar ol addef y gwirionedd yn y tri golygiad yma, 
8ef mai Duw ydyw llywodraethwr y byd, ar dystiolaeth rheswni 
— ^mai Crist ydyw y Cyfryngwr rhwng Duw a dyniou, a'r Ys- 
bryd Glân ein harweinydd a'n sanöteidîdydd, ar dystiolaetìi dad- 
jguddiad^ar ol, meddaf, addef gwirìonedd y pwnc yn mhòb uü 
ö*r gofygiadau hyn, nid yw mwyach yn gwestiwn paham y gor- 
chymynir ein bedyddio yn enw y Mab a'r Ysbryd Glân, rhagor 
na pha ham y bedyddir ni yii enẅ y Tad. Ymddengys y dylid 
vyìvrì yn helaethadi ar y mater hwn.* 

{}Y mae gwahamaeth rhwng addyBgìadsa moeaol a gẁrthddiycltsii nèíi fTei^ 
i«i crefỳdd natarìol. Nid ydyw oréfydd natonûl yu dyweyd dim ẁrtihyift 
juu iacnawdwT a sancteiddYdd^ ónd pan niiwaith ydiẂHÌ^aii iachawdwr a 
sancteiddydd, j mae crefydd nator ỳn dangos i nì pa íoda y dŷlém daiiDlD ẃ^ 



Digitized by VjOOQIC 



CBISTIOITOaAErH. 121 

Cadẅer mewn cof, gân hyriy, fod crefydd yn dýfód dan yif 
ystyriaeth ddyblyg o fewnol ac allanol ; o blegid y mae y ddiw- 
eddaf yn rhan mor wîrioneddol o honi — o ẅir grefydd—ag ydyw 
y gyntaf. Yn awr, pan ystyrir crefydd dan y syniad cyntaf, fel 
egwyddor fewnol, i'w gosod ar waith mewn rhjrw ymarferion 
penodol o eiddo y meddwl a'r galon, gellir dyweyd fod hanfod 
crefydd naturiol yn gynnwysedig mewn duwiol barch i Dduw 
Dctd; a hanfod crefydd ddadguddiedig, fel yn anwahanol oddi 
wrth y naturiol, yn gynnwysedig meẅn duwiol barch i'r Mah 
a'r Yshryd Glân, Ac y mae y rhwymedigaeth yr ydym dani i 
roddi y parch hwn i bob un o'r Personau Dwýfòí, yn cyfodi 
oddi ar y perthynasau sydd rhwng pob un o honynt â ni. Nid 
jw y modd yr amlygir y perthynasau hyn — pa un bynag ai trwy 
ddadguddiad, ynte trwy reswm — ^yn peri im cyfeewidiad yn y 
mater ; o blegid y mae y dyledswyddau yn tarddu o'r perthyn- 
asau eu hunain, ac nid o'r duil yr hysbyswyd hwynt i ni. Y mae 
gan y Mab a'r Ysbryd eu swyddau priodol eu hunain yn yr or- 
uchwyliaeth fawr hon yn yllywodraeth ddwyfol — s«f yn mhryn- 
edigaeth y byd — y naill fel Cyfryngwr, a'r llall fel Sancteiddydd. 
Onid yw, gan hyny, y ddyledswydd o dalu parch i'r Mab a'r Ys- 
bryd yn cyfodi mor uniongyrchol, a gadael i reswm famu, oddi ar 
natur y swyddau a*r perthynasau hyn, ag y mae yr ewyllys da a'r 
cyiíim w y nasgar wch sydd ynddyledus oddi wrthym i'n cydgread- 
nriaid yn cyfodi oddi wrth y perthynasau cjrffredin sydd rhyngom 
à hwy ? Ond gofynir, " Pa rai ydyw y dyledswyddau sydd yn 
ddjdedus i'r Mab a'r Ysbryd Glân,^ y rhai sydd yn tarddu, nid 
yn unig oddi wrth orchymynion yr Ysgryth^nf, ond oddi wrtk 
natnr y perthynasau dadguddiedig rhyngddynt à ni ?* Yr wyf 
yn ateb--y dyledswyddau crefyddol o barch, anrhydedd, cariad» 
ymddiried, diolchgarwch, ofn, gobaith. Yn mha ddull allanol y 
mae yr addoliad tuféwnol hwn i'w ddangos» sydd bwne o ddad- 

ymddwTn toag ato. Y mae cariad át, ac ufadd-dod i'r Drindod, yn ddyledswrdd* 
au moesol, ac yn cyioCl òddi ar y berthynas sydd rliynsom â nwynt ; ond am 
y Ifyrdd i ddangos y cariad a*r nfudd-dod— ỳ mae hýn, fel y qrlwa BuÜer, yn 
Gaef ei hjrsl^ywi g^ ddadenddiad. 

[^ T mae y ddyledswydd o orflwjrno addoliad i'r Mab nea i'r Y sbryd Gl&n yr 
nn moT /oesol a*r ddyledswyda o feinirin carîad at ein <ryd-ddynion ; o bl^d v 
%auie ỳ ddwy ddyleds^^d yn <nrfodÌ, ýn Anmliynol kr bob gorohymyn allâno^ 
oddi ar ein perthynaä á'r nàill a'r Uall, yn ebrwydd ar ol hysbysu y pêrthynasan. 
hyny i ni. Yr ydym yn rhwTmedig o (orfl'wyno parch, canad, ac addoliad i 
Ddnẁ, ar ijiraíian oddi wrth bob gorŵyinyii i hyny, ar gýfrif ein pertìhynas ág 
<ef f el eîn Gwriènthurwr, ein Prynwr, a*n Sáncfteiddydd : ac yr ydyiá yn rhwym 
ddaneoB oariad at ein c^d-ddynion, nid yn nnig, nao yn benaf. am fòd hyny 
jn oaeTei orchymyn i ni^ ond am ein bod yn sefyU yn y beruiynas o froayr 
iddynt. YmaeÿgorohymynynynaiUa'ruallýnçyfodioddiaryberthynafl: 
^ diweddáf ydyir yr «oUú6 ẃ oyntaf.] 



Digitized by VjOOQIC 



122 AM BWTSiaBWYDD 

guddîad püT ; fel, efaHai, y diclion y dull allanol y mae Duw 
Dad Tw addoli fod yn fwy felly nag yr ydym yn barod i feddwl; 
ond nid yw yr addoliad — ^yr addoliad mewnol ei hun i'r Mab a'r 
Ysbryd Glàn, yn mhellach yn fater o orchymyn dadguddiedig 
nag y ^nae y perthynasau rhyngddynt â ni yn fater o ddadguddiad ; 
o blegid ar ol gwybod y perthynasau, y rhwymedigaethau i'r cyf- 
ryw addoliad mewnol ydynt rwymedigaethau rheswm, yn cyfodi 
o*r perthynasau hyny eu hunain. Mewn gair, y mae hanes yr 
efengyl yn dangos i ni resymau y rhwymedigaethau hyn mor 
uniongyrchol ag y dangosa pa beth yw ystyr y geiriau Mab ac 
Ysbryd Glân. 

Os ydyw y cyfrif hwn o'r grefydd Gristionogol yn deg, y mae 
yn eglur fod y dynion hyny a siaradant yn ysgafn a diystyr am 
dani, fel crefydd yn meddu ond ychydîg bwys a gwerth, os 
cedwir at grefydd naturiol, yn anghofio fod Cristionogaeth, hyd 
yn oed yr hyn a elwir felly yn arbenig, fel yn wahaniaethol oddi 
wrth grefydd naturiol, eto yn meddu ar radd bwysig o natur 
foesol. O blegid wedi yr hysbysir swydd ein Harglwydd, a*r 
berthynas rhyngddo à ni, mae yn amlwg fod ein rhwymedigaeth- 
au crefyddol tuag ato ef o natur foesol, yr un modd ag y mae 
cariad tuag at ddynolryw; o blegid y mae y rhwymedigaeth hon 
yn cyfodi, yn flaenorol i orchjrmyn allanol, oddi ar y swydd a'r 
berthynas eu hunain. Ymddengys y personau hyny fel yn 
anghofio pa beth y mae dadguddiad i'w ystyried yn ein hysbysu 
o hono — ^rhywbeth newydd yn sefyllfa dynolryw, ac yn llywodr- 
aeth y byd — rhyw berthynasau ag yr ydym ynddynt na buasem 
yn gwybod am danynt hebddi. A chan fod y perthynasau h^m 
yn rhai gwirioneddol (er nas gallasem yn fiaenorol i ddadgudd- 
iad fod dan un rwymedigaeth oddi wrthynt, eto ar ol eu dad- 
guddio), nid yw yn bosibl lai na meddwl y bydd esgeuluso ym- 
ddwyn yn gyfatebol iddynt yn sicr o ddwyn yr un canlyniadau 
dan lywodraeth Duw ag a wnai esgeuluso ymddwyn yn gyfat- 
ebol i unrhyw berthynasau ereill a amlygwyd i ni trwy reswm. 
A bydd anwybodaeth, pa un bynag ai anwybodaeth anochelad- 
wy, ynte gwirfoddol, yr im mor ddiesgus — ^heb fod na mwy 
na llai — ^yn y naill achos ag yn y llall, a chaniatau fod yr an- 
wybodaeth yr un mor anocheladwy, neu yr un mor wirfoddol yn 
y naill a'r llall. 

Os ydyw Crist, gan hyny, yn Gyfryngwr rhwng Duw a dyn- 
ion; Ä. y., os ydyw Cristionogaeth yn wirionedd; os Efe yw ein 
Harglwydd, ein Hachubwr, a'n Duw, nis gall neb ddywedyd 
pa beth fydd canlyniad, nid yn unig diystyrwch ystjŵig, ond 
diystyrwch diofal tuag ato yn y perthynasau uchel hyny. lë. 



Digitized by VjOOQIC 



OBISTIONOGAEIH. 123 

nîs gall neb ddjrweyd betli a ganlyn y cyfryw ddijrstyrwcli, hyd 
yn oed ar Iwybr canlyniad naturiol.* O blegîd fel y mae can- 
lynîadau naturiol drygioni yn y bywyd hwn iV hystyried yn ddi- 
ammheuol fel cosi^ famol oddi wrth Dduw ; felly, yr un modd, 
am ddim a wyddom, y dichon cospau bamol yr ystàd ddyfodoí 
fod yn ganlyniadau naturiol drygioni ;' yn ganlyniadau i waith 
dynion yn troseddu neu ddiystyru y perthynasau yn y rhai y 
gosododd Duw hwynt yma, ac a hysbysodd iddynt. 

Drachefn. Os ydyw dynion yn llygredig yn eu cymmeriad 
moesol, ac felly yn anghymhwys i'r ystâd yr aeth Crist ymaith 
i*w pharotoi iV ddysgyblion ; ac os ydyw cynnorthwy Ỳsbryd 
Duw yn angenrheidiol i adnewyddu eu natur, yn y mesur sydd 
yn ofynol mewn trefn i fod yn gymhwys i*r sefyllfa hono, yr h^m 
oll sydd yn gynnwysedig yn yr ymadrodd eglur, penodol, er 
mewn iaith ffugrol, " Oddi eithr geni dyn o ddwfr ac o'r Ysbryd, 
ni ddichon efe fyned i mewn i deymas Dduw {loan iii. 5) : — a 
thybied hyn, a ddichon un dyn difrifol feddwl ei fod yn beth di- 
bwys, a ydyw, ai nid ydyw yn gwneyd defnydd o*r moddion a 
orchymynir yn bendant gan Dduw er caffael y cynnorthwy dwy- 
fol hwn? Yn enwedigol gan fod holl gyfatebiaeth natur yn 
dangos nad ydym i ddysgwyl buddiannau, oddigerth i ni wneyd 
defiiydd o'r moddion appwyntiedig er eu cyrhaedd a'u mwynhau. 
Yn awr, nid yw rheswm yn dangos dim pa foddion neillduol ac 
uniongyrchol y dylid eu defnyddio er cyrhaedd buddiannau tym- 
morol nac ysbrydol. Mae yn rhaid, gan hyny, i ni ddysgu hyn, 
naill ai oddi wrth brofìad, neu oddi wrth ddadguddiad. Ond 
am brofìad, nid all profìad ein cyfarwyddo ar yr achos hwn. 

Y mae yn amlwg mai y casgliad oddi wrth yr oU a ddywed- 
wyd ydyw — gan fod Cristionogaeth yn cael ei thybied yn wir neu 
gredadwy, y mae yn anmharch annhraethadwy, ac yn wir yn 
fýrbwylldra o*r math mwyaf rhyfygus, ymddwyn ati fel at fater 
dibwys. Nis gellir byth edrych ami yn deg fel peth o ganlyn- 
iad bychan, hyd oni ellir tybied yn bendant ei bod yn ffug. Ac 
nis gwn am un rwymedigaeth uwch a phwysicach nag ymchwilio 
yn y modd mwyaf difrifol i*r prawf o honi, ar y dybiaeth o'i 
thebygobwydd, a*i chofleidio ar y dybiaeth o'i gwirionedd. 

Díchon fod yn briodol chwanegu y ddau gasgliad canlynol, i'r 
dyben o egluro y sylwadau blaenorol, ac attal pob camsyniad 
amynt: — 

Yn gyntafy Gallwn ganfod yn eglur yn mha le y gorwedd y 
gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd bendant a'r hyn sydd foesol 
mewn crefydd. Gorchymynion moesol ydynt orchymynion ag 
iPon. L •Pon. v. 



Digitized by VjOOQIC 



124 Alt BWTSIGfeWTDD 

yrydymýú gweled y rhesymau drostynt: — y ffùrchymynùm peft- 
dant ydynt orchymyniön, y rhai nîd ydym yn gweled y rhesym- 
au drostyẁt.* Y mae dyHedÈwydâau moesol yn cyfodi o natur y 
peth ei hun, yn áaenotol î orthyinyn allanol : ond nid yw dyled' 
êtoyddau pendant yn cyfodi o natur y peth, ond o orchymyn 
allanol ; ac ni hyddent mewn un modd yn ddyledswyddau, oni 
bai am y cyfryw orchymyn a dderbyniwyd ganddo EÍf, ein Cre- 
awdwr a'n Llywodraethwr. Ond o barth i'r dull y mae natur y 
peth, neu y íFaith o*r berthynas, yn cael ei gwneyd yn hysbys i 
ni, nid yw nyn yn dynodi unrh^rw ddyledswydd, yn bendant neu 
yn foesoL Y mae ein bod yn cael ein bedyddio yn enw y Tad 
yn gymmaint yn ddyledswydd bendant a'n bod yn cael ein bed- 
yddio yn enw y Mab ; o blegid y mae y naill a'r llall yn cyfodi 
íél eu gilydd oddi ar orchymyn dadguddiedig ; er bod ein perth-^ 
ynas à Duw Dad yn •cael ei hamlygu i ni trwy reswm, y mae 
ein perthynas â Christ yn oael ei hamlygu gpan ddAdguddiad yn 

^ DyniA j gwahaniaetli rhwng gordi;fmymon moesol a pli«nduit, fel j ejfrrw. 
Ond eto, gan f od v diweddflí yn medkla rhywf aint o nodwedd moesol, adlwa 
weled y rheswm drostynt wrth eu hystyried yn y golygiad yma. Y mae 
gorchymynion moesol a phendant mewn rhyw bethau yn gyfifdyb, ac mewn 
pethau et^ill yn wahanol i'w gilydd. Mor hell ag y maent yn gyfidyb, yt 
ydym yn canfod y rhesymau dros y naill a'r UaU; mor bell ag y maent yn wap 
hanol, yr ydym yn canfod y rheswm dros y <mitaf, ond nid dros yr olaf. 

[Mae Jeremy Taylor yn rhoddi y damodiad hwn o orchymynion pendant a 
moesol :~" Y mae prìodoldeb gorchymynion moesol yn gorwedd mewn rheswm 
naturìol; tra y mae y rheflymau dros orchymynion pendant yn amgylchiaddy 
teuluaidd, neu wladoL" Y mae y rheswm dros y cyntaf yn dragwyddol-y 
rheswm am yr ail yn amserol. Mae dyledswyddau moesol yn rhagorì ar ddyled- 
swy ddau pendant : y mae addysg Mab Duw wedi dyrchafu y naill uwch law ^ 
UeiE— "ẁugMedd yr wyf yn ei ewyilysio, ac nid aberth." Yr hyn a roddu 
werth yn ngolwg £>uw vn ngwaith dynion yn cydffurfìo À'r gosodiadau pendant, 
oedd ea hufudd-dod i'w orchymynion moesol; ac yn mffyg ufudd-dod i*r 
gorchymynion hyn, yr oedd eu cjrssondeb a*u manylr^dd yn eu çyflawniad &t 
Ileill yn fvy anghymmeradwyyn ei (dwg na phebuasent yneu Ilwyr esgeuluso. 
Y mae dyleídswyddau moesol yn fwy rhagorol na rhai pendant ; o blegid, 1. Y 
maent yn flaenorol iddynt mewn amsér. 2. Y mae eu rheswm hwy yn gor- 
Wedd jTí mherthynasau tragwyddol pethau, tra y mae rhesymau y lleill yn 
amgylchiadoL herwydd hyny, 3. Ymae gordiymynion moesol yr hyn ydynt 
o ansenrheidrwydd : nis gallwn feddwl am y posiblrwydd iddynt fod yn wa- 
hanoL Ond y mae gorchymynion pendant yn gorphwys ar ewylìys I>uw : gall- 
asent beidio a bod: nid ydynt oll o rwymedigaetìi dragwydd(^ 4. Moddion 
ydynt y dyledswyddau neu y sefydliadao pendant : y dyIed8wyddai4.moesol 

Ídynt yr amcan; a chymmeradwya yr Arffiynrdd ein cydmirflad â*r naül, mor 
eÜ ag yr arweinia hyny i ufudd-dod i'r UeiII. Dylid, yr un pryd, cofio fòd 
dyledswydd bendant yn dyfod yn ddyledswydd foesol pan y mae Duw yn ei 
gorchymyn. Y mae addoli Duw jn ddyledswrdd foead: ond am fiurfiau add- 
oliad— aberthu, er anghraifft— nid yw ond dyledswydd bendant: ond gan fod 
Duw wedi sefydlu 'aberthu f el un o ffurfiau addoliad, y mae yn ymgyf odi «r 
imwaith i f eddu yr ua rẁymedigaeth a píbe buasai yn ddddèdfirwydd ioeâel 
wreiddioL] 



Digitized by VjOOQIC 



CBIST£OKOGA£TH« 125 

imîg. Ar y llaw arall, ac addef trefn yi efeíigyi, y n^ie dîplck« 
garwcli yn dyfod mor uniongyrchol yn ddyledus i Grigt, pddí ar 
ei fod yn weinidog gwirfoddol yr oruchwyli^t}i ho^^ ag y mae 
yn ddyledus i*r Tad, oddi ar ei fod yn fíynnonell ppb 4aioni ; er * 
mai trwy ddadguddiad yn unig yr hysbysir y çyntff i ni, fi*r ail 
trwy reswm. Oddi wrth hyn gaUwn weled — ac er mwjm eglur- 
der, y mae yn deilwng crybwyll — ^fod sefydliadau pendant yn 
syrthio dan ystyriaeth ddyblyg. Y maent naill ai yn osod^adau 
wedi eu sefydlu ar grefydd naturiol, megys bedydd yn enw y 
Tad— *er fod gan hyn hefyd gyfeiriad neillduol at drefu yr efengyl, 
o blegid y mae yn enw Duw, fel Tad ein Harglwydd lesu Grist 
— ^neu y maent yn osodiadau allanol, yn gorphwys ar grefydd 
ddadguddiedig, megys bedydd yn enw y Mab a'r Ysbryd Glân. 

Yn ail, Oddi wrth y gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd foesol 
a'r hyn sydd bendant mewn crefydd, yr ymddengys sail y ftaen- 
oriaeth neu y rhagoriaeth arbenig a roddir i*r cyntaf, ac a 
ddysgir yn yr Ysgrythyrau sydd ddyledus iddo. 

Y mae rheswm gosodiadau pendant yn gyffredin yn dra eglur, 
er nad slìyfn weled y rheswm pa ham y penodwyd ar y cyfryw 
osodiadau nôillduol yn hytrach nag ereiU. Pwy bynag, gan 
hyny, yn Ue cecru yn nghylch geiriau, a ystyrio y peth ei 
hun, a wel yn eglur fod gosodiadau pendant yn gyffredinol, 
fel yn w^haniaethpl oddi wrth ryw rai neülduol, yn cyfran- 
ogi o natur gorchymynion moesol, o blegid fod y rhesymau o 
honynt yn ymddangos. Er anghraifft, y mae addoliad allanol i 
Dduw yn ddyledswydd foesol, er nad oes un dull neiUduol o 
honi feUy. Dylid gofalu, felly, pan wneir cymhariaeth rhwng 
dyledswyddau pendant a moesol, na byddo iddynt gael eu cyf- 
erbynu yn mhellach nag fel y maent yn wahanol : yn ddim peU- 
ach nag fel y mae y blaenaf yn bendant, neu yn cyfodi oddi ar 
orchymyn allanol yn unig, yr hwn y mae ei resymau yn anhys- 
bys i ni ; ac f el y mae y diweddaf yn foesol, neu yn cyfodi oddi 
ar reswm eglur y peth, yn annibynol ar y cyfryw orchymyn 
aUanol. Os na sylwir ar hyn, ni a awn i ddyryswch diddiwedd. 

Yn awr, ar ol crybwyU y gosodiadau hyn, tybier am ddau 
orchymyn wedi eu rboddi gan yr un awdurdod : — fod, mewn rhai 
achlysuron, yn anmhosibl ufuddhau Tr ddau : — fod y cyntaf yn 
foesol, yn gyfryw fel y mae y rhesymau yn hysbys i ni, a bod y 
rhesymau hyny yn dal yn yr achlysur neiUduol ger ein bron ; 
ond bod yr olaf yn bendant ; A. y., yn orchyir\yn nad ydym yn 
gweled y rhesymau am dano. Y mae yn ddiddadl mai em dyled- 
Bwydd ydyw ufuddhau i*r cyntaf ; yn gymmaint a bod rheswm 
e^ur dxos y ffaenoriaeth yma, a dim yn erbyn. Yn mheUach, 



Digitized by VjOOQIC 



126 ÄU BWTBIGSWYDD 

gosodîadau pendant — yr holl rai y mae Cristionogaetli yn or- 
cliymyn — ^ydynt foddion i ateb amcan moesol ; a rhaid addef fod 
yr amcan yn fwy rhagorol na'r moddion. Ac nid yw cadw y 
gosodiadau hyn mewn un modd yn ufudd-dod crefyddol, nac o 
imrhyw werth, ond can belled ag y mae yn tarddu oddi ar 
egwyddor foesol. Ymddengys fod hyn yn llwybr hollol res- 
ymiadol o osod y mater i lawr, a'î benderfynu ; ond dichon y 
gwelir nad yw mor hawdd ei gymhwyso at ymarferìad ag y 
gellid meddwl ar y golwg cyntaf. 

Ac am hyny, yr wyf — mewn dull mwy ymarferol, er yn llai 
manwl, a chymmeryd y geiriau deddf/oesol a gosodiadau pendant 
yn yr ystyr poblogaidd a chyffredin — ^yn chwanegu, fod yr holl 
ddeddf foesol yn gymmaint yn bwnc o orchymyn dadguddiedig 
ag ydyw gosodiadau pendant ; o blegid y mae yr Ysgrythyrau 
yn gorchymyn pob rhinwedd moesol. Yn yr ystyr yma, felly, y 
mae y naill a'r llall yn gydwastad. Ond heb law hyny, y mae 
y ddeddf foesol yn ysgnfenedig ar ein calonau — wedi ei chy- 
mhlethu â'n natur. Ac y mae hyn yn awgrym eglur oddi wrth 
ei Hawdwr, pa un sydd i roddi Ùe, pan y byddant yn dyfod ar 
draws eu gilydd. 

Ond nid oes llawn cymmaint o angenrheidrwydd am bender- 
fynu y cwestiwn hwn ag y meddylia rhai. Ac nid rheswm 
yd^rw yr unig gynnorthwy sydd genym iV benderfynu. O 
blegid, yn gyntaý\ Er fod dynolryw yn mhob oes yn dra thueddol 
i osod eu crefydd mewn rhyw ordinhadau pendant, mewn fibrdd 
o gyfwerth am ufudd-dod i orchymynion moesol ; eto, heb i ni 
wneuthur im gwahaniaeth rhyngddynt, ac felly heb benderfynu 
pa im sydd i gael y flaenoriaeth, y mae natur y peth yn dangos 
' yn ddiammheuol fod pob syniadau o'r fath yn hollol ddinystriol 
i wir grefydd; fel y maent, hefyd, yn wrthwyneb i holl dôn gy- 
ffiredinol yr Ysgrythyrau, ac i ymadroddîon penodol ynddynt, nas 
gall dim ein gwneyd yn gymmeradwy gan Dduw heb rinwedd 
moesol. Yn ail, Pan gydgrybwyllir dyledswyddau pendant a 
moesol, y mae yr Ysgrythyrau bob amser yn rhoddi pwys ar yr 
olaf, ond byth ar y c)mtaf ; ac er nad yw hyn yn caniatau esgeu- 
luso y cyntaf pan nad ydynt yn croesi y diweddaf, eto, y mae 
yn awgrym eglur, pan y maent yn croesi eu gilydd, mai y diw- 
eddaf sydd i dderbyn y flaenoriaeth. A thrachefii: gan fod 
dynolryw yn dueddol i osod pwys eu crefydd ar rywbeth, yn 
hjrtrach na rhinwedd, rhag na byddai rheswm y peth ei hun, a 
thôn gyflùredinol Cristionogaeth, fel yr ymddangosant yn yr aw- 
grym crybwylledig, yn aneffeithiol, yn erbyn y ffoledd yma, y 
mae lesu Onst ei hunan, oddi wrth yr hwn y mae gosodiadau 



Digitized by VjOOQIC 



CBISTIONOGABTH. 127 

pendant yn derbyn eu grym, wedî cymmeryd aclilysur i wneyd 
cymliariaetli rhyngddynt liwy a gorch^rmynion moesol, pan rwg- 
nacliodd y Phariseaid am ei fod yn " bwyta gyda pbublicanod a 
pbecbaduriaid," apban geryddasant ei ddysgyblion ef am "dynu 
twys ar y Öabbatb." Yn y gymbariaetb bon, penderfynodd yn 
benodol pa un sydd i gael y flaenoriaetb, pan y maent yn dyfod 
ar draws eu gilydd. A tbrwy draddodi ei benderfyniad awdur- 
dodol mewn dull diarebol, gwnaetb ef yn benderfyniad cyffred- 
inol — " Trugaredd yr wyf yn ei ewyllysio, ac nid abertb;" Mat 
ix. 13 ; a xii. 7. Nid wjrf yn rboddi pwys ar y gair dtarebol, er 
fy mod yn bamu fod y dull o lefaru i'w ystyried felly. Ond y 
mae yn ddiddadl fod y dull o lefaru mewn modd arbenig yn 
gwneyd y penderfyniad yn gyffredinol. O blegid pe dywedasid 
yn unig, yn yr amgylcbiad olaf, fod Duw yn ewyllysio trugaredd 
yn bytracb na cbadwraetb fanwl y Sabbatb, buasem felly yn 
gallu rbesymu gyda'r tegwcb mwyaf, ei fod yr im modd yn ew- 
yllysio trugaredd o flaen y cyflawniad o osodiadau a defodau 
ereill, ac yn gyflöredinol yn rboddi y flaenoriaetb i ddyledswydd- 
au moesol ar rai pendant. Fel byn, buasai y penderfyniad yn 
gyflfredinol, eto nid yn cael ei eirio, ond ei gasglu .felly. Ond 
fel y mae yr ymadrodd yn yr Efengylau, y mae yn Uawer cryf- 
ach; o blegid y mae yr ystyr, a geiriau atebiad ein Harglwydd, 
mor briodol Tw cymbwyso at unrhyw esampl arall o gymhar- 
iaeth rbwng dyledswyddau pendant a moesol, ag at yr esampl 
hon. Ac os ydyw trugaredd i'w ddewis o flaen gosodiadau pen- 
dant, nis gellir meddwl y dylai cyfiawnder roddi lle iddynt. 
Y mae hefyd yn deilwng o sylw, fel y mae y geiriau yn ddyfyn- 
iad o'r Hen Destament, eu bod yn y ddau le crybwylledig yn 
cael eu dwyn yn mlaen gyda'r hysbysiad nad oedd y Phariseaid 
yn deall eu harwyddocâd. Y mae hyn yn betb tra nodedig ; o 
blegid, gan nas gall y dyn mwyaf anwybodus iai na deall ystyr 
Uythyrenol yr adran yn y prophwyd Hosea {pen. vi); a chan na 
buasai deall yr ystyr Uytbyrenol yn eu hattal i " famu yn erbyn 
y rhai diniweid" {Mai, xii. 7), nis gellir ammheu mai yr hyn a 
f wriadai ein Harglwydd yn yr ymadrodd oedd, nad oedd y Pha- 
riseaid wedi dysgu oddi wrtho, fel y gallasent, yn mha beth y 
mae ysbryd cyffredinol crefydd yn g^mnwysedig— ei fod yn gyn- 
nwysedig mewn duwioldeb a rhinwedd, ac nid mewn ffurfìau a 
defodau. Y mae, fodd bynag, yn eitbaf sicr y gallwn ddysgu 
hyn oddi wrth ei gymhwysiad ef o'r ymadroddion yn yr efengyl. 
Ond gan ei bod yn un o wendidau arbenig y natur ddynol, 
pan wneir cymhariaeth rbwng dau beth, ac y gwelir fod chwan- 
eg o bwysigrwydd yn y naill nag yn y llall, i ystyried y Ileiaf 



Digitized by VjOOQIC 



128 JLH BWYSIGBWTDD C|LI8TI0K0aAETH. 

pwysig o'r ddau fel heb feddu dim pwys ;^ y ^s^ jn âx& ^ngenr 
rheîdiol i ni gadw mewn pof ei fod yn l^eth rnyìfygii^ iawn ynom i 
ddiystyru unrhyw osodiad o appwyntiad dwyfol; fod pm rhwym- 
edigaeth i ufu44Uau i holl orchymynion Duw yn ddiammodol ac 
anhebgoroi ; ^ bod gorchymynion heb fod ond rhai pendant, 03 
addefìr eu bod oddi wrtho £f, yn ein gosod dan rwymedigaeth 
foesol i ufuddhau iddynt — ^yr hon rwymedigaeth sydd yn ^eso| 
yn yr ystyr mwyaf cyfyng a phriodol. 

Ât y pethau hyn, nis gallaf lai na chwanegu fod yr hyn 9 fyn- 
egwyd yn awr am Gristionogaeth yn arddangos t ni, ac yn ar^ 
gymhell ampm, y ddyledswydd o chwilio yr Ysgrythyrau, mewn 
trefn i ddeall pa beth yw cyfundrefh dadguddiad mewn g\virion- 
edd, yn lle penderfynu yn mlaen llaw, oddi wrth reswm, pa beth 
a raid i*r gyfundrefu fod.' Ac yn wir, os ceir yny dadguddiad 
ryw ranau, y rhai y mae eu hystyr ymddangosiadol yn groes i 
grefydd naturiol,^ gallwn, yn y modd sicraf, gasglu mai nid y 
gwir ystyr ydyw yr ystyr ymddangosiadol hwnw. Ond nid yw 
yn ddadl yn erbyn eglurhad o'r Ysgrythyi^ fod y cyfryw eglùr- 
bad yn cynnwys athrawiaeth nas gall goleuni natur ei dargan- 
fadf* neu orchymyn nad y^ deddf natur yn ei rwymo arnom. 

\}**Y mae esgeulasdra o ordinhadau crefydd, o ddwyfcd appwyntiad,'' medd 
JT esgob Horsley, "yn arwydd sícr o ddifaterwch pechadunis o barth i'n dyl- 
edswyddau uchctff trwy ba rai yr hona dynion eu bod yn gwneyd math o iawn 
am eu hesgeulusdra. Gwelir yn rhy fynych mai hyn yw deohreuad buchedd 
afreolaidd ; a chan mwyaf , dybena yn yr annuwiaeth a'r atradlonedd mwyaf 
eithafoL"] J *^ J J 

*Pen. iii. 

['Y mae yn wir y dylid esbonio y Beibl fel ag i beri iddo fi^dweddu & phob 
gwirìonedd adnab^odus. Yr un pryd, nid yw yn briodol ihodol duwìnyddiaetÿ 
nator yn safon 1 famu duwinyddiaeth j dadguddiaid dwyfol wrthi. Wrth 
roddi gwyddiant yn "uchaf," yn Ile "gair T>uw," y mae llawer yn arwain eti 
hunain i wadu a gwrthod dysgeidiaeth yr Ysgrythyrau. Er fod gwaith Uaw 
Duw, ac ymadroddion ei enau, yn sicr o f od yn gysson À'u gilydd, eto, ni ddylid 
gpsod duwinyddiaeth natur, a darganfyddiadau gwyddiant, yn safon i f ama 
tystiolaethau y gair, hyd oni fyddo gan ddynion wybodaeth berffaith a thrwy- 
«il am y pethau hyny. Y mae gwybodaeth anmherflfaith creadur meidrol am 
%rdd Duw yn rheol anniogel i famu mynegiadau éi air. Y mae ygwìrionedd 
cyf erbyniol fr eiddo Butler, yn y frawddog y cyfeiriwn ati, yn llawn mor 
bwysig i ddal amo yn ein dyddiau ni :— "Os CMifyddir ffeithiau mewn natur, y 
rhai sydd yn ymddangos yn groes i grefydd ddadguddiedig, gallwn f od yn sicr 
fod Ueferydd nator heb eu deall eenym.'' Y mae yn wir fod cynnydd gwybod- 
aeth wyddìannol wedi cywiro Imaws gam-esboniadau a roddid ar ranau o'r 
Beibl : ond y cywirydd goreu ar ystyron ymddangosiadol rhanau o'r Beibl ydyw 
rhanau ereiÛ o hono. Ÿr esboniwr goreu ar yr Ysgiythyr ydyw yr Ysgrythyr 
eihun.] 

*P«n. vü. 



Digitized by VjOOQIC 



199 



PENNOD U. 

▲M Y DTBIAETH TN SSBTN BADGirPBlJLB, rSL YN aA.XL BI 
TSTTBIED YN WYETHIOL. 

WedI' dangos pwysigrwydd y dadguddîad Cristionogol, a'n 
thwymedigaetbau i dalu sylw difrifol iddo, ar y dybiaeth ei fod 
yn wirioneddol, y peth nesaf mewn trefn ydyw ystyried y seüiau 
á dybir sydd yn erbyn dadguddiad yn gyffredinol : a hyn fydd 
testyn y bennod hon, yn nghyd â*r gwrthddadleuon yn erbyn y 
dadguddiad Cristionogol yn arbenig, yr hyn a gaiff ymdriniaeth 
yn y pennodau canlynoL^ O herwydd ymddengys mai y llwybr 
mwyaf naturiol ydy w symmud y rhagfamau yn erbyn Cristion- 
ogaeth, cyn myned yn mlaen i ystyried y profion pendant o'i 
phlaid, a'r gwrthddadleuon yn erbyn y profion hyny. 

Ymddengys ei bod yn dyb gyffredin fod rhyw ddadl neillduol 
yn nghyfatebiaeth natur yn erbyn y gyfundrefn Gristionogol— o 
leiaf yn erbyn gwyrthiau ; fel ag y mfie prawf cryfach yn angen- 
rheidiol i brofi eu gwirionedd, nag a fyddai yn ofynol i*n har- 
gyhoeddi o* wirionedd dygwyddiadau neu ffeithiau ereill. Er 
nas gall ystyriaeth o*r ddadl dybiedig hon lai nag ymddangos 
yn ddibwys i lawer ; eto, gan fod hyny yn perthyn i destyn y 
bennod hon, gall fod yn adeiladol i barotoi y meddwl, a symmud 
rhai rhagfamau, pa mor ddiangenrhaid bynag y bydd yr ystyr- 
iaeth ynddi ei hun. 

I. Nid wyf yn canfod un rhith o ddadl, oddi wrth gyfatebiaeth 
natur, yn erbyn cjrfundrefn Cristionogaeth — fod Duw wedi creu 
ae yn llywodraethu y byd trwy lesu Grist, ac y bydd iddo eto 
famu y byd mewn cyfiawnder trwyddo ef ; a bod dynion da o 
^an ddylanwadau dirgelaidd ei Ysbryd. A ydy w, ai nid ydy w 
y pethau hyn i'w galw yn wyrthiol,^ sydd, efallai, yn gwestiwn 
yn nghylch geiriau yn unig; o leiaf, nid yw ond cwestiwn o 
ychydig bwys yn y mater hwn. Os oes rhyw sail i ddadleu yn 

*Pen. iii, iy, v, ▼i. 

[* ¥ mae^ amlwg fod yr awdwr rn ystyiied dadguddiad yn wyrth ; h, y,, y 
yn gypyw nas gellìr ei ohael aUan trwy reswm, ao y mae | iyw raddau yn 



.•nnhebyg i^^^wra natarìaeth. Sonia hefyd am brawf ^wyrfchiol o bUdd dâd- 



gaddiad sydd ei hunan yn wyrth; ond y mae y dadguddiad ynddò èi huú yn 
wyrth «r wahan oddi wrth brawf gwyrtiiiol o'i.blaid. Felly, y mae gwada y 
gwyrthiau yn arwain i wadiad o bosiblrwynd dadgaddiad, f el y deu^s Bogers 
yn ei EcH^ of Faüh, ao yn arwAÌn,.mead Paley, hyd yn oed i wadiad o fod 
DawJ 

K 

Digitized by VjOOQIC 



130 A31 T DYBIAETH YIT EEBYW DJLDGUDDIAD, 

erbjm cyfundrefn Cristionogaeth, rliaid i hjoj íoá, naill ai am 
nad yw yn bosibl ei cbael allan trwy reswm neu brofiad, neu 
am ei bod yn annhebyg i gwrs presennol natur. Ond nid oes 
mewn cyfatebiaetb un ddadl yn erbyn gwirionedd y gyfundrefn 
hon, ar y naill na'r Uall o*r cyfrifon hyn. 

Yn gyntaf^ Nid oes un ddadl, oddi wrth gyfatebiaeth, yn 
erbyn ei gwirionedd, ar gyfrif fod yn anmhosibl ei chael allan 
trwy reswm neu brofiad. O blegid tybier am ddyn na chlywodd 
erioed am ddadguddiad — ^yr hwn a feddai ddeajltwriaeth cryf, ac 
a fyddai yn gydnabyddus âg athroniaeth a chrçfydd naturiol — 
nis gallai y cyfryw un lai na theimlo nad yw yn hysbys ond à 
rhan fechan o gjnPundrefn n^turiol a moesol y grçadigaeth. Nis 
gallai lai na theiiplo y rhaid fod pethau afrifed yn y goriicjiwyl- 
iaethau rhaglunlaethol a aethant heibio, yn y llywpdr^eth a 
ddygir yn ml^en yn ^weledig yn brei^nnol, íic yn yr hyn sydd 
i ddyfod, am y rhai y mae ef yn gwbl anwybpdus,^ a'r rhíû nig 
gellid eu gwybod ond trwy ddadguddiad yn imig. Pa un bynag 
a ydyw cyfuadrefn y greadigaeth yn yr ystyr cyfyngaf yn an- 
feidrol, ai nid yw, y mae yn ddiammheu éi bod yn f áwr tu hwnt 
i bob dychypayg. Ac nid yw y rhan o honi sydd yn asored ger 
ein bron ni^ond pwynt bychan, ipewn cymhariaeth i holl gynUìin 
rhagluniaeth, yr hwn syddyn ymledu trwy hojl dragivydaoldeb ; 
mewn cymhariaeth i*r hyn sydd yn myned yn mlaen yn bregen- 
nol yn mharthau pellenig y greadigaeth ddiderfyn; 'ie, mewn 
cymhariaeth i holl gynllup y byd hwn. Ac felly, nid ,ydy:w^ y 
ffaith fod pethau yn goriwred,d tu hwnt i derfyn ein galluoeád ÿn 
un math p dybiaeth yn ^rbyn eu gwirioîiedd; o blegid y nift.e 
yn eglur fod pethau afrifed yn nghyfansoddiad a Uywpdraísth y 
greadigaeth, y rhai ^ydd .feUy. Yn ail, Nid oes un dybiaeth 
oddi wrth ^fatebiaetìi yn erbyn athrawiaeth gyffredinol yr Ys- 
grythyrau, a grybwyUwyd yn awr, ar gyfrif ei bod yn annhebyg 
i gwrs adnabyddus natur. O blegid nid oes un sail i feddw^ 
oddi wrth gyfatebiaeth, fod hoU gwrs natur, neu y Uywodraeth 
ddwyfol, sydd yn naturiol yn anhysbys i ni, a phob peth ynddi, 
yn debyg i unrhy w beth yn y rhan sydd yn hysbys ; ac am hyny, 
nid yw yn wrthddadl neillduol yn erbyn rhywbeth yn y cyntaf, 
ei fod yn annhebyg i rywbeth yn y diweddaf. Ac yn nghyf- 
ansoddiad naturiol y byd,íyn,gyst£d ag yn y moesol, yr ydym 
yn gwçled pethau,,sydd i fesur mawr^yn annjiebyg rwgüydd*; 
a chan hyny, ni ddylem ryfeddu at y cyfryw annhebygrwydd 
rhwng pethau gweledig a phethau anweíedig. Aryr impryd^ 



Digitized by VjOOQIC 



FEL YN CAEL EI TSTYBIED YN WYBTHIOL. 131 

nid yw cyfundreiBi Cristíonogaeth mewn im modd yn gwbl an- 
nliebyg i gyfundrefn natnr, fel yr ymddengys yn y rhanau can* 
lynol o'r traethawd hwn : — 

Y mae y syniad am wyrth, yn cael ei hystyned fel prawf o 
anfonìad dwyfol, wedi ei osod i lawr gyda manylwch mawr gan 
dduwinyddion ; ac ymddengys ei fod yn cael ei ddeall yn lled 
drwyadl gàn bawb ystyriol. Y mae hefyd wyrthiau anweledig 
yn bod; — nis gelür, er esampl, dwyn yn mlaen ymgnawdoliad 
Crist, gan ei fod yn beth dirgelaidd, fel prawf o'r cyfryw awdur- 
dodiad: y mae yn ofynol i wyrthiau anweledig gael eu profi 
trwy rai gweledig. Y mae dadguddiad ei hun hefyd yn w)rrth- 
iol, a gwyrthiau ydynt y prawf o hono ; ac edrychwn yn awr ar 
y ddadl a dybir sydd yn erbyn y rhai hyn. Yr hyn a fu yn bres- 
ennol dan sylw genym ydyw, pa un a ddewiswn alw pob peth yn 
ngoruchwyliaethau rhagluniaeth — nas gellir eu cael allan heb 
ddadguddiad, ac nad ydynt gyffelyb i gwrs adnabyddua pethau — 
yn wyrthiol ; a pha un a ydjny y gyfundrefh Gristionogol i' w galw 
felly, ai nid yw ; y mae y sylwadau blaenorol yn dangos yn sicr 
nad oes \m ddadl yn ei herbyn oddi wrth gyfatebiaeth natur. 

II. Nid oes un ddadl oddi wrth gyfatebiaeth yn erbyn rhai 
gweithrediadau, y rhai a ddynodem yn awr fel yn wyrthiol ; yn 
enwedigol, nid oes un ddadl yn erbyn credu y rhoddwyd dad- 
guddiad yn nechreu y byd — dim yn erbyn credu hyny ag a dybir 
sydd yn cael ei gynnwys neu ei fŷnegu yn y gair gwyrthiol} O 
blegid y mae gwyrth, yn ol y syniad am dani, yn cyfeirio at gwrs 
o eiddo natur ; ac yn arwyddo rhywbeth gwahanol oddi wrtho, 
fel y cyfiryw. Yn awr, nid oedd un cwrs natur ar y pryd yr 
ydym yn son am dano; neu, os oedd, nid ydym yn hysbys pa 
beth oedd y cwrs hwnw ar boblogiad cyntaf y bydoedd. Felly, 
y mae y cwestíwn, a oedd dynolryw wedi derb^m dadguddiad 
y pryd hyny, i'w ystyríed, nid fel cwestíwn yn nghylch gwyrth, 
ond fel cwestíwn cyffredin o ffaith. Ac y mae genym yr un 
rheswm dros dderbyn yr hyn a hysbysa traddodiad ar y cwestíwn 
hwn, ac ar bethau cyffredín o*r un cyfnod : — ^megys, er esampl, 
pa ran o'r ddaiar a boblogwyd gyntaf. 

Neu fel hyn: Pan osodwyd dynolryw gyntaf yn y sefyllfa 
hon, arferwyd gallu hollol wahanol oddi wrth gwrs presennol 



[»KÌ£ 

dadgud 



|*Kis gellìr dwyn yn mlaen un ddadl oddi wrth gwrs naturiaeth yn erbjrn 
.^Jguddiad fel gwyrth yn nechreu y byd; o blegid yn yr amser hwnw, nid 
oedd cwrs a threfn natur wedi ei serydlu, ao felly, nis gaUasai un wyrth fod, 
gan fod y gair " gwyrt h** jo. dvnodi ymadawiad oddi n^h, neu droseddiad ar 
gwrs cyffiidin natur. Nis gaU y cytry w ddadl gyfodi chwaith wr ol sefydla 
trefn natur^ o blegid nis gwyddom am un achos çyfredol— byd arall, er 
•nghraifft— 1 ymreoymu oddi wrtho.] 



Digitized by VjOOQIC 



Iá2 JLM Y DYBIAETH YN EEBYN BABGUDDIAD, 

natur. Yn awr, a beidiodd y gallu bwn — gallu sydd yn hollol 
wahanol oddi wrth gwrs presennol natur-— o bleÿd nis gallwn 
yn briodol gymhwyso y gair gwyrthiol ato^a beidiodd y galki 
hwn yn ebrwydd ar ol ereu dyn, ynte a ŵeth efe rhagddo, a 
gweithredu yn mheliach, trwy ei gyimysgaethu â dadguddiad, 
sydd gwestiwn o'r un- natur a'r cwestiwn, a welthredodd gallu 
cyffredm yn y cyfiryw radd a dull neülduol, ynté na wnaeth. 

Neu, tybier fod y gaüu a Weithredwyd yn nghreadigaeth y 
byd yn cael ei yst}TÌed yn wyrthiol, neu yn hytraeh yn cael ei 
alw felly, ni bydd y cwestiwn yn w^anol ; o blegid y mae yn 
rhaid addef fod y cyfryw allu wedi ei ddefnyddio. O blegid a 
thybied yr addefir fod ein lachawdwr wedi treulio rhai blynedd- 
oedd mewn gwneuthur gwyrthiau, nid yw y owestiwn, pa un a 
weithredodd efe y gailu gwyrthiol hwn mewn graddau mwy,neu 
raddau llai — ^mewn mwy neu lai o amgylchiadau-^yn y dull hwn 
neu y dull arall— ond o ychydig bwys. 

Mae yn amlwg, gan hyny, nas dichon fod «n ddadl neiUduol, 
oddi wrth gyfatebiaeth natur, yn erbyn meddwl fod dadguddiad 
wedi ei roddi i ddyn yn y dechreuad.* 

Gallwn chwanegu, nad ymddengys yr awgrym lleiaf mewn. 
hanesiaeth neu draddodiad, fod crefydd wedi ei chael allan trwy 
reswm ar y cyntaf ; ond y mae yr oll o hsM^esiaeth a thraddodiad. 
yn ein hawdurdodi i feddwl ei bod wedi dyfod i*r byd trwy 
ddadguddiad. Y mae ystâd. crefydd yn yr oesoedd boreuaf ag 
y mae genym gyfrif an^ danynt o blaid y golygiad mai yn y 
llwybr yma y daeth i blith dynion. Ac y mae yr ystyriaethau 
hyn, wrth -eu cymraeryd gyda*u gilydd — ^heb gymmeryd i*r 
cwestiwn awdurdod benodol yr Ysgrythyrau — ^yn öurfio prawf 
Ued bwysig, fod dadguddiad wedi ei roddi yn nechreu y byd. 
Yn awr, fef y mae hyn yn gadamhad ar grefydd naturiol, ac felly 
yn cael ei grybwyll yn y rhan gyntaf o*r traethawd hwn,^ felly 
hefyd y m^e yn tuçddu i symniud unrhyw ragfamau yn erbyn 
dadguddiad düynol. 

III. Ond geliid eio ddadleu fod rhyw sail neillduol, oddi *wrth 
gyfatebiaeth, yn erbyn gwyrthiau ; yn enwedigol yn erbyn dad- 
guddiad, ar ol sefydlu ac yn ^rstod parhad trefn natur. 

Yn ŵwr, gydagolwg ay y ddadl dybiedig hon, gallwn sÿiwi yn 
gyfiredinol : — cyn y gallwn gael un sail i gyfodi yr hyn y gellir yn 
briodol ei alw yn ymresyrmad oddi wrth gyfatebiaeüi, o blaid 

\}**Y mae jt ystyrìaeth naa gállasai dyn ei greu ei hnn, yn qm1 ei Aifju. 
yn mlMn yn t jnyoh f el prawf o weithrediad 7 Creawdwr Dwvíol ; ao nas gaíl- 
asai dynion yn 7 dechieuad wareiddio ea hunain, ^dd brawi o^rim naèor, a'r 
nn mor Tjmwa o weitìirediad JJ^yigawdwr Dwyfol.''^ Whatdyím íké Origin^ 
Cimlûation.] 

*Bhani. pen^TÌ. 



Digitized by VjOOQIC 



PEL TN CAEL EI TSTTBIED Tlî WTBTHIOL. 133 

neu yn erbyn dadguddiad, yn cael ei yst^nied fel yn wyrthiol, y 
mae yn rhaid i ni fod yn gydnabyddus âg amgylchiad arall cy^ 
ffelyb neu gyfredoL Ond nid ydyw hanes rhyw fyd arall, yn 
ymddangosiadol mewn amgylchiadau cjSeljh i'i eiddom ni, yn 
amgea nag amgylchìad cyffelyb neu gyf redol ; a chan hyny, nis 
dichon llai na hyn fod yn gyfryw. Éto, pe gallem gael prawf 
tebygol o blaidneu yn erbyn dadguddiad — trwy dderbyn hysbys* 
rwydd fod gan y cyfryw fyd ddadguddiad, neu ei fod hebddo— 
ais gallai y cyfryw brawf, wedi ei gymmeryd yn unig oddi wrth 
îui anghiaiíft, lai na bod yn dra ansicr a gwan. Ond i sylwi yn 
fwy neillduol! — Yn gyniaf^ y mae tybiaeth gref yn bod yn 
erbjm gwirioneddau dauncanol cyffiredin, ac yn erbyn y ffeithiau 
ntwyaf cynnefin, yn flaenorol Tr prawf o honynt ; yr hon, er 
hyny, a orchfygir braidd trwy unrhyw brawf. Y mae tybiaeth 
gref yn erbyn hanes Csesar, neu rjrw ddyn arall/ O blegid 
meddylier am nifer o ffeithiau cyflfredin, mewn rhyw amgylch» 
iadau neillduol, o*r rhai ni byddai gan ddyn un prawf yn dyg* 
wydd dyfod Tw feddwl; efea gasglai yn y fan, heb un petrusder, 
eu bod oll yn aughywir. A'r cyffelyb a ellir ei ddyweyd am un 
ffaith gyffredin. Oddi wrth hyn, fe ymddengys mai y cwestiwn 
o bwys, gyda golwg ar y pwnc dan sylw, ydyw yn nghylch 
graddau y dybiaeth yn erbyn gwyrthiau : nid pa im a oes tyb- 
iaeth yn eu herbyn o gwbl. O blegid os oes tybiaeth o filiwn i un 
yn erbyn y ffeithiau mwyaf cyôredin, pa beth fydd nerth chwan- 
egol tybiaeth wanaidd, er iddi fod â rhyw neillduolrwydd ynddi? 
Diammheu ei bod yn rhy ddibwys i sylwi arni. Yr unig ym- 
lioliad pwysig ydyw, a oes y cyfryw dybiaeth yn erbyn gwyrth- 
iau fel ag iV gwneyd mewn un modd yn anghredadwy ? Yn 
aily Os gadawn allan yr ystyriaeth o grefydd, yr ydym yn y fath 
dywyllwch hollol am yr achosion, achlysuron, rhesymau, neu 

[^DadleiLÌr yn grjrffiredm yn bresennol yn erb^m cTwirdeb y paragraph uchod. 
T mae annllebygduaethaa, çyn i'r Saith gymmeryd Ue, yn wahanol i'r annheb- 
ygoliaethau ar ol iddi gymmeiyd Ue. Y mae y rhai (üweddaf bob amser yn 
7 heswm dros ammheu ; ond nid yw y rhai cyutaf yn rhw^m o fod feUy. Y 
mae gwyrth o natur annhebygoliaeth ar ol i'r ffaith gymineryd lie : y mae 
ynddi ei hun yn annhebygol, ac yn gofyn aín brofìon pender^niol drosti, a 
fyddont yn a^atebd i, ac yn gorbwyso yr annhebygohwydd sydd yn ei natur 
m ei hun. Br fod yr wrthddAdl hon 1 ymresymiad Butler yn ymddangos, ar 
y golwg oyntaf , f el yn gwanhau ei ddadl dros debygolrwydd g^rrthiau, eto y 
,mae yn oadamhau y prawf o blaid Cristionogaeth yn gyffiredinol. Y mae yr 
annhebyj|;oUaethau yr ymddangosai y Messiah yn yr amser, y Ue, a chyd â'r 
amgylohiadau a fynegasid yn y prophwydi, yn fíliwn i un, oddi eithr fod y cyfan 
yn cael ei wneuthur yn ol rhagdenynedig gynghor Buw. Ond ar ol unwaitìi 
^ifeled hy^y wedi cymmwryd IJte— **y gajir wedi ei wneuthur yn gnawd," trwy 
Wlcyngiad Dwyf ol— vna, y mae ei Trjrrbhiau rhyfeddol yn dyf od yn debygoL yn 
^rtrach nag ^m annhebygol. Gwyrthiau oedd yn gweddu i berson oedd ei 
luman yr nohaf o wyrthiau Duw.J 



Digitized by VjOOQIC 



134 AM T DTBIAETH TN EBBTN DADGTTDDIAD, &C. 

amgylcliiadau, ar y rliai y mae cwrs presennol natnr yn dibynti, 
fel nad ymddengys un annhebygolrwydd dros neu yn erbyn tyb- 
ied fod pump neu chwe mil o â^meddoedd wedi rhoddi lle i 
achosion, achlysuron, rhesymau, neu amgylchiadau, o'r rhai 7 
gallasai cyfryngiadau gwyrthiol g^rfodi. Ac oddi wrth hyn, yn 
gyssylltiedig à r sylwadau blaenorol, y mae yn canlyn, y rhaid 
fod tybiaeth annhraethol gryfach yn erbyn y ffaith gyffredin 
henodol a grybwyllwyd yn awr, nag yn erbyn gwyrthiau yn gy^ 
ffredinol, yn flaenorol i brawf o'r naill a*r llall. Ond, yn dryd- 
ydd, Cymmerer crefydd, neu gyfundrefn foesol y byd, i ystyr- 
iaeth, ac yna gwelir rhesymau neiUduol ac eglur o blaid gwyrth- 
iau — i gynnysgaethu dynobyw àg addysg yn chwanegol at yr 
eiddo natur, ac i gadamhau ei wirionedd. Ac y mae hyn yn 
rhoddi tebygolrwydd cryf i*r dybiaeth y gallai fod yn rhan o 
gynllun gwreiddiol pethau, fod cyfrjmgiadau gwyrthiol i gym- 
meryd lle. Yna, yn ola/, Ni ddylid cymharu gwyrthiau à dy- 
gwyddiadau naturiol cyfíredin ; neu â dygwyddiadau, y rhai, er 
yn anghyffredin, sydd yn gyffelyb i'r hyn a brofwn yn feunydd- 
iol ; ond âg ymddangosiadau anghyffredinol natur. Ac yna, bydd 
y gymhariaeth rhwng y dybiaeth yn erbyn gwyrthiau, a'r dyb- 
iaeth yn erbyn ymddangosiadau anghyf&edin, megys cometau, 
a*r cyfryw alluoedd mewn natur a dymgyrchiad a tlû^daniaeth, 
y rhai sydd mor wahanol i briodoleddau cyrff ereill heb eu cyn- 
nysgaethu â'r galluoedd hyn. A chyn y gallo neb benderfyna 
a oes rhyw dybiaeth neillduol yn erbyn gwyrthiau, mwy nag yu 
erbyn pethau anghyffredin ereül, rhaid iddo ystyried beth, wrth 
glywed gyntaf, a fyddai y rhagfamau a'r tybiau yn erbyn yr ym- 
ddangosiadau a'r galluoedd a nodwyd ddiweddaf, yn meddwl y 
djm na byddai yn adnabyddus ond o gwrs natur yn ddyddioi, 
misol, a bl^meddol, yn y bianed hon, ac o'r elfenau a'r galluoedd 
cyffiredin a welwn yn feunyddiol. 

Yr wyf yn casglu, gan hyny, nad oes, yn ddiddadl, un dyb- 
iaeth fel hyn yn erbyn gwyrthiau, fel ag iV gwneyd mewn un 
modd yn anghredadwy; ond i'r gwrthwyneb, fod y ffaith ein 
bod yn alluog i ganfod rhesymau drostynt, yn gadarnhad i'w 
hanes, yn yr amgylchiadau ag y mae y rhesymau hyny yn dal : 
ac nad yw mewn un modd yn sicr fod un sail i dybíed oddi wrth 
gyfatebiaeth, hyd yn oed i*r graddau Ueiaf, nad oedd gwyrthiau, 
mwy na rhyw ymddangosiadau rhyfeddol ereill ; er nad yw yn 
werth y drafferth i ddyrysu y darllenydd âg ymchwiliadau i 
natur ddansoddol tystiolaeth, i*r dyben i benderfynu cwestiwn, 
sydd, fel y gwelwn,* heb y cyfryw ymchwiliadau, yn meddn 
ond ychydig o bwys. 

'GwéL Bhan IL pen. iL 

Digitized by VjOOQIC 



135 



PENNOD m.* 

AH EIN AB-GHTMHWTSDEB I FABNU Al£ TB HTN A ELLID 
DDT80WTL MEWN DADOTTDDIAD ; A*B TEBTGOLBWTDD A 
6TFTD ODDI WBTH OTFATEBIAETH T CTNNWTSA, O ANOEN- 
BHEIDBWTDD, BETHAU TN TMDDANGOS TN AGOBED I 
WBTHDDADLEITON. 

Heblaw y gwrthddadleuon yn erbyn y prawf o blaid Cristion- 
ogaeth, y mae amry w yn cael eu dwyn yn mlaen yn erbyn ei 
chyfundrefn ; yn erbyn yr hoU ddull y gosodwyd hi, ac y gad- 
awyd hi yn y byd ; yn gystal ag yn erbyn amryw bethau neiU- 
duol yn yr Ysgrythyr; gwrthddadleuon wedi eu cymmeryd 
oddi wrth ddiffygion dadguddiad ; oddi wrth bethau ynddo sydd 
yn ymddangos i ddynion yn ffolineh (1 Cor, i. 28); oddi wrth 
yr ystyriaeth ei fod yn cynnwys testynau tramgwydd, y rhai a 
aíweiniasant, ac a ragwelwyd a fuasent yn arwain i benboethder 
ac ofergoeledd, ac a dröwyd yn wasanaethgar i fwriadau gor- 
thrymus a drygionus; oddi wrth y ffaith nad yw yn gyfl&ed- 
inol; ac, yr hyn sydd beth o'r un natur, oddi wrth yr ystyr- 
iaeth fod ei phrawf heb fod mor gryf a boddlonol ag y gallasai 
^ fod ; o blegid y mae yr ystyriaeth hon yn cael ei throi rai pryd- 
iau jn ddadl benderfjmol yn erbyn ei gwirionedd.* Byddai yn 
orchwyl blinderus, ac yn wir, anmhosibl cyfrif yr amryw neill- 

[1 Ar ol dangos pwysigrwydd Cristionogaeth, a symmiid o*r ffordd yr wrth- 
ddadl yn erbyn dadguddiad yn gyfEredinol, fel gwyrth, y mae yr awdwr yn my- 
ned rniagddo i ystyried y gwrthddadleuon i'r dadgaddiád Cristionogol yn neiU- 
dnol, fel iV gwahaniaethu oddì wrth wrthddadleuon yn erbyn y prawf drosti 
— ^yn erbyn y modd y gadawyd hi yn y byd— yn erbyn ei diffygion— ffcdineb 
ei hathrawiaeth (l Cor. i. 24)— ei dilÿg o gyflfredinohwydd— y aiäyg a*r gwen- 
did a dybir sydd yn ei phrawf, &c. Yn y bennod hon, rhoddir yr atebiaíd cy- 
t&edinol i'r çyfryw wrthddadleuon ; sef, f od gwrthddadleuon yn erbyn trefniant 
Crístionogaeth, ar wahan oddì wrth wrthddadleuon yn erbyn ei phrofion, ja 
gwbl ddibwys, o hwwydd ein bod yn anghymhwys i famu ar gymhwrsder 
cyfundrefn dadgnddiad. Y mae yr anghymhwysder hwn sydd ynom i famu 
o barth iddi yn ymddangos oddi wrth y rhesymau canlynol oddi wrth gyf ateb- 
iaeth :— Fd yr ydym yn anghymhwys, yn flaenorol i brofìad, i famu pa beth a 
ddylai cyfondre&i natur f wL, yr hon gyfundrefn sydd yn cyimwys Uuawa o 
bethau na fuasem yn dysgwyl am danynt, ac sydd yn affored i luawa o wrth- 
ddadleuon ymddangosiadol; felly hefy^d y mae yn deoygoi ein bod yn f amwyr 
anghymhwys ar gyfundrehi dadguddiad, yr hon, yr un modd, a gynnwys 
luaws o bethau gwahanol oddi with a fuasem yn ddysgwyl, ac agored i amiyv 
wrthddadleaon a ymddaDgoeant yn d^ a phriodoL] 

«Gwelpen. tL 



Digitized by VjOOQIC 



136 DADGITDDIAD TN THDDANGOS TN AGOBED 

duolîon a gynnwysir dan y gwrtbddadleuon y ^jyfeiriwyd at^mt 
yn awr, gan eu bod mor amrywiol — yn ol gwaiianol ddychymyg- 
ion dynion. Y mae rbai dynion yn ei ystyried yn wrthddadl 
gref yn erbyn awdurdod yr Ysgrythyrau, eu bod heb eu cyfan- 
soddi wrth reolau celfyddyd — ^wedi cytuno amynt gan feimiaid 
fel cynnorthwyon i ysgrifehuîyn drefiiù&a chyẁir. Ac y mae 
yn anhawdd adrodd gyda pha faint o waẁd y tnotr rhaí: o ranaa 
prophwydol yr Ysgrythyrau } a hyiíy mewn rhan o herwydd byr- 
Dwylldra esbonwyr ;* omi hefyd,i fesur mawr,ar gyfrif yí arddull 
arwyddluniol a fiugrol sydd yn perthyn iddynt Caiff rhai 
pethau o'r natur yma ystyriaeth bénodol g^ym yn y pennodau 
canlynol. Ond fy amcan jm bresennol ydyw sylwi, mewtt^ 
modd cyffredînol, gyda golwg ar y duU yma o ymresymur ei fod, 
ar y dybiafeth fod dadguddiad, yn dra thebygol yn mlaiBn llaw 
eîn bod i raddau helaeth yn anghymhwys i farnu am dano ;. ac 
y cynnwysai lawer o bethau a ymddangosent i ni yn agored i 
wrthddadléuon pwysig, os byddai i ni famu am dano mewn rhyw 
fodd amgen na thrwy gyfatebiaeth natur. Ac feUy, er fod gwrth- 
ddadleuon yn erbyn y prawf o Gristionogaeth yn deilwng o'r' 
ystyriaeth mwyaf difrifol, eto, y mae gwrthddadleuon yn erbyn 
Cristionogaeth ei hun, i fesur mawr, yn wag a disylwedd — ^bron 
yr hoU wrthddadleuon jni ei herbyn, oddi eithr y rhai a ddygir 
yn mlaen yn erbyn y profìon neillduol o'i tharddiad dwyfbl, Yr 
wyf yn siarad gyda gofal, rhag y tybir fy mod yn bychanu 
rheswm — yr imig allu sydd genym i famu yn nghylch unrhyW 
beth, hyd yn oed dadguddiad ei hun — ^neu y tybir fy mod yn 
haeru nas gellir profi dadguddiad tybiedig yn anghywir, oddi 
wrth nodweddau mewnoL O blegid gallai gjninwys syniadau 
anfoesol, a rhai croes iV gilydd; a phiofid ef yn anghywir gan 
y naill neu y llall o'r rhai hyn. Ni chymmeraf amaf chwaith 
haeru nas gellir gwneuthur rhyw ddadguddiad tybiedig yn- 
anghredadwy gan bethau ereill. Ar yr un pryd, bamwyf fod y 
sylw uchod yn wirionedd diammheuol — fod gwrthddadleuon yn 
erbyn Cristionogaeth, fel yn wahaniaethol oddi wrth wrthddadl- 
euon yn erbyn ei phrawf , yn wag a dibwys. A dangos hyn ydyw 
amcan y bennod hon. A chyda golwg ar y c^rfan, nis gallaf lai na 
dymuno ar fod i'r profion gael sylwi arnyntj jm hytrach na chyn* 
dýn-ddadleu yn erbyn yr haeriadau, ar gyfrif rhyw gasgliadau 
anghymmeradwy, gwirìoneddol neu dybiedig, a eüir dynu oddi 
wirtbynt. O bîegid rhaid, wedi y cwbl, derbÿn yr hyn sydd 
wir; er y dangosai i ni f^rrder ein galluoedd,ac nad ydym njiewn 

pOymmeẁi VoHab« arno greda fod Ezeciel wedi bwrta y rhôl mewn gwir- 
ionedd; tra y mae y prophwyd yn oadnmhaic mal gweledi^th ydoedd.]. 



Digitized by VjOOQIC 



1 WBTHDDAI>XEUON. 137 

tui modd yn abl i famu am lawer o bethau, yr byn yr ydym ni 
yû dueddí^ i dybied ein bod. Ni bydd byn yn un wrthddadl ya 
mèddwl dynion rhesymol ; o leiaf, wrth aàl feddw4, ni bydd yn 
un wrthddadl gyda'r cyfryw yn erbyn tegwch y sylwadau can* 
lynol. 

Fel y mae Duẃ yii llywodraethu y byd, ac yil addysgu ei 
gteaduriaid yn ol rhywddeddfau neu reolau, yn nghwrs adnab- 
yddua natür — adnabyddus trwy reswm a phrofìad — felly y mae 
yr Ysgrythyrau yn hysbysu am gyfundrefn o eiddo rhaglimiaeth 
ddwyfol yn chwanegol at hyn. Mynega fod Duw, trwy ddad- 
guddiad, wedi addysgu dynion meẅn pethau o barth iV lywodr- 
aeth nas gallasent eu gwybod mewn un ffordd arall ; a dwyn ar 
gof iddynt bethau ereiU a allasent eu gwybod hebddi; a chad- 
arnhau gwirionedd y cyfan trwy wyrthiau. Yn awr, os ydy w yr 
oruchwyliaeth naturiol a'r un ddadguddiedig wedi dyfod oddi 
wrth Dduw ; os ydynt yn cydredeg â'u gilydd, a chyd â'u gìh 
ydd yn gwneyd i fyny \m gyfundrefn o ragluniaeth, y mae ein 
bod yn famwyr annigonol ar un yn ei wneyd yn dra thebyg ein 
bod yn annigonol i famu y Uall hefyd. Gan, ar ol cael profiad, 
fod cyfansoddiad a chwrs naturiaeth yn ymddangos yn dra gwa* 
hanol oddi wrth yr hyn y dysgwyliesid, yn flaenorol i brofiad, 
iddo fod ; y mae hyn yn mlaen llaw yn ei wneyd yn debygol y 
gwel dynion yr oruchwyliaeth ddadguddiedig hefyd, os bamant 
am dani fel y gwnant am gyfansoddiad natur, yn dra gwahanol i 
ddysgwyliadau blaenorol, ac yn agored i wrthddadleuon mawr* 
ion — o leiaf yn ymddangosiadol felly — ^i wrthddadleuon yn erbyn 
y gjrfundrefn ei hunan, ac yn erbyn graddau a dulliau y cjrfryng-* 
iadau gwyrthiol, trwy ba rai y cadarnhawyd ac y dygwyd hi yn 
' mlaen. Fel hyn, tybier am dywysog yn Uywodraethu ei dir- 
iogaethau, yn y modd doethaf, trwy ddeddfau cyflùredin, a'i fod 
ar ryw achlysuron pwysig yn attal y deddfau hyn, ac yn Uyw- 
odraethu, mewn amryw amgylchiadau, mewn dull gwahanol — 
pe bai un o'r deiliaid heb fod yn alluog i famu yn mlaen llaw 
wrth ba reolau cyffiredin y dylid cario y Uywodraeth yn mlaen, 
nis gellid dysgwyl i hwnw fod yn gymhwys i famu ar ba adegau^ 
neu yn mha ddull, neu i ba raddau y dylai fod attaliad ar^ 
neu wyriad oddi wrth y deddfau cyffredin. Os na byddai yn 
alluog i famu ar ddoethineb y gweinyddiad cyfiredin, nid oes mo. 
sail i feddwl y byddai yn alluog i famu doethineb y gweinydd* 
iad anghyfiredin. Os meddyliai fod ganddo wrthddadleuon yn 
erbyn y cyntaf, y mae yn dra thebyg y meddyliai hefyd fod gan* 
ddo wrthddadleuon jmerbyn yr olaî. Ac fel hyn: fel yr ydym 
yn llithro i ffoleddau a chainsyniadau, pa bryd bynag y ceisiom^ 



Digitized by VjOOQIC 



138 DA.DGXJDDIAD TN YMDDANG08 TN AaOBED 

yn amgen nag oddî ar brofiad a chjrfatebiaeth, famu am gyfan- 
Boddiad a cbwrs natur — ^mae yn amlwg y gallwn dybied yn mlaen 
Uaw y llithrem i lawn cymmaînt o gamgymmeriadau wrth geisio, 
yn yr un modd, farnu am ddadguddiad. Ac nid oes genym f wy 
o sail i ddysgwyl yr ymddengys y diweddaf i ni yn glir oddi wrth 
wrthddadleuon, mwy na*r cjmtaf. 

Y mae y sylwadau hyn, a berthynant i'r oll o Gristionogaeth, 
yn briodol i'w cymhwyso at yabrydoliaeth yn arbenig. Fel nas 
gallwn famu ja mlaen Uaw wrth ba ddeddfau neu reolau, i ba 
raddau, neu trwy ba foddion, y dysgwylid i Dduw ein haddysgu, 
felly, ar y dybiaeth ei fod yn ein cynnysgaethu â goleuni ac 
addysg trwy ddadguddiad, yn chwanegol at yr hyn a roddes 
trwy reswm a phrofiad, nid ydym yn abl i farau trwy ba ddull- 
iau ac i ba fesur y dysgwylid i'r goleuni a'r addysg uwchnaturiol 
yma gael eu gweinyddu i ni. Nid ydym yn gwybod yn mlaen 
llaw pa radd neu pa fath o addysg naturiol a ddysgwylid i Dduw 
ei roddi i ddynion, pob un trwy ei reswm a*i brofiad ei him; 
neu i ba raddau y galluogai ac y tueddai efe hwjmt iV gyfranu 
y naiU i*r Uall ; na chwaith a fyddai y prawf neu y dystiolaeth o'i 
blaid yn benderf)mol, yn debygol, ynte yn ammheus ; neu a roddid 
ef gydag eglurder ac argyhoeddiad cyffelyb i bawb. Ac nis gall- 
wn ddyfalu ar un sail sefydlog pa un a roddid gwybodaeth natur- 
iol, neu hyd yn oed y rheswm — ^y gallu sydd yn ein cymhwyso 
i'w gyrhaedd — ar imwaith i ni, ynte yn raddol. A*r un modd, yr 
ydym yn gwbl anwybodus pa radd o wybodaeth newydd y gellid 
dysgwyl i Dduw ei roddi i ddynolryw trwy ddadguddiad, ar y 
dybiaeth ei fod yn ein cynnysgaethu â dadguddiad; neu pa mor 
bell, nac yn mha Iwybr, y cyfryngai yn wyrthiol i gymhwyso y 
rhai y rhoddai y dadguddiad iddynt gyntaf i'r gorchwyl o gyf- 
ranu y wybodaeth a weinyddid trwyddo, ac i sicrhau iddynt 
wneyd hyny i'w hoes eu hunain, a*i drosglwyddo i'w hiliog- 
aeth. Yr ydym yr un mor anwybodus, pa un a fyddai y dyst- 
iolaeth yn benderfynol a sicr, yn dra thebygol, ynte jm ammhëus ;^ 
neu a dderbyniai pawb a gaffai ryw radd o addysg oddi wrthi, a 
rhyw radd o brawf o'i gwirionedd, yr un mesur a*u gilydd ; neu 
a ddadguddid y gyfundrefn ar unwaith, ynte yn raddol. lë, nid 
ydym mewn un modd jm alluog i farnu pa un a ddysgwylid i'r 
dadguddiad gael ei roddi mewn ysgrifen, ynte cael ei dros- 
glwyddo trwy draddodiad, ac felly iddo gael ei lygru o angen- 
rheidrwydd, nes o'r diwedd suddo yn llwyr o'n golwg dan y 
traddodiad hwnw. 

Ond dichon y dywedir, " na buasû dadguddiad, mewn rhai 
iPeiLTÌ. 



Digitized by LjOOÇIC 



I WRTHDDADLEUON. 139 

o'r amgylcliiadau rhagddywededig (er esampl — ^un heb ei roddi 
mewn ysgrifen, ac felly yn cael ei sicrhau rhag y perygl o gael 
ei lygru) yn ateb ei amcan?" Pa amcan? Ni buasai yn ateb 
yr holl amcanion ag y mae jni awr wedi ateb, ac iV im graddau; 
ond buasai yn ateb rhai ereiU, neu yr un rhai mewn graddau 
gwahanol. A pha rai o'r rhai hyn oedd amcanion Duw, ac a 
syrthient i mewn oreu â*i lywodraeth gyfl&edinol — ^nis gallwn ni 
benderfynu jm mlaen Uaw. 

Yn awr, gan ein bod wedi dangos nad oes genym egwyddor- 
ion oddi ar reswm i famu amynt yn mlaen llaw, pa fodd y dys- 
gwylid i ddadguddiad gael ei adael, neu pa beth oedd fwyaf 
cyfaddas i'r cynllun dwỳfol o lywodraeth yn y golygiadau rhag- 
ddy wededig, y mae jm rhaid ei fod yn beth gwag a disynwyr 
dadleu ar ol hjniy yn erbyn im o honynt — jn erbyn iddo gael ei 
adael yn y modd yma, yn hytrach na rhyw fbdd arall ; o blegid 
ni byddai hyn yn amgen na gwrthddadleu yn erbyn pethau ar 
gyfrif eu bod yn wahanol i ddysgwyliadau y rhai a ddangoswyd 
nad oeddynt yn seiliedig ar reswm. Fel hyn, yr ydjrm yn gweled 
mai yr unig gwestiwn o barth gwirionedd Cristionogaeth ydyw 
— pa un a ydyw yn ddadguddiad gwirioneddol : nid a ydjw yn 
cael ei ddiljm â phob amgylchiad ag y buasem ni yn ddysgwyl : 
— ac o barth awdurdod yr Ysgrythyrau, pa un a ydyw yr hyn a 
hòna ei fod : nid a ydyw y cyfiyw Ijrfr, ac wedi ei gyhoeddi yn y 
cjrfryw fodd, ag y mae dynion gweiniaid yn dueddol i dybied y 
dylai llyfr jm cynnwys dadguddiad dwyfol fod. Ac felly, nis 
gallai aneglurder neu anghyssondeb ymddangosiadol mewn ar- 
dduU neu ymadrodd, gwahanol ddarlleniadau, dadleuon boreol 
am awdwyr rhanau neillduol, na dim arall o'r im natur — 'ie, pe 
byddent yn Uawer mwy nag ydjnit, nis gaUent ddadymchwel 
awdurdod yr Ysgrythyrau ; oddi eithr ddarfod f r prophwydi, yr 
apostoHon, neu ein Harglwydd, addaw fod i*r Uyfr a gynnwysai 
y dadguddiad dwyfol fod yn ddiogel rhag y pethau hyn. Nis 
gaU chwaith unrhyw wrthddadleuon ddadymchwel y cyfryw 
ddadguddiad ag y proffesa y Cristionogol fod, gan nad oes un 
wrthddadl yn erbyn ei foesoldeb^— ond y cyfryw wrthddadl- 
euon ag a aUant ddangos nad oes un prawf o*i blaid oddi wrth 
wyrthiau wedi eu gweithredu ar y cjmtaf er ei gadamhau ; dim 
tebyg i gyfryngiad gwyrthiol yn ei Iwyddiant yn y byd ; nac im 
prawf oddi wrth brophwydoUaeth-— oddi wrth ddygwyddiadau 
wedi eu rhagfynegu, y rhai nis gaUasai craffder dynol eu rhag- 
weled. Os geUir dangos nad ydjrw y prawf a ddygir yn mlaen 
dros yr hoU bethau hyn yn un prawf o gwbl, yna y mae dad- 
^Shaan. pen. iü. 



Digitized by VjOOQIC 



14Q DADGUDDIAB YN YMDDANOOS YN AOOBED 

gruddîaid wedî eì dáulymcliwelyd. Ond pe caniateîd fod 7 prawf 
o blaid ün, neu 7 CTÍan o hon^nt, ^n is a gwanacli nag 7 caniat- 
eir ; eto, tra 71 er^s rh7W bçawf o'u plaid, saif dadguddiad ar 
yr un tir ag 7 mae ^n bresennol g^da golwg ar hoU amcanioc 
b^w^d ac 7nûuf eriad, a d^lai gael d^lanwad CTffel^b ar ein h^m* 
dd^gîad* 

Oddi wrth 7 s^lẃadau blaenorol, 7 mae hefyd ^n canlTn, yr 
hjD. a 7mddéûg7s ^n deilwng o s^lw gan 7 rhai a chwiliant î 
mewn ^n drwTadl i ddadguddiad, fod Uawer dull o ^mres^mu, y 
rhai, er eu bod ^n deg g^da golwg ar ^egrifeniadau ereiU, nid 
^dynt 7n briodol iV c^mhwỳso at ^r Ysgr^th^rau — leiaf at eu 
rhanau prophw^dol. Nis gallwn ^mresjrmu, er anghraifft, nas 
gall h^n fod ^r ^st^r a fwriedir mewn rh^w ran benodol o'r Ys' 
gr^th^r, o blegid pe h^n^ a fuasai, 7 buasai 7n cael ei eirio 711 
fw7 eglur, neu ei osod allan trw^ arw^ddlun neu ffugr mw^ pri- 
odol; eto, gallwn ^n deg ^mres^mu fel hyn g^da golwg ar 
lyfrau c^Ôredin. Ac 7 mae 7 rheswm am 7 gwahaniaeth hwn 
yn amlwg ; sef nad ^d^m ^n ddigonol i farnu am ^r Ysgr^th^íau 
fél am l^frau c^ffredin, pa mor eglur 7 d^sgw^lid 7 d^lasai 7 

fwir feddwl gael ei osod allan, neu pa mor briodol 7 d^lasai 7 
ùgr fod ^ndd^nt. Yr unig gwestiwn 7^7 w, aoes rh^w deb^g- 
olrw^dd mai h^n ^d^w ^r ^st^r ? Nid 7W ^n gwestiwn priodol 
gyda'r Beibl, pa faint mw7 eglur a chywir 7 gallesid ei eirio 
eL.ì osod allan. 

" Ëithr onid ^d^w yn beth eglur ynddo ei hunan fod annheb- 
ygoliaethau mewnol o bob math yn gwanhau tebygoliaeth all- 
anol?" Gwir. Ond i ba amcan ymarferol y gellir dwjm hyn yn 
mlaen yma, pan y profwyd o'r blaen^ fod annhebygoliaethau 
naewnol, gwirioneddol, sydd yn dyfod i fath o sicrwydd, eto yn 
oael eu gorchfygu gan y dystiolaeth fwyaf gyffredin; a phan 
ddangoswyd yn awr nas gwyddom prin beth ydyw annhebygolr 
îaethau gyda'r mater sydd dan èin sylw, fel yr ymddengys yn 
mhellach^oddi wrth yr hyn a ganlyn: — 

O blegid er fod yn eglur oddi wrth y sylwadau blaenorol nad 
ydym mewn im modd yn abl i famu pa beth y dysgwylid i 
addysgiaeth uwchnaturiol fod ; ac er ei fod yn hunanbrofedig, y 
rhaid'fod gwrthddadleuon oddi ar fam ajiaddfed yn ddibwys ; eto, 
byddai yn briodol myned un cam yn mhellach, a sylwi, os bydd 
dynion yn - ddiystyr o'r pethau hyn, ac yn cymmeryd amynt 
fâmu am yr Ysgrythyrau wrth ddysgwyÉadau a ffurfiwyd yn 
fliBLenorol; ymae cyfatebîaeth natur yn dangos yn mlaen llaw^od 
Jm dra thebygol y dychymygasant fod ganddynt WPthdda<jileuon 
^fibfts lEi pen« ìL 



Digitized by VjOOQIC 



I WBTHDDADLEUaN. 141 

«ryfion yn ú liérbyn, pa mor anwrthwynebadwy "bj^ag y byddo ; 
o blegid yn flaenorol i brofiad, felly y meddylient fod ganddynt 
ddadleuon yn erbyn amgylchiadau, graddau, a dull yr addysg a 
weinyddir gan gwrs çyffredinol natur. Pe buasai yr addysg a 
roddir gan y Creawdwr i greaduriaíd direswm trwy reddfau a 
thueddiadau, ac i ddynìon trw^-y pethau hyn yn nghyd â'u 
rheswm, yn fater o debygolrwydd, ac nid o sylwadaeth sicr, 
buasid yn ei wrthod fel yn anghredadwy, mewn llawer anghraifft 
o hono, yn unig ar gyfrif y mpddion y gweinyddir yr addysg 
trwyddynt, yr anghyfartaledd ymddangosiadol, ei derfynau, ei 
ammodau angenrheidiol, a*r amgylchiadau perthynol iddo. Er 
esampl, oni feddylid ei fod yn beth tra annhebygol fod dynion 
yn llawer n^wy galluog i ddarganfod, hyd yn oed i sicrwydd, 
ddeddfau cyffredinol mater, a maint, llwybrau, a chylchdroadau 
y cyrff nefol, nag i gael allan yr achlysuron o glefydòn, a*r fedd- 
yginiaeth iddynt, a llawer o bethau eréill ag y mae y bywyd 
djniol yn dwyn perthynas agosaeh á hwynt nag â seryddiaeth? 
Mor afreolaidd fel un o Iwybrau addysg ydyw d^ais, trwy yr 
hon y mae.natur yn ein dysgu yn y gwyddorion, ac mewn am- 
ryw bethau ag y mae amgylchiadau y byd i fesur mawr jm dib- 
ynu arnynt-*-mor afreolaidd ac anhawdd rhoddi rheswm am 
dano, fod dyn trwy y gallu hwn yn cael ei wneyd yn gyfarwydd 
â rhywbeth ar unwaith— ar darawiad — ^pan, efallai, ei fod er ys 
blyneddoedd yn ymchwüio, a hyny yn ofer, i rywbeth arall. Yr 
un modd y mae yr ^nmherffeithiau a berthynant i'r unig Iwybr 
trwy yr hwn y mae natur yn ein galluogi i gyfranu ein meddyl- 
iau i'n gilydd yn afriféd. Y mae iaith yn ei natur, yn annig- 
onol, amwys, yn agored i gamddefnyddiad dirfawr hyd yn oed 
oddi wrth a thrwy esgeulusdra, ac mor agored i hyny trwy 
amcan, fel y gall pob dyn dwyllo a bradychu trwyddi. Ac, i 
gryb wyll ond un anghraiffb yn chwaneg : tybiasid yn anmhosibl 
fod creaduriaid direswm yn ymddwyn ar latwer achos gyda 
Uawer mwy o galKneb ^ rhagofal na dynion yn yr un ámgylch- 
iadau. Eto, y mae yn ddîammheuol eu bod yn gweithredu felly : 
-^a ydjnit jni gwneyd hyny o honynt eu hunain, sydd, mae yn wir, 
yn gwestiwn arall. Oddi wrth y pethau hyn, ymddengys yn 
mlaen Uaw yn dra thebygol, ar y dybiaeth y rhoddai Duw rhyw 
addysg chwanegol trwy ddàdguddiad, y rhoddid yr addysg hono 
dan amgylchiadau, mewn duUiau a graddau ag y byddem ni yn 
dueddol i ddychymygu fod genym wrthddadleuon cryfion yn-eu 
herbyn. Ac nid yw y gwrthddadieuon yn erbyn yr Ysgrythyrau, 
a Chrifitionogaŷth yn gyffiredinol, yn fwy nag a ymddangosent 
yn mlaen^lla^, oddl wiüi gylatebíaeth-nato,. yn eu^lLerbfn. 



Digitized by VjOOQIC 



142 SADaUDDIAI) TN YMDDA.KGOS TN AOOBED 

Wrth gymliwyso y sylwadau cyflfredmol hyn at wrthddadl 
neiUduol, canfyddir yn fwy eglur pa fodd y gellir eu cymhwyso 
at wrthddadleuon ereiU o*r un natur ; ac yn wir at hron bob 
gwrthddadl yn erbyn Cristionogaeth, fel i'w gwahaniaethu oddi 
wrth wrthddadleuon yn erbyn y profion o'ì phlaid. Ymddengys 
oddi wrth yr Ysgrythyrau nad oedd yn beth anghyfíredin yn yr 
oes apostolaidd, i ddynion, ar eu dychweliad at Gristionogaetîi, 
gael eu cynnysgaethu â doniau gwyrthiol. Yr oedd rhai o'r 
dynion hyn yn axfer y doniau hyn mewn dull hynod a&eolaidd;^ 
a gwneir hyn yn wrthddadl yn erbyn eu hystyried yn wyrthiol. 
Yn awr, y mae y sylwadau blaenorol yn symmud yr wrthddadl 
yma yn hollol, pa mor deg bynag yr ymddengys ar y cyntaf. 
O blegid meddylier am un wedi ei gynnysgaethu àg un o*r don- 
iau hyn — dawn tafodau, er esampl: ^Fr ydym i dybied fod gan- 
ddo yr un llywodraeth ar y ddawn wyrthiol hon ag a fyddai 
ganddo ami pe buasai yn effaith arferiad, neu astudiaeth, fel y 
mae yn gyffredin; neu yr un llywodraetìi ami ag ar imrhyw 
ddawn naturiol arall. Felly, fe*i defnyddiai hi yn yr un dull 
ag y defnyddiai rhyw ddawn arall; naUl ai yn rheolaidd, ac ar 
achlysuron priodol yn unig; neu yn afìreolaidd, ac ar achlysuron 
anmhriodol — jii ol y syniad a feddai am weddusrwydd, a*i 
ddoethineb. Yn mha le, gan hyny, y mae yr wrthddadl? Wel, 
os rhoddwyd y gallu gwyrthiol i'r byd, iledaenu Cristionogaeth 
a chadamhau ei gwirionedd, mae yn ymddangos y gallasem 
ddysgwyl mai dynion o ansawdd ajaJl a ddewisasid iV feddu ; 
neu fod i'r rhai a'i derbyniasant gael, bì yr \m pryd, eu cyn- 
nysgaethu â doethineb; neu fod iddynt yn wastadol gael eu 
cadw o fewn terfynau priodol, a*u hiawn-gyfeirio yn yr arferiad 
o honi ; hyny yw, fod Dùw yn cyfryngu yn wyrthiol mewn dull 
gwahanol neu raddau uwch. Ond odi wrth y sylwadau a 
wnaed o'r blaen, mae yn ddiddadl nad yd^rm ni yn alluog i famu 
am y graddau a*r dulliau y dysgwyliesid iddo gyfryngu yn 
wyrthiol, ar y dybiaeth ei fod yn gwneyd mewn rhyw radd a 
dull. Ac, yn nghwrs naturiol rhagluniaeth, nid yw cof, hyawdl- 
edd, neu wybodaeth anghyffredin, a thalentau ereill, yn cael eu 
rhoddi yn unig bob amser i ddynion call a gweddaidd — dynion 
y dysgwylid iddynt wneyd y defìiydd goreu o honynt. Ac nid 
yw yr addysg a'r annogaethau a roddir i ni tuag at drefnu ein 
bywyd, yn enwedig yn nhymmor ein haddysgiaeth, yn cael eu 
cyfranu yn gjrffredin yn y dull mwyaf cyfaddas iV gwneyd 
yn dderbyniol, ond yn fynych dan amgylchiadau a dueddant i 

P Cyf eiria yr awdwr yma at ^lw^s Carìnth ; aelodau yr hon a geiyddir gan 
Paol am ea Gamddefayddiad o^r domaa yahiydol : 1 Cor. zü !•— 11. 



Digitized by VjOOQIC 



I WETHDDADIiETJON. 143 

greu rhagfam ynom yn erbyn y cyfryw addysg ac annog- 
aethau. 

Gellid chwanegTi, fod llawer o debygrwydd rhwng golenni 
natur a dadguddiad ar amryw gyfrifon ereill. Y mae Cristion- 
ogaeth ymarferol — y fíydd a'r ymarweddiad sydd yn gwneyd 
dyn yn Gristion — ^yn beth eglur iawn ; ac felly y mae rheolau 
cyfíredin ymddygiad, gyda golwg ar amgylchiadau cyffredin 
bywyd. Y mae gwybodaeth fanylach o'r pethau hyny, yr hyn a 
eüw yr apostol " myned rhagom at beríFeithrwydd " {Heh. vi. 1),^ 
ac o ranau prophwydol y dadguddiad, fel llawer o ranau gwybod- 
aeth naturiol a gwìadyddol, jií gofyn yst^rriaeth fanwl a gofalus. 
Y mae y rhwystrau hefyd ar ffordd gwybodaeth naturiol a gor- 
uchnaturiol, yn gyffelyb i'w gilydd. Ac fel yr addefir nad yw 
hoU gyfundrefu dadguddiad yn cael ei deall hyd yma, felly, 
os deallir hi ry wbryd cyn " amseroedd adferiad pob peth " {AcL 
iii. 21), ac heb gyfryngiadau gwyrthiol, y mae yn rhaid y cyr- 
haeddir hyny yr un ffordd a gwybodaeth naturiol — trwy barhâd 
a chynnydd dysgeidiaeth a rhyddid, a thrwy i bersonau neillduol 
ymroddi i sylwi ar, cymharu, ac ymchwilio i bethau a esgeulusir 
gan y cyffredin o'r byd. Dyma y ffordd y dygir oddi amgylch 
bob gwelliadau, trwy i ddjmion meddylgar ddilyn ac olrhain 
rhyw awgrjnnau aneglur, wedi eu gollwng megys yn ddygwydd- 
ìadol gan natur, y rhai sydd yn ymgymhell, rywfodd, ar antur 
i'n meddyliau. Ac nid yw mewn un modd yn anghredadwy fod 
llyfr sydd wedi bod mor hir yn meddiant dynolryw yn cjmnwys 
llawer o wirioneddau sydd heb eu darganfod eto. O blegid yr 
oedd yr un ymddangosiadau, yr un gaUuoedd i ymchwilio, trwy 
y rhai y gwnaed y darganfyddiadau mawrion mewn gwybodaeth 
naturiol yn yr oes hon a'r ddiweddaf, yr im modd yn meddiant 
dynolryw am amryw filoedd o flyneddoedd cynt. A dichon y 
bwriedir i ddygwyddiadau, fel y cymmerant le, agor a chadam- 
hau meddwl llawer rhan o'r Ysgrythyrau. 

Dichon y gwrthddadleuir, fod y cyfatebiaeth yma yn pallu 
mewn golygiad pwysig, am nad yw gwybodaeth naturiol yn 
meddu nemawr, os dim pwys. Ond yr wyf fi wedi bod yn Uef- 
am am yr addysg gyflfredinol ag y mae natur yn ei roddi, neu 
yn peidio ei roddL Ac heb law hyny, y mae rhai rhanau o 

\}Heh, vi. 1. Gaìr, medd un ysgrifenydd,' sydd yn ddysgrifiad cywîr o'r 
Tinigddadblygiad {de^elopement) a adwaenir gan Brotestaniaeth. Gall fod yn y 
Beibl ranau, y rhai y mae en Úawn ystyr heb ei gael allan eto, a'r rhai sydd 
yn cael eu cadw, fel y dywed Boyle, i ddarostwng rhyw g^eiliomad dyfodol, 
nea i ddadrys rhyw ammheoDn sydd eto heb eu SiirûoY* neu, fel y bmasai 
Butler yn dywedyd, i wobrwyo ymchwiliad mwy dyfáL Ond nid ydym i 
ediych am un dadguddiad newydd. J 



Digitized by VjOOQIC 



144 DADaUDDIAB YN TMDDAN60S YN AOOBED 

wybodaeth natuíiol, yn ystyr cyffiredia a chyfyngaf y gair, yn 
hynod bwysig gyda golwg ar esmwythyd a chyfleusdra bjrwyd. 
Ond tybier fod y cyfatebiaeth yn pallu (yr hyn ni wna) yn y 
golygiad jrma^eto gellir ei ehyfanu oddi wrth holl gyfansodd- 
lad a threfn natur, yr hon a ddengys nad yw Duw yn cyfrana 
éi roddion yn ol ein syniadau ni am y fantais a'r canlyniad a 
fyddent i ni. Ac y mae hyn, yn nghyd â'i ddull yn cyfranu 
£wybodaeth, yn gwneyd i fyny gyfatebiaeth gyfl^wn Tr pwrpas 
«ydd o'n blaen. 

Ònd dichon y dygir yn mlaen wrthddadl beUach a mwy cy- 
Ŵedinol-^" Fod yr Ysgrythyr yn darlunio y byd me wn ystâd di- 
-^rw^ôdig, a Christionogaeth fei treôi iV adferu, i gynnorthwyo 
ya y pethau y mae natur yn ddiffÿgiol— yn neillduol i gyflenwi 
dîffygion goleuni natuT. A ydyw, gan hyny, yn debygol y gad- 
awsid i gynnifer o oesau fyned heibio cyn i drefn o*r fath werth 
ŵ phwysigrwydd gael ei hamlygi; i ddynion; ac iddi gael ei 
hamlygu, pan wnaed hyny, i nifer n^or fach o honynt? A ydyw 
yn bosibl fod yr adgyflenwad mor ddifiÿgiol — ^fod yr un aneg- 
lurder a thywyllwch arno, ei fod yn agored i'r un ílygriadau a 
-gwrlhddadleuon, a goleuni n^tur ei hunî*'^ Heb benderfynu 
pa mor bell y mae yn bod fel hyn, yr wyf yn ateb, nad y w mewn 
un modd yn anghredadwy y gallai fod felly, os ydyw goleuni 
natur a d£|,dguddiad wedi tarddu o*r un fiynnonell. Y mae dyn- 
ion yn naturiol yn agored i glefydon, i ba rai y mae Duw, yn ei 
ragluniaeth ddaionus, wedi darparu meddyginiaeth naturiol.^ 
Ond y mae llawer meddyginiaeth mewn natur wedi bod yn 
anadnabyddus i ddynolryw am oesoedd; ac nid ydynt eto yn 
adnabyddus ond i ychydig ; ac y mae yn debyg fod Uawer o rai 
gwerthfawr heb fod yn hysbys eto i neb. Y mae cryn dywyll- 
wch ac anhawsder wedi, ac yn bod am eu natur, a*r dull o'u defn- 
yddio. Y mae amgylchiadau yn ymddangos yn fynych yn eu 
gwneyd yn anmhriodol pan y maent yn hollol angenrheidìol. 
Ac mewn canlyniad i lafur ac efrydi^th caled, a Uawer cynnyg 
anefíeithiol, y dygwyd hwy i fod mor ddefnyddiol ag y maent — 
ar ol llawer o ddirmygu a gwrthod ar y rhai mwyaf buddiol sydd 

fenym — ^ac ar ol dadleuon ac ammheuon a ymddangosent yn 
diddiwedd. Dichpn hefyd i'r meddyginiaethau goreu, pan 
ddefnyddir hwy gan law anfedrus, ac yn enwedig gan law dwyll- 
odrus, gynnyrchu olefydon newyddion ; a chyda ỳ defhydd goreu 
o honynt, y mae y Uwyddiant yn ammheus yn fynych. Mewn 
Uawer o amgylchiadauŷ nid ydyntmewn un modd yn e£feithiol 
— a phan y maent, y mae y (^rfaewidiad yn araf iawn — ac y 



Digitized by VjOOQIC 



í rWBTHDDADIiEirON. 145 

m8e y defnydd o honynt, a'r rheol a ddylid gadw wrtb eu cymr 
meryd, mor awiymîmol yn íynych, fel na fyn rhai ymostwng 
iddynt; a baddlonant eu hunain à*r esgus, nad yw yn sicr, pe 
cymmerent hwy, y byddent yn Uwyddiannus. Ac y mae llaweír 
yn dyoddef dan afìechyd ag y gwyddant am feddyginiaeth iddo, 
ond nid ydynt bob amser mor hapus a bod yn y cyfleusdra iV 
chael. Mewn gair, nid yw y meddyginiaethau a ddarparodd 
natur i glefydon, yn sicr, perffaith, na chyffredinol. Ac yn wir 
y mae yr un egwyddorion o resymu ag a'n harweinient i gasglu 
y rhaid iddynt fod felly, yn rhwym o'n harwain hefyd i gasglu 
nas gallai fod achlysur yn galw am danynt^nas gallai fod clef- 
ydon o gwbL Felly, y mae y profiad sydd genym fod clefydon 
yn dangos fod yn debygol yn mlaen Uaw, ar y dybiaeth fod natur 
wedi darparu meddyginiaetìiau iddynt, na byddant (fel y gwelwn 
oddi wrth brofiad nad ydynt) yn sicr, na pherffaith, na chjŵed- 
inol ; o blegid dengys fod yr egwyddorion oddi ar ba rai y dys- 
gwyliem y gwrthwyneb yn dwyUodrus. 

Yn awr, pa beth ydyw y casgliad teg oddi wrth yr hoU beth- 
au hyn? Nid nad ydyw rheswm jm abl i famu ar yr hyn a 
gynnygir i ni fel yn dyfod oddi wrth ddwyfol ddadguddiad ; o 
blegid meddwl felîy a fyddai casglu ein bod yn anaUuog i famu 
am ddim, am ein bod yn anaUuog i famu am bob peth. Gall, a 
dylai rheswm farnu, nid yn unig ar ystjrr, ond hefyd ar foesoldeb 
a phrawf dadguddiad. Yn gyntaf, Gwaith rheswm yw bamu ar 
foesoldeb yr Ysgrythýr ; h. y., nid pa un a ydyw yn cynnwys 
pethau gwahanol i*r hyn a ddysgwyliasem oddi wrth Fod doeth, 
cyfiawn, a da ; o blegid y mae gwrthddadleuon oddi wrth hym 
wedi cael eu symmud uchod ; ond a ydyw yn cynnwys pethau 
fiydd jií amlwg wrthwyneb i ddoethineb, uniondeb, neu ddaiom 
— ^i'r hyn a ddysgir gan oleuni natur am Dduw. Ac nis gwa 
am ddiin o't natur yma yn cael ei ddwyn yn mlaen fel gwrthr 
ddadl yn erbyn yr Ysgrythyrau, oddi eithr y cyfryw wrthddadlr 
euon ag a ffarfir ar «tybiaethau, a brofent yr un mor sicr fod 
cyfansoddiad natur yn wrthwyneb i ddoethineb, uniondeb, nen 
ddaioni — yr hyn yn sicr nid yw. Yn wir, y mae rhai gor*» 
chymynion neflldudl yn yr Ysgrythyrau wedi eu rhoddi i ber- 
sonau neîUduol, yn goíyn gweithredoedd a fuasent yn anfoesal 
a drygionus, oni huasai am y cyfryw OTchymynion.^ Ond y ma0 

pYr oedd diwieiddiad y CanaaneMd yn esampl o*r cyfmr. ^'Yr ydyinyn 
bflrnu fod Butler yn dra ilwyddiannns yn ei amddiffyniaa o foesoldeb yr Ys* 
grythyiaa, pan y mae yn ymosod ar y dadlenon a gg^odwyd yn ei eroyn mt 
gail cymmerad'wyaeth ymddangoaiadoH-weáthreáoedd drygionus— megys dwyu 
•llan yr Aiphtiaid trwy orchymyn Buw, a diwreiddiad y Ganaaneaid. Oki 
boasai am y gorŵymyii dwyf ol, buasai y gweithredoedd liyn yn dioseddMi 

I. 



Digitized by VjOOQIC 



146 DADGTTDDIAD TN YMDDANOOS TN AOOBED 

yn hawdd gweled fod yr holl rai hyn o'r fatli natur fel y mae y 
gorchymyn yn newid lioll natur yr amgylcbiad a'r weithred; yr 
hyn sydd yn peri nad yw hyny yn anghyfìawn neu anfoesol, ag 
ydoedd, yn flaenorol i'r gorchymyn, felly mewn gwirionedd; a 
gall yn rhesymol fod felly, gan nad oes un o'r gorchymynion 
hyn yn groes i ddeddfau annewidiol moesoldeb. Pe gorchym- 
jmasid meithrin y gwyniau o fradwriaeth, anniolchgarwch, a 
chreulondeb, a gweithredu oddi amynt, ni newidiai y gorchym- 
yn natur y peth, neu y weithred, yn un o'r anghreifftiau hyn. 
Ond y mae yn gwbl wahanol mewn gorchymynion a ofynant y 
weithred allanol yn unig. Er esampl, dwyn ymaith feddiannau 
neu einioes rhyw un. O blegid nid oes gan ddynion hawl mewn 
na bjrwyd na meddiannau, ond yr hawl a gyíyd oddi ar roddiad 
Duw. Pan y mae y rhoddiad hwn yn cael ei alw yn ol, y mae 
eu hoU hawl ynddjmt yn peidio : a phan y mae yr wrthalwad 
yma yn cael ei gwncyd yn hysbys, fel y mae yn sicr y gellir 
gwneyd, yna, nid yw yn annheg eu hamddifadu o'r naill neu y 
Uall. Ac er y gwnai cwrs o weithredoedd allanol, y rhai heb 
orchymyn a fyddent ddrygionus, o angenrheidrwydd arferiad 
ddrygionus ; eto, nid oes mewn ychydig o orchymynion jn awr 
ac eilwaith ddim o'r cyfi^w duedd. Tybiais fod yn briodol dy- 
wedyd cymmaint a hyn am p ychydig orchymynion Ysgrjrthyrol 
sydd yn gofjm, nid gweithredoedd drygionus, ond gweithred- 
oedd a fuasent yn ddrygionus oni buasai am y c^rfryw orchym- 
ynion ; o herwydd eu bod yn cael eu dwyn yn mlaen, weithiau, 
fel 3m anfoesol> a bod pwys mawr yn cael ei roddi ar wrthddadl- 
euon wedi eu casglu oddi wrthynt. Ond nid ymddengys i mi 
un anhawsder yn nglyn à*r gorchymjmion hyn, ond yr hyn a 
gyfyd oddi ar eu bod yn dramgwyddiadau--K)ddi ar eu bod yn 
agored i gael eu Uygru a'u gŵyrdroi gan ddynion o fwriadau 
drygionus, i wasanaethu yr amcanion mwyaf arswydol; ac, 
efallai, i gamarwain y gwan a'r ffol. Ac nid yw gwrthddadleu- 
on oddi wrth hyn yn wrthddadleuon yn erbyn dadguddiad, ond 
yn erbyn yr holl syniad am grefydd fel prawf a threial, ac yn 
erbyn cyfansoddiad cyffredinol natur. Yn aily Y mae rheswm 
yn alluog i famu ar brofìon dadguddiad, ac y mae yn rhaid iddo 
wneyd, ac ar y gwrthddadleuon a ddygir yn mlaen yn erbyn y 
profion hyny ; yr hyn gaiff fod yn destyn y bennod ganlynol:^ — 

ond gyda*if gorohyinyn hwnw, nid ydynt iV golyga yn fwy teûj nag yr 
ediyomd ar ddirwyon neu ddienyddiÂíd yn oael ei weinyddu gan lya bam léL 
esaniplan o ladrad nen lofraddiaeih. Kid oedd yr Israeuaid yn yr anghreifit- 
iaa hyn yn ddim amgen na gweinyddwyr dedfryd."— Gftotoiers' Lectures. I 
wneyd y <nr£ryw betnan eto yn ganmoladwy, y mae yn rhaid en gwneyd dan yr 
nn awdnrdod. Am eglurhád ar hyn, gwel €frave8 o» the FerUaUudL 
iPen. Yii. 



Digitized by VjOOQIC 



I WBTHDDADLEITON. 147 

Ond y casgliad oddi wrth y sylwadau blaenorol ydyw, mai y 
cwestiwn ar ba un y dibyna gwirionedd Cristionogaetb ydyw, 
nid pa wrtbddadleuon sydd yn erbyn ei cbyfundrefn — o blegid 
nid oes un yn erbyn ei moesoldeb — ond pa wrthddadleuon sydd 
yn erhyn ei phraw/f neu, pa brofion sydd yn aros o*t phlaidy ar 
ol caniaía» yr hyn oedd ddyledus t'r gwrthddadleuon yn eròyn y 
profion hyny ? O blegid fe ddangoswyd fod y gwrthddadleuon 
yn erhyn Crtstionogaeih ei hun, feí yn wahaniaethol oddi wrth y 
gwrthddadleuon yn erhyn ei phrawf yn ysgeifn a dihwys, O 
blegid y mae yn amlwg mai ychydig iawn o bwys, os dim, sydd 
i*w roddi ar ddull o resymu a gwrtbddadleu, yr hwn dduU, ar ol 
ei gymhwyso at gyfansoddiad cyfíredinol natur, a ddangosir gan 
brofìad yn ddull anghywir; a'r cyfryw, fel yr ymddengys i mi, 
ydyw y dull o wrthddadleu yr ymdrinwyd âg ef trwy y bennod 
hon. Y mae yn gorphwys ar dybiaethau a'n harweiniant î 
feddwl na weithredai Awdwr natur fel y gwelwn ei fod jm 
gweithredu ; neu y gweithredai mewn rhy w achosion penodol 
yn wrthwyneb i'r modd y gwelwn y mae yn gweithredu yn yr 
achosion hyny. Ond ymddengys afresymoldeb y dull yma 

wrthddadîeu eto yn fwy amlwg oddi wrth yr ystyriaeth fod y 
prif bethau y dadleuir fel hyn yn eu herbyn yn cael eu cyfiawn- 
hau, fel y gwelir jm mhellach,* trwy gyfatebion eglur, pendant, 
a chyflawn yn nhrefn natur. 

Ond dylid cofio, er fod gwrthddadleuon o'r natur yma yn 
erbyn dadguddiad yn dra dibwys a gweiniaid, eto, pan y mae 
dadguddiad tybiedig yn fwy cysson âg ef ei hun, ac yn meddu 
tuedd fwy cyffredinol ac unffurf i gefnogi rhinwedd, nag a 
allesid, wrth gymmeryd yr holl amgylchiadau dan ystyriaeth, 
ddysgwyl oddi wrth frwdfrydedd a sjmiadau gwleidyddol ; y mae 
hyn yn ffurfio tebygobrwydd nad yw yn deüliaw oddi wrthynt, 
ac felly o'i ẃirionedd : o blegid yr ydym yn ddigonol i famu 
pa beüi a allesid ddysgwyl oddi wrth frwdfrydedd neu ben- 
boethni, a syniadau gwleidyddol.^ 

* Bhan ü, Pen iv, v, Ti. 

pÇynnwyaa y .frawddeg ddiweddaf awgiym pwysijE yn nglyn â'r prawf 
mewnol o wirieneàd yr Ysgrythyr. Yr hyn a ddadgadoúr gan ddoethineb per- 
ffaith, nJs ^ dyn ei ragweled ; ond yr hyn a ddadguddir gan ffügiaeth a 
phenboethni, y mae dyn yn alluog i f amu am dano. FeUy, er nad ydym yn 
dd^nd i f amu pa beth a ddylai yr Ysgnrthyraa ei ddysga, yr ydym yn allnog 

1 fama y llall; sef, ai yr hyn a ddadgaddir yn yr Ysg^ythyiaa a foasem yn 
ai ddysgwyl oddi wrth dwyllwyr a phenboethiaid. J 



Digitized by VjOOQIC 



Itô 



PENNOD IV.» 

ÁM GEISTIONOGAETH TN CASL EI HTSTYBIED FEIi CY'SJ^W 

KEU GTFANSODDIAD TN CAEI. EI DEAIO:! TN 

ANMHESFFAITH. 

Dangoswtd yn barod, yn y bennod âaenotol, fod cyfatebiaetk 
natür yn ei wneyd jm dra tÌDLebyg yn mlaen ilaw, a tbybied fod 
dadgúddiad i gael ei roddi, y rhaid iddo gynnwys llawer o betb- 
au pur wabanol i'r bjm a ddysgwyliasem, a'r cyfiyw ag a ym- 
ddangosent yn agored i wrtbddadleuon pwysig ; a body sylw yma, 
i fesur mawr, yn dirymu y gwrtbddadleuon byn, neu yn bytrach 
yn eu cáu allan. Ond dicbon y dywedir fod byn yn atebiaà 
pur angbyflawn ì'r cyfryw wrtbddadleuon, neu yn ddull tra an- 
foddbaol o*u symmud o*r neilldü ; am nad ydýw yn dangos y 
dicbon i'r petbau y gwrtbddadleuir iddynt, fod ÿn ddoeth, 
uniawn, a daionus ; a Uawer liai eu bod felly möwn gwirionedd. 
Y mae yn briodol, felly, dangos byn yn egiur, trwy ^ymbwyso 
at y gwrtbddadleuon byn yn erbyn doetbineb, uniondeb, a 
aaioni Cristionogaetb, yr atebiad a roddwyd o'r blaen ^ i wrtb- 
ddadleuon cyffelyb yn erbýn tréfn natur, cyn i ni ystyried y cyf- 
atebion neiliduol sydd yn y ddiweddäf i'r petbau y dadleuir yn 
eu berbyn yn y gyntaf. Yn awr, yr byn sydd yn atebiad digonol 
i ddadleuon yn erbyn doetbineb, uniondeb, a daioni trefn natur, 
ydyw y ffaitb ei bod yn gjrfansoddiad neu gyfundrefn a ddeallir 
yn anmberffaitb ; yn drefniant yn mba un y defnyddir moddiou 
i ateb dybenion, a'r bon a ddygir yn mlaen trwy ddeddfau cyffred- 
inol. O blegid y mae wedi ei brofi, oddi wttb y petbau bya, 
nid yn Uíiigei fod yn bosibl, ond befyd yn debyg y ^all y petbau 

pDangosodd yr awdwr yn y bennod flaenorolnad ydym yn feddiannol araHa 
'inimu ar gyfiindraeih da^oddìad; ao f elly iymmudwyd y gwrthddádleuon 
yn erbyn y gvfundr«&i Griŵônogòl o'r ffordd. Ond y mae •jrn bòsibl cyfo^ 
.dadleuon, nid yn unig yn erbyn. y ffaith o fod cyfundrefn Gristionogol, ona 
iefyd yn erbyn ei pheìrfeithrVÿdd~jn erbyn ei doethineb, ei huniondeb, ai 
^daioni. Afcebir y rhai hyn yn y rhan gyntaf o'r bennod Son— yr ún fàth ag 
yr atebir (yn Bhan i. pen. vii) y gwrthddadleuon cÿflfelyb yn erbyn nodwead 
moesol llywodraeth Buw. Y mae yr atebiad yma yn cynnwYS dâdl driphtí^ 
oddi wrÜi gyf atebiaeth : (à) Fod Cristionogaeth, yr un moad a Uywodraéln 
naturiol Duw, yn drefniant a ddeallir yn dra anmherffîdth. (6) Ei bod yn 
defnyddio modmon i gyrhaedd amcanion. (c) Ei bod yn cael ei dwyn yn mlaea 
yn 01 deddfau cyffiredinoL] 

'Ehan i. pen. yiì. 



Digitized by VjOOQIC 



(miSTI0KOOAETH FEL CYNIrlrTrir* l49 

hynj j dadieuir yn eu heTbyn fod yn gydweddol â doethineb, 
umondeb^ a^ daioni^ — ^îe, y gallant fbd yn esamplau neu yn am- 
Iygiadau o honynt; abyd yn oed y dichon fòd c}^ansoddiad a 
llywodraeth natur yn ber£^ith yn y gr addau uchaf. Os ydyw 
CÌTÌstionogaeth, gan hyny, yn gyfandrefn, ac yn gyfundrefn o'» 
un natur, y mae yn amlwg y gellir dwyn yn mlaen atebion cy- 
flfelyb i'r gwrthddadlouon cyfFelyb a ddygir yn ei herbyn. Ac, 
I. Y mae Cristionogaeth yn drefniant uwch law ein dirnad- 
aeth. Y mae Uywodraeth foesol Duw yn cael ei gweinyddu 
trwy ddwyn, yn mlaen betìiau yn raddol yn y fath fodd yn 
nghwrs ei ragluniaeth ag y caiff pob im yn y diwedd dale<üg« 
aeth gyfatebol i'w haeddiant ; ac nid twyll na thrais, ond gwir-. 
ionedd ac iawnder a orfyddant yn y diwedd. Y mae Cristionog- 
aeth yn gyfundrefn neiüduol dan y cynllun cyffredinol hwn o 
eiddo rhagluniaeth, ac yn rhan o hono, yn gwasanaethu i'w ber- 
feithiad gyda golwg ar ddynolryw. Cjiinwj'sa hefyd amryw 
ranau a threfn neu oruchwyliaeth ddîrgelaidd, yr hon a ddyg- 
wyd yn mlaen o amser y cwymp, ac sydd yn bresennol yn cael ei 
chario yn mlaen, i'r dyben o adferu j byd truenus, gan berson 
dwyfol, yr Arglwydd lesu Grist, "yr hwn sydd i gasglu yn 
Bghyd yn un blant Duw hefyd y rhai a wasgaresid" (Io4m 
,xi. 52) ; a sefydlu breniniaeth dragwyddol, " yn yr hon y maa 
cyfiawnder yn cartrefu;" 2 Fedr iiL 13. Ac i*r dyben o 
ddwyn hyn i ben, ar ol amrywiol amlygiadau perthynol i*r dieta 
hon, trwy olyniad llawer oes ; o blegid " gan chwüio pa bryd, 
neu pa ryw amser, yr oedd Ysbryd Crist, yr hwn oedd yn y 
prophwydi, yn ei hysbysu, pan oedd efe yn rhagdystiolaethu 
dyoddefaint Crist, a'r gogoniant ar ol hyny. I*r rhai y dad* 
gttddiwyd, nad iddynt hwy eu hunaîn, ond i ni, yr oeddynt yn 
gweini yn-y pethau a fynegwyd yn awr i chwi, gan y rhai a 
efengylasant i chwi trwy yr Ysbryd Glân, yr hwn a ddanfonwyd 
•*r ne£; ar yr hyn bethau y mae yr angelion yn chwennychu 
edrych;" 1 Pedr ì. 11, 12. Ar ol amryw oruchwyliaethau, y 
rhaí a edrychent yn mlaen at, ac a barotöent y ffordd i*r iach- 
awdwriaeth yma, " yn nghyflawnder yr amser," pan feddyliodd 
doethineb anfeidrol yn briodol, Efe, " yr hwn, ac efe yn ffurf 
Duw, ni thybiodd yn drais fod yn ogyfuwch a Duw ; eithr efe 
a'i dibriaìodd ei hun, gan gymmeryd arno agwedd gwaa, ac a 
wnaed mewn cyflfefybiaeth dynion : a'i gael mewn dx3l fel dyn^ 
efe a*i darostyngodd ei hun, gçin fod yn ufudd hyd angau, îe,u 
angau y g^oea. Q herwydd pa ham, Duw a'i tra-dyrchafodd 
Ti^tau;, a^ a roddes îddo enw yr hwn sydd goruwch pob enw ; 
ìú yn enw lesu y pfygíû. pob glin, a'r nefolipn* a'r 4awpü(% % 



Digitized by VjOOQIC 



150 CBtSTlONOOABTH FBL CYITLLW 

than-ddaîaTolion beihau ; ac y cyflTesai pob tetfoá/od lesn Grot 
yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad ;" Phü. ii. 6 — ^12. lUian» 
au o'r drefìi hon hefyd ydyw cenadwriaeth wyrthiol yr Ysbryd 
Glân, a'i gynnorthwyon c^rffredin i ddynion da;* y llywodraeth 
anweledig a weinydda Crist yn bresennol ar ei eglwys ; yr hyn 
y cyfeirìa ato yn y geiriau, " Yn nhŷ fy Nhad y mae Uawer o 
drîgfanau : a phe amgen, mi a ddywedaswn i chwi. Yr wyf û 
yn myned i bûotoi lle i chwi *' {loan xiv. 2) ; a'i ymddangosiad 
dyfodol i famu y byd mewn eyfiawnder, ac adsefydhi yn ber- 
ffaith deymas Dduw. " Canys y Tad nid yw yn bamu neb : 
eithr efe a roddes bob bam i'r Mab : fel yr anrhydeddai pawb 
y Mab, fel y maent yn anrhydeddu y Tad. Yr hwn nîd yw 
yn anrhydeddu y Mab, nid yw yn anrhydeddu y Tad yr hwn 
a'i hanfonodd ef ;" loan y. 22, 23. **A'r lesu a ddaeth^ ac 
a lefarodd wrthynt, gan ddyweidyd, Ehoddwyd i mi bob awd- 
urdod yn y nef ac ar y ddaiar;'' MaL xxyiiL 18. ^Yna y 
bydd y diwedd, wedi y rhoddo eíe y deyroas i Dduw a'r Tad : 
wedi iddo ddileu pob pendefigaech, a phob awdurdod a nerth. 
Canys rhaid iddo deymasu hyd oni osodo ei holl elynion dan ei 
draed. Canys efe a ddarostyngodd bob peth dan ei draed ef. 
Eithr pan yw yn dywedyd fod pob peth wedi eu darostwng, am- 
Iwg yw mai oddi eithr yr hwn a ddarostyngodd bob peth iddo. 
A phan ddarostynger pob peth iddo, yna y Mab ei hun hefyd a 
ddarostyngir i'r hwn a ddarostyngodd bob peih iddo ef, fel 7 
byddo Duw oll yn oll ;" 1 Cór. xv. 24, 25, 27, 28. Yn awr, ni 
raid dyweyd ond ychydig i ddangos mai yn anmherffaith iawn 
y mae y gyfundrefn hon yn cael ei deall genym. Dywed yr 
Ysgrythyr yn benodol mai felly y mae. Ac yn wìr, nis gall- 
wn ddarllen rhan am " ddirgelwch duwioldeb,'' na bydd yn eiià 
harwain at rywbeth a amlyga ein hanwybodaeth ni yiiddo; 
fel y mae pob peth mewn natur yn dangos i ni ein hanwybod- 

p Y mae y edriati hyn, mewn tm ystyr, yn cynnwys gwiiìonedd pwjsig—VT 
da y mae yr isbryd yn cael ei roddi : Vr rhai sydd yn gwerihf awrogi ei ddy 
lanwadau a'i oleoni yn f wyaf y riioddir mwyaf o honynt. Bhydd Mab Daw 
arbenigrwrdd i*r egwyddor bwysìg hon yn y llywodraeth foesol :— **Yr hwn y 
mae ganddo y rhoddlr iddo; a'r hwn nid oes ganddo...y dyspr oddi amo.'* 
Mewn ystyr arsJl, f odd hynag, y mae y dtül hwn o drin y gwinonedd yn han* 
nerpg ; o leiaf, y mae rhai yn gwéled yn y geiriau radd o'r nn peih ag a can- 
fyddir yn fynych yn y traethawd - difiyg yn s^miadau efengylaidd jr awowr. 
'* Dymunwn," medd Dr. Cäialmers, " eíoh gosod ar eioh gwyliadwnaeth wrth 
gyf arfod &'r cyfryw ymadioddion a ' hod yr Yshryd Olúi yn oael ei roddi i 
adynion da,' yn erhyn y dychymyg fod y cynnorthwy gomcLDAtarìol hwn yn 
oaâ ei roddi yn unig i'r dyben o helpu yn mlaen y rliai liyny, trwy eu hQgnS<nk 
eu hunain, a*u helpiasant eu hunain. Dymunwn i ohwi ddeáll mai çyfiyngiad 
yr Ysbryd yc^pr deohreaad tröedigaeth, ao mai hyn qrdd yn dwrn y ^aith 
yn mlaen. Nid yn unig y mae yn oael ei roddi mewn meaurau helaethach i 



Digitized by LjOOÇIC 



TX CARL DBAXL TN ANHHEBFFAITH. 151 

aetîi yn ngliTfansoddiad natur. A phwy bynag a ystyna y 
jiian hono o*r gyfundrefn Gristionogol sydd wedi ei dadguddio 
yn yr Ysgrythyrau, a wel gymmaint yn fwy heb ei ddadguddio, 
«g a'i' darbwylla ein bod, gyda golwg ar famu a gwrthddadleu, 
yn gwybod mor ychydig o honi ag o gyfansoddiad natur. Y 
mae ein l^mwybodaeth, gan hyny, yn gystal atebiad i'r gwrth- 
ddadleuon yn erbyn perffeithrwydd y naill ag yn erbyn per- 
fieithrwydd y llalL^ 

II. Y mae yn amlwg hefyd fod yn y gyfundrefn Gristionogol, 
yn gystal ag yn nghwrs naturiol pethau, foddion yn cael eu 
defnyddio i gyihaedd amcanion. Ac y mae sylwi ar hyn yn 
ein cynnysgaethtt à'r un atebiad i ddadleuon yn erbyn perífeith- 
rwydd Cristionogaeth ag i ddadleuon cyffelyb yn erbyn cyf- 
ansoddiad natur. Dengys y gall y pethau y dadleuir yn eu 
herbyn, pa mor ff^l (l Cor. i.) bynag yr ymddangosant i ddyn- 
ion, fod y moddion goreu i gyrhaedd yr amcanion goreu. Ac 
Bid 3rw y £&iith eu bod yn ymddangos jaffoUneb yn dyweyd dim 
yn erbyn hyn, mewn trefniant sydd yn gymmaint uwch law ein 
dimadaeth. 

IIL Y mae y ffaith fod y trefniant Cristionogol wedi cael ei 
ddw^m yn mlaen yn ol deddfau c^rfi&edinol, yr un modd a chwrs 
natur, yn gofyn, efallai, eglurhad mwy pendant. Ystyrier, gan 
hyny, ar ba dir y dywedir fod holl gwrs c^rffiredin natur yn cael 
ei gario yn mlaen yn ol deddfau cyffiredinol rhagderfynedig. 
Yr ydym yn wir yn gwybod am amryw o ddeddfau cyffredinol 
defoydd; ac y mae rhan fawr o ^rmddygiad naturiol creaduriaid 
byw yn dyfod yn ddarostyngedig i ddeddfau cyfiredinoL Ond 
nid ydjrm, mewn ystyr, jtí gwybod dim wrth ba ddeddfau y mae 
ystormydd a thymmestloedd, daiargr^mfáau, newyn, a haint, yn 
dyfod yn gyfryngau dinystr i ddynion. A*r deddfau, yn ol pa 
rai y mae dynion a anwyd ar y cyfryw adeg, neu yn y cyfryw 
le, yn feddiannol ar y cyfryw alluoedd, tymmerau, ac athrylitìi ; 
y deddfau yn ol y rhai y mae syniadau yn dyfod i*w meddyliau, 
mewn Uawer o achlysuron, ac wrth y rhai y mae pethau afrifed 
yn dygwydd, o'r pwys a'r dylanwad mwyaf ar amgylchiadau a 
chyflwr y byd — y mae y deddfau hyn mor hollol anhysbys i ni, 
fel yr ydym yn galw y dygwyddiadau sydd yn dyfod oddi am- 
gylch drwyddynt yn ddygwyddiadau damweinioi; er fod pob 
dyn ystyriol yn gwybod nas gall y fath beth fod mewn gwir- 
ionedd a damwain; ac yn casglu fod y pethau sydd yn ym- 
ddangos fel hyn yn effaith deddfau cyffredinoL ac yn abl i'w 
darostwng danynt. Nis gaUwn, felly, olrhain cwrs naturiol 
i&han L P«D. TÌL 



Digitized by VjOOQIC 



Ü52Í GBISTIONOOAETff VSL CTlTLLTrN 

pethau at ddeddfau cyfiredûtol, ond am ychydig îawn o bellder,. 
ac mewn ychydig o gyssylltiadau. Ac oddi wrth gyfatebiaeth* 
yn unig yr ydym yn casglu fod y cyfan o hono yn bosibl i'w> 
ddwyn danynt ; yn unig oddi wrth ein bod yn gweled fod rhaa^ 
o hono yn bod felly. Oddi ar ein bod yn gweled fod cwrs^ 
natur, mewn rhai pethau, ac mor bell, yn myned yn mlaen ya- 
ot deddfau cyffiredinol, yr ydym yn casgiu hyn am y cwbl. Ac. 
os ydyw hyny yn sail deg i'r cyfryw gasgliad,y mae yn sail degi 
hefýd, 08 nad i gasglu, eto i dybied, i edrydi amo yn debygol — 
yr hyn sydd ddigonol i ateb gwrthddadleuon — fod oyfryngiadaO' 
gwyrthiol Duw bob amser, mewn modd cjîffelyb, yn cyfodi oddi 
ar ddeddfau cyffredinol doethineb. Fel hyn : fod gallu gwyrth^ 
iol i gael ei weithredu ar y cyfryw adegau ac achlysuron, yn j, 
cyfryw ddulliau a graddau, a chyda golwg ar y cyfryw berscaiaii 
yn fwy nac ereül ; fod helyntion y byd, y rhai a adawyd i fyned 
yn ol eu cwrs naturiol mor bell, i gael, ar y cyfryw gyfìiod, gyf- 
eiriad newydd wedi ei roddi iddynt gan gyfryngiadau gwyrthiol ; 
a bod y cyŵyngiadau hyn i fod yn hollol yn y cyfryw raddau a 
golygiadau yn unig ; — dichon hyn oll fod yn ol deddfau cyffired- 
inol. Y mae yn wir fod y deddfau hyn yn ddyeithr i ni ; ond 
nid yn fwy dyeithr na'r deddfau yn ol y rhai y mae rhai yn 
meirw mor fuan ag y genir hwynt, ac ereill yn by w i ẃth o 
oedran; y naiU ddyn yn gymmaint uwch law y Uall mewn 
galluoedd meddyUol; a llawer o bethau ereiU, y rhai, fel y 
sylwyd o'r blaen, nas guilwn eu trefiiu dan unrhyw ddeddfau 
neu reolau o gwbl ; er, ar yr im pryd, y cymmŵir yn ganîataol 
eu bod yr un mor ddarostyngedig i ddeddfau cyffiredinol a dys* 
gyrchiad. Yn awr, os ydyw goruchwyUaethau dadguddiedig 
rhagluniaeth, a chyfrynf^adau- gwyrthiol» yn ol deddfau cyffiredi- 
înol, yn gystal a Uy wodraeth gyffiredin Duw yn nghwrs natur 
yt hon a wneir yn hysbys gan reswm a phroâad, nid oesdim 
mwy saü i ddysgwyl y dai^perir ar gyfer pob angenrhaid, fel y 
cyfyd, gan y dedSau cyffi»dinol neu y cyîryngiadau gwyrthiol 
hyn, nag y darperir ar gyfer pob angenrhaid mewn natur gan 
ei deddfau cyí&edinol hi ; eto, dichon fod rhesymau doeth a da 
dros fod cyfryngiadau gwyrthiol yn cymmeryd Ue yn ol deddfau 
cyffi-edìnol, ac na byddo i'r deddfau hyn gael eu troseddu, nea 
"Wyro oddi wrthynt, gan wyrtìdau ereül. 

Y mae yr ymddangosiad o ddiffygion ac afreoleidd-derau 
iftewn natur, feUy, iV briodoU, ar y cyfan, i'r ffaith ei bod yn 
drefniant heb ei amlygu ond mewn rhan, ac o'rcyfryw nodwedd 
neiUduol me wn golygiadaiu ereilL Yn awr, nid ymddengys mwj 
o reswm dros fod cwrs natur. ^gn gyfansoddiad feUy, na bod Crist- 



Digitized by VjOOQIC 



TN CABL SI DEALL TK AITMHEBFFAITH. I53t 

ionDgaeth felly liefyd» Ac y mae fod y cyntaf yn gyfryw drefnr 
îant yn eî gwneyd yn debygol fbd y ddiweddaf^ar y dybiaeth o'i 
^^wìrìonedd, yn gyŵyw hefyd. A chan £bd yn e^ur fod CiìbU 
ìonogaeth yn gycdlnn wedi ei ddadguddio yn unig mewn rhan^ 
ac yn gynllun yn yr hwn y defoyddir moddion i gyrhaedd amcan- 
ion, yn gyffelyb i gwrs natur; y mae y tebygolrwydd ei fod wedi 
oael ei ddwyn yn mlaen yn ol deddfau cyâredinol, yr im modd 
a chwrs natur, wedi ei ddangos yn eglur» Ao oddi wrth yr holL 
]^tyriaethau hyn, y mae yn debygol yn mlaen Uaw, y gall íoá^ 
ac yn debygol y bydd, ymddangosiad cyfTelyb o ddlfiíygion ao 
snnhrefn mewn Cristionogaeth ag mewn natur — ^y bydd Crist- 
ionogaeth yn agored i wrthddadleuon cyâelyb a chwrs natur.. 
Ac y mae y gwithddadleuon hyn yn cael eu hateb gan y sylw- 
adau a wnaed ar Oristionogaeth ;. fel y mae gwrthddadleuon cy* 
£klyb yn erbyn cwrs natur vn cael eu hateb gaa sylwadaa 
cyffelyb am gwrs natui.^ 

Gan fod y gwrthddadleuon yn erbyn Crìstionogaeth, fel pwnc. 
fiaith, wedi cael eu symmud o'r fibrdd, mewn dull cyfiredinol 
yn y bennod âaenorol, a'r cyfryw withddadìeuon, fel y dygir 
hwy yn mlaen yn erbyn doethineb a daioni y gyfundrefa Grist- 
ionogol, wedi eu hateb yn y bennod hon, y peth nesaf sydd 
genym i*w wneyd, yn ol y cynllun a lagnodasom, ydyw dangoa 
fbd y prif wrthddadleuon yn erbyn Crìstionogaeth, wrth edrych 
arnynt ar wahân, yn bosibl Vw hateb trwy gyfatebion pendant 
a chyflawn mewn natur. A chan y dygir un o honynt yn erbyn 
Iwll gyf undrefìi Cristionogaeth, fei y cyfryw,^ yr wyf yn tuedda 
i sylwi ami yma, yn hytrach na ihoddi pennod neillduol at 
hyny. Yi hyn a wrthddadleuii yn erbjm cyfundrefh yr efengyl 
ydy w : •* Yi ymddengys ei bod yn rhoddi ar ddeall fod Duw 
wedi ei ddwyn dan yi angenrheidrwydd o ddefnyddio cyârea 
íáith o foddion dyiys a dirgelaidd, mewn tiefh i gwblhau ei am» 

P Y mae ein hawdwr, wrtli fynedrhagddo, yu ymdrin, nîd yn uni^ diffyniad- 
sa creíỳdd ddadcuddiedìg, ond' à'i hathrawiaetnau arbenig. Am ei daeheu- 
rwydd yn ei ymdrìniaeth ft'r rhan yma o^i dest^yn, gwna Br. Cìhalmers y sylw* 
adau cÜJynol: — "Pan y mae yn rhoddi ei ddysgriüadaa o ffuif yr oruchwyl- 
iaeth yr ydym dani, y mae yn ymddangos i mi lel pe na bai yn oarod a chy- 
mhwys i egmro athráwiaeẄauem ffjrdd yn yr holldayfnderaVneillduob*wydd 
ag y maent ya oaeLeu trin yn y !Cestamaat Newydd. Y mae y dyn hwnw ya 
gwneyd ffwasanaeth mawr, yr hwn, trwy ad-gadamhau rlu^fìiriau Sîon, a'i 
gwna yn îwy diogel yn ngwynéb ymoBodiadau y gelyn oddi aUian; ond dywed- 
wn fod y dyn hwnw yn gwneyd gwasanaeth mwy, yr hwn a all ddadlenu i'n 
oyféilUon tíi dysgyblion ogoniant y dranl oddi mawn. Dywedii am Butler «i 
fod yn ymddaoiffos wedi ei gymhwyso yn fwy i'r ojnìal nag i'r olaf . Ymddii- 
iedwn yn fwy iddoa r y cwestiwn—0 ba le y daeth y Uythyr? nagỳ Beth v mM 
y Uyŵyryn ddyw^dr"] 



Digitized by VjOOQIC 



154 CBISTIONOGAETH FEL CTNLLUH 

canion — adferiad ac iachawdwriaetli y byd — ^yr un modd ag y 
mae dynion, oddì ar ddiffyg gwybodaeth neu allu, heb fod yn 
abl i gyrhaedd eu hamcanion yn uniong^chol — ^yn cael eu gor- 
fodi i fyned trwy Iwybrau cwmpasog, ac arfer llawer dyfais lled 
chwith i ddyfod hyd atynt." Yn awr, y mae pob peth o fewn 
cylch ein sylwadaeth yn dangos ffoledd hyn, wrth ei ystyrìed fel 
gwrthddadl yn erbyn gwirionedd Cristionogaeth. O blegid, yn 
ol ein dull ni o feddwl am dano, y mae Duw yn defnyddio am« 
rywiaeth mawr o foddion — ^moddion a ystyriwn ni yn flinderus 
— ^yn nghwrs naturiol rhagluniaeth, er mwyn cwblhad ei amcan- 
ion. Yn wir, y mae yn âcr fod petìiau yn y mater hwn tu hwnt 
Tn dìmadaeth; ond y mae y dirgelwch mor fawr mewn natur 
ag mewn Cristionogaeth. Yr ydym ni yn gwybod pa bethau y 
cyfeiriwn atynt fel prif amcanion, a pha gwrs a gymmerwn, yn 
unig fel moddion, i hyrwyddo yr amcanion hyny. Ond yr ydym 
yn dra anwybodus pa mor bell y mae Awdwr natur yn ystyried 
pethau yn y wedd o foddion a dybenion, yn y fath fodd ag y 
gellid dyweyd, dyben yn unig yw hyn, a moddion yn unig yw y 
llall, yn ei olwg ef. Ac a oes dim gwrthuni yn ein duU o 
feddwl o barth f r mater hwn, a dim yn anghysson, yn cyfodi 
oddi ar ein gwybodaeth anmherffaith am bethau,sydd anmhosibl 
ei ddyweyd. Y mae, fodd bynag, gymmaint a hyn yn amlwg, 
fod yr holl fyd naturiol, a'r lly wodraeth amo, yn drefniant peu 
gyfundrefn — ^nid un sefydlog, ond cynnyddol; trefiiiant yn yr 
hwn y mae gweithrediad amrywiol foddion yn cymmeryd amser 
maith cyn y gellir cyrhaedd y dybenion y c^rfeiriant atynt. Y 
mae cyfnewidiadau tymmorau, addfediad ffîrwythau, a hyd yn 
oed hanes blodeuyn, yn esamplau o hyn — ^felly hefyd y mae y 
bywyd dynol. Y mae sylweddau tyfol, a chyrff amfeilaidd, er 
efállai wedi eu ffurfio ar unwaith, eto, yn cynnyddu yn raddol 
i ystâd addfedrwydd. A'r un modd y mae bodau rhesymol 
yn cael eu cyfarMryddo yn naturiol i ffurfìo bob un ei arferion a*i 
gymmeriad ei hun, trwy raddol ennill gMrybodaeth a phrofiad, a 
thrwy gyfres faith o weithredoedd. Y mae ein hanfodiad, nid 
yn unig yn olynol — y naill ystâd yn dilyn y Uall — fel y rhaid 
iddo fod ; ond y mae un ystâd o'n bywyd a'n bod wedi ei bwr- 
iadu gan Dduw i fod yn barotoad i im arall ; a hono drachefn 
yn foddion i gyrhaedd im araU ar ei hol — ^mabandod i faboed, 
maboed i ieuenctyd, aieuenctyd i ganol oed. Y mae dynion yn 
ddiamynedd, ac am ddwyn pethau yn mlaen yn frysiog; ond y 
mae Awdwr natur yn ymddangos yn bwyUus trwy ei hoU weith- 
rediadau, yn cyrhaedd ei apicanion naturiol trwy raddau olynol 
ac araf. Ac y mae cynUun pethau wedi ei osod i lawr yn 



Digitized by LjOOÇIC 



YN CAEL EI DEALL TK ANHHEBFFAITH. 155 

mlaen llaw, yr hwn, ar gyfrif ei natur, sydd yn gofyn amryw 
fathau o foddion, yn gystal a meithder amser, mewn tre£a i 
ddwyn oddi amgylch ei amrywiol ranau. Fel hyn, y mae Duw, 
yn nghwrs beunyddiol ei ragluniaeth, yn gweithredu yr un 
modd ag mewn Cristionogaeth ; yn gwneyd un peth yn wasan- 
aethgar i beth arall; a hyny drachefn i rywbeth pellach; ac 
felly yn mlaen trwy gyfres olynol o foddion, yr hon sydd yn 
ymestyn ol a blaen, tu hwnt i derfynau eithaf ein canfyddiad.^ 
Ac o'r dull hwn o weithredu, y mae pob peth a welwn ynnghwrs 
natur yn anghraifft mor briodol ag unrhyw lan o'r oruchwyl- 
iaeth Orìstionogol.' 



PENNOD V. 

AM GTFTTITDBEEN HEILLDTTGL CEISTIGNOGAETS ; AFPWTNTIAD 
CYFBTNGWB,' A PHBTNEDIGAETH T BTD TBWTDDO BF. 

NiD oes dim, feddyHwyf, mewn Cristionogaeth, ag y dadîeuwyd 
mwy yn ei erbyn na chyfryngdod Crist, yn y naiU neu y llaM o*r 

\^Y mae ymresymìad y bennod hon yn tafln goleuni ar y dnll priodol o fy- 
fyno ar gymmeTiad a llywodraeth Duw. Y mae ein hathronwyr, medd un 
ysgriíenydd, yn gwneyd camByniadau tra pheryglus wrth famu am drefniadau 
Duw oddi wrth syniadau a ffarfìasant yn âaenorol am gymhwysder, a phrìodol- 
deb, ac unìondeb pethau. Dywedant nas gall Duw weithredu yn y ffordd yma 
neu y ffordd aralC am y byddai h^y yn groes Vw gyfiawnder neu ei ddoeth- 
Ineb. Ond wrth wneyd yr haenadau hyn, dangosant eu bod yn angh^ar- 
wydd â rheolau sylf aenol eu hathroniaeth eu hunain. Buasai gwir athroniaeth 
yn dysgu y g^nrthwyneb idd^t— yn gwneyd iddynt ddechreu trwy sylwi ar 
drefn bresennol y byd— sylwi pa fodd j gwnaeth Duw ní, pa beth yw y nator 
a roddes Ef e i ni, ao yn mha amgylchiadau y gosodwyd ni ganddo ; ac yna, 
oddi ar yr hyn a wnaeth, fFurfio bam pa beth y mae doethineb a daioni per- 
ffaitii yn debyg o wneuthur eto. Kid yw rhagsyniadau— syniadau blaenorol i 
brofiad— yn gweddu i ysbryd athroniaeth Bacon, nac i ostyngeiddrwydd y 
Crìstion.] 

p T mae yr arwirebau canlynol, o eiddo trì eŵr tra gwahanol i'w gîlydd,yn 
werth eu dyfynu mewa cyssylltiad & mater y bennod hon :— " Naill ai nid oes 
dim yn diÜrgelaidd, neu y mae pob peth felly."~Z>r. Thomaa Brown, " Cam 
olaf rheswm ydyw gwjhoá fod anfeidroldeb o bethau uwch ìaw rheswm."— 
FasccU, " ranau tywyll dadguddiad, y mae dau fath : y mae un math 
o honynt ag y géUir eu dwyn i oleuni trwy ymarferiad dyfal o'n ealluoedd ; ^ 
mae y Uall yn trigo bob amser o fewn cysgooau gorsedd Duw— y lle y byddai 
yn r^rfyg ymwthio iddo.**— ÎFar6ttrío». 

[' Un Jt prif wrthddadlenon yn erbyn Cristiono^aeth ydrw y ffolineb a dybir 
aydd yn perthyn i athrawiaeth cynyngdod Cnst, a phrynedigaeth y byd 
trwyddo ä, Àmcan y bennod hon ydyw ^ymmûd yr wrthddadl hon o^r 
ffordd.] 



Digitized by VjOOQIC 



156 AH oTFirmntsm nsillduol gbistiohgoaeth, 

pethau a becthya îddo. Eto, ymddengys, wrtìi roddi ystyriaetli 
drwyadl i'r mater^ nad oes dim yn haeddu hyny yn llai. O 
ble^^id, 

I. Y mae hoU gyfatebìaeŵ natur yn symmud pob tybiaeth yn. 
erbyn y syniad cjrffredinol am " Gyfryngwr rhwng Duw a dyn* 
ion :*' 1 ítm. ii. 5. O blegid, yr ydym yn gweled fod pob cre- 
adur byw yn dyfod i*r byd à*u bywyd mewn mabandod, ac yn cael 
ei gjrnnal trwy ofierynoliaeth ereill. Felly, y mae y Uywodraetb. 
weledig a weinydda Duw ar y byd yn cael ei dwytì yn mlaen 
trwy oâbrynoliaeth a ehyfìyngiad er eUl. A pha mor bell y mae 
ei lywodraeth anweledig felly, y mae yn anmhosibl pendcrfyn» 
mewn un modd trwy reswm. Ac y mae y dybiaeth fod rhan o 
honi felly yn ymddangos, a djrweyd y Ueiaf, yn Uawn mor gred- 
adwy a'r gwrthwyneb. Nid oes, felly, un math o wrthddadl, 
oddi wrth oleuni natur, yn erbyn y synîad cyffredinol am Gyf- 
rjmgwr rhwng Duw a dynion, yn cael ei ystyried fel athrawiaeth 
mewn Cristionogaeth, neu M ordeiniad yn yr oruchwyliaeth 
hon ; o blegid y mae ya amlwg oddi wrth brofiad fòd Duw yn 
appwyntio cyfryngwyr yn offerynau o ddationi a drygioni i ni; yn 
offerynau ei gyfiawnder a'i drugaredd. A*r wrthddadl y cyfeirir 
ati yma a ddygir yn mlaen, nid yn erbyn cyfryngdod yn yr 
ystyr uchel, ragorol, a neiUditol ag y mae Crist yn gyfryngwr, 
ond yn erbyn yr hoÚ ddrychfeddwl am gyfryngwr o gwbl. 

n. Gan y rhaid i ni dybied fod y byd o dan lywodmeth foesol 
Duw, neu mewn ystâd o grefydd, cyn y gallwn ymdrin ara yr 
athrawiaeth ddadguddiedìg o bartii ei adferiad trwy lesu GrÌ3t,. 
ni a ystyriwn hyny, felly, yn benodol yma, Ya awr, y maa 
llywodraeth foesol Duw yn dangos mai canlyniad drygioni a 
fydd trueni mewn rhyw ystâd dd^^odol, yn cael ei weinyddu gan 
gyûawn fam Duw. Yr effeithir y cyfry w gpsp gan ei ordeiiuad 
of, a gynnwyeár, o angenrheidrwydd, yn y s^miad am ei lywodr- 
aeth ^esol. Ond gan nad ydym i feddwl ein bod yn gyfarwydd» 
â'r holl amcanioB neu y lîiesymaa am ba rai y mae yn beth 
gweddus gweinyddu cosp ddyfodol» neu pa ham y mae Duw 
wedi appwyntio i'r cyfryw druenì ddilyn drygioni ; a chan ein. 
tod yn gwbl ŵnwybodua o barth i'r modd y bydd iddo ddilyn^ 
trwy ba achlysuron uniongyrchol, neu trwy gyftrwng pa fbddion; 
Oid oes dîm yn aftesymol yn y dyb y gall düyn yn debyg ffeí 
y mae trueni yin dilyn rhyw ymddygiadau penodol ya awr-;: 
meçys tlodi, afiechyd, gwarad^wydd, marwolae^h anaraseiol trwy. 
glefydau, a marwolaetli trwy weinyddîad y giUu gwladol. Nid 
^es dim yn wrihua mAmìf meddwl y gall coap ddyfadol ddilya 
diygioni wrth gwrs, neu o herwydd math o angenrheidrwydd— ► 



Digitized by VjOOQIC 



AO APFfnriîTIAD CTí'BTNOWB A f HBTNEOiaAETH. 15J 

Taewn ffordd o gaülyniad natnrîol oddi wrth gyfansoddiad 
gwreiddiol y byd ; oddi wrth y natur a roddes Duw i ni, a'r sef- 
yllfa y gosododd ni ynddi; neu yn gyffelyb i ddyn yn gwammálu 
yn rhyfygus ar ddibyn, ac mewn ffordd o ganlyniad naturiòl yli 
«yrthio yn bendramwnwgl ; mewn ffordd o ganJyniad naturiol, 
yn tori ei aelodau; ac mewn ffordd o ganlyniad naturiol, odifí 
twrth hyn, yn ddisymmwth yn marw. 

Dichon y cymmer rhai dynion da dramgwydd wrfh gljrwed 
ihyn yn cael siarad am dano fel peth posibl a thybiadwy, y gall 
cosp ddyfodol y drygionus gael ei gweinyddu yn ffordd canlyri^ 
iad naturiol, fel pe bai hyn yr un peth a chymmeryd gweinydd- 
iad cyfiawnder o law Duw, a'i roddi i natur. Ond dylent gofio, 
pan y mae pethau yn dygwydd yn ol cwrs natur, nad yw 
hyn yn rhwystro iddynt fod ei waith ef, yr hwn yw Duw natur ; 
a bod yr Ysgijthyrau yn priodoli y cospau hjnay i gyfiawnder 
dwyfol; y rhai, fel y mae,yn eithaf amlwg, ydynt naturiol, ac y 
rhaid eu galw feliy,pan wahaniaethir hwynt oddi wrth y cyfryw 
ag ydynt wyrthiol. Ond, wedi y cwbl, yr ydym yn arfer y dyb- 
iaeth yma, neu yn hytrach y dull hwn o siarad, yn imig mewn 
ffordd o eglurhâd ar y mater ger bron ; o blegid gan y rhaid 
addef fod cosp ddyfodol y drygionus yn cyfodi, nid oddi ar ap- 
pwyntiad mympwyol, ond oddi ar reswm, uniondeb, a chyfia>vn- 
der, y mae yn dyfod, am ddim a welaf, i'r un peth, pa un a 
feddylir ei bod yn cael ei gweinyddu mewn modd cyffelyb i 
weinyddiad cospau tjrmmorol drygioni ac ynfydrwydd, ynte 
mewn rhyw ffordd arall. Ac y mae yn ^aniataol, yn yr achos 
presennol, gwneyd y dybiaeth yma, ^ hon nid yw mewn un 
modd yn anghredadwy — y gall cosp ddyfodol ddilyn drygioni 
íel ei ganlyniad naturìol, neu yn unol â fhyw ddeddfau cyffred- 
mol o Ijrwodraeŵ sydd eisoes wedi eu sefydlu yn y byd. 

III. Ar y dybiaeth hon, neu hyd yn oed hebddi, gallwn sylwi 

ííar amryw bethau yn ateb i'r dyben presennol yn nhrefn natur, 

tnea ordeiniadau rhagluniaeth ; y darpariadau sydd yn cael eu 

ijgẃneyd, fel na byddo i holl ganlyniadau naturiol drygionus 

gweithredoedd dynion bob amser ddilyn yn weithredol ; neu fod 

ycyŵyw ganlyniadau drygionus ag a ddilynent yn anocheladwy, 

ya ol cwrs sefydledig;pethau,os heb eu hattal, yn cael eu hattal 

i ryw raddíau. Yr ydym yn dueddol mewn rhyfyg ac anystyr- 

iaetíi i ddychymygu y gallasai y byd gael ei ffiufio yn y fath 

fodd fel na buasai y fath beth a thrueni ynddo. I'r gwrthwyneb, 

^r ydym yn gweled fod Awdwr natur yn ei oddef. Ond er 

■ hyny, y mae wedi darparu cynnorthwyon, ac mewn Uawer o am- 

^leìiiadatt, bexffaith feddyginiaeth iddo, ar ol rhai dyoddefiadau 



Digitized by VjOOQIC 



158 Ä.U GTFTXKDBE7K ìrEII.I.DUOL CBI8TI0N0GABTH, 

ac anhawsderau ; cynnortliwy a meddyginiaeth hyd yn oed î'r 
drwg sydd yn ffirwyth eîn camymddygîad eîn hunain ; a'r hwn, 
yn nghwrs natur, a fuasai yn parhau mewn bod, ac yn dybenu 
yn ein dinystr, oni buasai am y cyfryw feddyginiaeth. Ac y 
mae hyn yn esampl o doster ac o dynerwch yn nghyfansoddiad 
natur. Fel hyn, gallai yr holl ganlyniadau nìweidiol a gry- 
bwyllwyd yn awr oddi wrth waith dyn yn rhyfygu ar ryw ddibyn 
gael eu rhagâaenu ; a phe nas gellid eu rhagâaenu oll, eto gelHd 
rhagflaenu rhai, trwy gyfryngiad priodol, os na wrthodid ef, trwy î 
ddyu arall ddyfod i gynnorthwyo y dyn fyddai mewn perygl,aciddo 
yntau dderbyn y cymhorth, yn ol fel y byddai yr achos yn gofyn, 
Gall dynion wneuthur llawer eu hunain tuag at ragflaenu can* 
lyniadau niweidiol eu ffolineb ; a gellir gwneyd mwy ganddynt 
pan yn cael eu cynnorthwyo gan ereill ; yr hyn y mae natur yn 
ofyn, ac yn ein cymhell i'w wneyd. Dyma gyfanspddiad cy- 
ffredinol y byd. Yn awr, tybier ei fod wedi ei gyfansoddi a'i 
ffurfìo yn y fath fodd, fel, ar ol i'r cyfryw weithredoedd gael eu 
cyflawnu ag a ragwelid a achosai yn naturiol drueni i'r gweith- 
redydd, na fuasai gan ddyn ddim gallu i attal a rhagflaenu y 
trueni sydd yn ganlyniad naturiol, mewn un anghraifft, mwy nag 
sydd ganddo i wneyd hyny yn y cwbl; nid oes neb a all ddy- 
wedyd na buasai trefn fwy llym fel hon, er hyny, yn wirioneddol 
dda. Ond gan fod, i'r gwrthwyneb, ryw ddarpariadau mewn 
natur, fel y gellir, i raddau helaeth, attal canlyniadau naturiol 
ein ffolineb, y mae hyn yn drugaredd neu dosturi yn nhreâi y 
byd — ^yn dosturi fel ag i'w wahaniaethu oddi wrth ddaioni yn gy- 
ffredinol. A chan fod holl gwrs adnabyddus pethau yn Uawn 
o esamplau o*r cyfryw dosturi, byddai yn beth unol à chyfateb- 
iaeth natur dysgwyl a gobeîthio, er mor andwyol ydyw canlyn- 
iadau naturiol drygioni, ac felly oddi wrth ddeddfau cyfiredinol 
Uywodraeth Duw ar y byd, eto y gellid gwneyd rhyw ddarpar- 
iaeth — efallai fod un wedi ei gwneyd ar y cyntaf--er mwyn 
rhagflaenu y canlyniadau andwyol hyni a'u hattal i gymmeryd 
lle yn weithredol; o leiaf, i gymmeryd Ue yn gyflredinol, ac 
yn mhob achos. 

Yr wyf yn teimlo y rhyfedda Uawer wrth weled hyn yn cael 
Uefaru am dano fel pe byddai yn ammheus. Y mae y cyf&edin 
o ddynolryw mor amddifad o syniad dwys a phriodol am bethau 
ag a allesid dysgwyl oddi wrtíi eu hystàd bresennol o ddryg- 
ioni, truenî, a thywyUw^h, fel nad oes ganddynt bron un syniad 
na meddwl am y mater ; a gaU fod rhai dynion diMfol wedi 
siarad yn fyrbwyU am dano. Ond edrychwn ar yr hyn sydd, 
oddi wrth gyfansoddiad natur, yn ganlymadau angenrheidiol 



Digitized by VjOOQIC 



▲0 APPWTNTIAD CYPBTNGWB A PHBYNEDI6AETH. 169 

jmddygiad afreolaidd — ^yn ganlyniadau y cyfryw ffolineb, ystyf- 
nigrwydd, ac esgeulusdra, na elwir genym ond prin yn ddryg- 
ionus. Yn awr, y mae yn naturiol dysgwyl y bydd canlyniadau 
niweìdiol afreoleidd-dra yn fwy, yn ol y mae yr afreoleidd-dra 
felly. Ac nid oes dim cymhariaeth rhwng yr afreoleidd-derau 
hyn â drygau mwy, neu anmharch penrhydd ac anystyriol tuag 
at grefydd, os oes rhy w wirionedd a phwysigrwydd yn bod mewn 
crefydd. O blegid ystyriwch pa mor bwysig i greaduriaid — 
bodau moesol — ^ydyw dwyn i mewn yn rhyfygus y dyryswch a'r 
trueni hwnw i lywodraeth Duw ag y mae dynolryw wedi ei 
ddwyn yn weithredol ; diffio Pen Arglwydd pawb ; diystyru ei 
awdurdod ; bod yn niweidiol i'r graddau y maent iV cydgread- 
uriaid— creaduriaid Duw. Sylwer, hefyd, mai effeithiau dryg- 
ioni yn fynych yn y byd hwn ydynt drUeni eithafol, dinystr 
andwyol, a hyd yn oed angeu ; ac wrth gasglu yr hoÚ bethau 
hyn at eu gilydd, ymddengys — ^fel nas gall neb ddjrweyd i ba 
raddau y gaU canlyniadau anattaliedig drygioni fod yn andwyol 
a dinystriol, yn ol rheol gyfíredin y llywodraeth ddwyfol ; felly, 
nid yw yn beth y gellir bod yn sicr o barth iddo, pa mor bell y 
gallai y canlyniadau hyn gael eu rhagflaenu, yn gysson à rheol 
dragwyddol uniondeb, neu â*r hyn sydd yn gyfansoddiad moesol 
natur. Byddai, pa fodd bynag, sail dda i obeithio nad oedd y llyw- 
odraeth gyffredinol mor fanwl a llym fel ag i gau allan faddeu- 
ant ac arbediad, a rhagflaeniad ar y canlyniadau cospawl. Eto, 
IV. Nid oes un tebygohrwydd y gallai dim o fewn ein cyr- 
haedd ni, ynddo ei hunan, eu rhagílaenu a'u hattal — ^rhagâaenu 
iddynt gael eu gweinyddu. Ond y mae yn naturiol meddwl y 
byddai yn anmhosibl edrych ar y gwrthwyneb fel peth sicr. 
blegìd nid ydym yn gyfarwydd â holl amgylchiadau y peth: nid 
ydym yn hysbys o*r holl resymau sydd yn gwneyd cosp ddy- 
fodol yn beth gweddus i gael ei gweinyddu; ac am hyny, nis 
gallwn wybod a wnai unrhy w beth a allwn ni gwblhau y cyfryw 
gyfuewidiad ag a barai i'w hattaliad fod yn weddus : ni wyddom 
pa beth ydyw holi ganlyniadau naturiol neu appwyntiedig dryg- 
ioni, nac yn mha ddull y deuent oddi amgylch, os heb eu rhag- 
flaenu ; ac felly, nis gallwn ddy wèyd pa un a allem wneyd rhy wbeth 
ag a fyddai yn ddigonol i* w lluddias. Gan fod ein hanwybodaeth, 
felly, mor ddiammheuol, gadawer i ni fwrw golwg ar gyfateb- 
iaeâi natur, neu ragluniaeth. O blegid er y dichon nad yw hyn 
ond sail wan i gyfodi dadl benderfynol ami yn y mater hwn, eto 
y mae yn ddigonol i ateb haeriad, heb im prawf drosto, a ddygir 
yn mlaen fel gwrthddadl yn erbyn athrawiaeth, prawf yr hon 
ydyw dadguddiad, ae nid rheswm. Ystyrier, felly, fod dynion 



Digitized by VjOOQIC 



160 ÁU GTFT71$rDSXXN .NXrLXDrOL OBiaiIOarOOAEIHy 

yn dinyâtrio en flefyllfeoedd irwyafradloHedd.; yn dwyn amyirt 

eu hunain glefydau trwy ormodedd acanghynunedroldeb; jdbl 

myned yn agored i gospau y gy&aith wladol ; ac yn sicr y mae 

liywodraeth wladol yn beth naturiol. A wna gofid am yx liyn af o, 

ac ymddwyn yn iawn yn y dyfodol, ynddo ei himan, ragflaenu 

canlyniadau naturiol y íFoleddau hyn? I*r gwrthwyneb, y mae 

gallu naturiol dynion i gynnorthwyo eu hunain yn cael ei leihau 

yn fynych; neu, os nad ydjrw, gorfodir hwy i fod jm rhwymedig 

am gynnorthwy ereill, ar lawer cyfrif ac mewn gwahanol íFyrdd, 

yr hwn gynnorthwy ni fuasent mewn angen am dano oni buasad 

eu camymddygiad ; ond sydd, yn y sefyllfa anfanteisiol y dygas» 

ant eu hunain iddi, yn hollol angenrheidiol i'w hadfenad hwy 

a*u hamgylchiadau. Yn awr, gan mai dyma ein sefyllfa, .M 

preswylwyr y byd hẅn, ac fel yn meddu buddiannau tŷmmorcd 

ynddo, fel deiliaid llywodraeth naturiol Duw, yn yr hon hdfyd 

y mae amryw o elfenau moesol, pa ham nad ydyw yn debygol 

ìbd ein hachos yn gyflfefyb yn ein perthynas fwyaf pwysig, fel 

deiliaid ei ly wodraeth foesol beríEaith, ac fel yn meddu buddìanf- 

nau ac achosion dyfodol, ä rhai mwy cyfl5Íedinol? Os ydym 

wedi camymddwyn yn y berthynas udiâf yma, a gwneyd eiii 

hunaln yn agored i'r gosp ddyfodol sydd yn gyssylltiedig 

drygioni, y mae yn dra egbir na ddichon ymddygiad da am 

yr amser i ddyfod fod ond yn gwbl annigonol — ^nid yn ofer, 

ond yn annigonol, ei hunan, i attal y gosp hono, neu i'n gosci^ 

yn y sefyllfa y buasem ynddi pe wedi cadw ein diniweidrwyd* 

Ac, er y dylem ymresymu gyda pharch dyladwy wrth ymdili 

am y goruchwyliaethaudwyfol, eto, gellir chwanegu ei fod yn^ 

gwbl groes i'n hoU syniadau am fywodraeth, yn gystal ag i gyí- 

ansoddiad natur, dybied y byddai i iawn ymddygiad rhag llaw, 

bob amser, ragâaenu holl ganlyniadau cospawl y drygau a gyf- 

lawnwyd.^ Ac nid oes genym ddim tuag at benderfynu i ba 

faddau ac yn mha amgylchiadau y rhagâaenai diwygiaüd y gosp 

hon, ac i ni dybied y gwnai mewn jhaL Ac er yr haerir gan 

rai, mewn gwrthwynebiad i Gristionogaeth, fbd edifeirwch ei 

hun yn ddigonol i ragflaenu ac attal y drygau y mae dynolryw 

yn agored iddynt, ac adferu yr hyn a gollasant ; eto, trwy fod 

[^Gellid dyweyd na íÿddai hyn yn biiodol mewn Ujwodraethau daiarol, « 
t— • j ..1- — " — L ___! „- j — n 1 — -•_ j nddangosiad gau o 

dol wahanìaethu i 
hono yr un mor 
anghŷfleus i'r cyffiredin. Cefnogai ddynion i gýflawnu troseddau, yn y gobaitìi 
D i3lu eu cyflawnu yn jdd^oep ; o blegid meddyliai pob troaeddwr na byddai 
gandda ddim i'w wneuthur mewn tref n i osgoi y gosp ddyledus am ei drosedd, 
ond yn unig edifaírhau, yr hyn a fyddai yn ddigon i foddloni y gyfraith; ao 
ymwemeitmai iddo^i htm fod gwneyd hyn o fewa eiaUu*] 



Digitized by VjOOQIC 



▲O ▲PFWYNTIJLD CYPBYKOWR ▲ FHBYNEDIOAETH. 161 

y syniad am yr angenrheidrwydd am aberthau dyhuddol yn cael 
ei goledd gan y byd paganaidd yn gyfl5:edinol, y mae y dyb fod 
edifeirwch ei hunan yn ddigonol fel dyhuddiant yn ymddangos 
yn wrthdarawiadol i syniad a thçimlad cyffredinol dynoLyw. 

Ar y cyfan, felly, pe buasai deddfau cyffredinol Ûywodraeth 
Duw yn cael eu goddef i gymmeryd eu cwrs, heb ua cyfryngiad 
o*n plaîd, buasai y gospedigaeth ddyfodol, am ddim a wyddom 
Tr gwrthwyneb, yn canlyn yn anocheladwy er pob peth a all- 
asem ni wneyd iV hattal. Yn awr, 

V, Yn y tywyllwch hwn, y mae dadguddìad yn dyfod i mewn, 
üe yn cadamhau pob ofìi petrusgar a allai ymgymhell i galon 
djn o barth i ganlyniad diattal drygioni yn y dyfodol : y mae 
ya tybied fod y byd mewn ystàd ddirywiedig (yr hon dybiaeth 
ydyw sail y ^efh Oristionogol, a'r hon os nad yn brofadwy 
ẁwy reswn^ eto sydd heb fod yn wrthwyneb iddo)» ac yn ein 
dtysgu fod rheolau y Uywodraeth foesol yn gyfryw fel nas gellir 
maddeu yn uniongyrchol ar sail edifeirwch, neu trwy ei effeith- 
îplrwydd yn unig: ond, ar yr un pryd, y mae yn dysgu yr hyn a 
^iilasai natur yn rhesymoi obeitìuo ; sef» nad oedd Uywodraetìì 
loesol y greaiägaeth mor Uym a manwl fel ag i gau aUan bob 
eyfiryngiad er troi heibio ganlyniad^u dinystriol drygioni; yr 
hou, íeUy, trwy y moddion yma, sydd yn caniatau i^; yn godde^ 
aiaddeuant, Y niae dadguddiad yn 'ein dysgu fod deddfau an- 
admibyddus Uywodraeth foesol gyffiredinoí JDuw, yn gystal a^r 
deddfau neiUduol trwy y rhai y mae yn ein Uywodraethu yn 
bresennol, yn meddu Uawer o dosturi ynddynt— ^yn dosturiol a 
thyner, fel y maent yn dda, yn ol y syniad mwy cyffîredjnol am 
ddaioni; 9,*i fod yn drugarog wedi darparu fod i gyfryngiad 
gael ei wneyd i ragflaenu dinystr dynolryw, pa beth bynag a 
mBifiBÌ y dÌAystr hwnw pe heb ei ragflaenu. *' Canys feUy y car- 
odd iẃw y byd, fel y rhpddodd efe ei ucËganedig Fab, fel na 
choUer pwy bynag a gredo ynddo ef, ond caflael o hono fywyd 
tr^wyddof;'* loan iii. 16. ^ Pwy bynag a gredo ynddo ef "— 
md mewn ystyr ddeaUol, ddamcanol, mae yn sicr, ond mewn 
ystyr ymarferol : rhoddçs ei Fab yn yr un Uwybr o ddaioni i'r 
b^rd ag y mi^ yi^ rhoddi i berspnau neìU4uoKgyiinorthwy eu 
cŷdgreaduriaid pan y byddai distryw ac afl^ddiant tymmorol 
yn sicr a fod yn gajilyniad eu ffoUneb pe heb y cynnorthwy 
hwnw ;^yn yr un Uwybr o ddaioni, meddaf, er mewn g^radd anr 
feádrol uweh. A charodd Mab Duw nyni, a ìhoddes ei l^uu 
drosom m, gyda chariad ag y mae ef ei hun yn ei gyflelybu. i 
gaiiad cyf eiUgarwch dynol ; er y rhaid i bob cymhariaeài syrthîo 
yft anfeidn^ fyr o'r hyn * fwriedir « dditfigos ynddynt. C^ 



Digitized by VjOOQIC 



162 àìM GTPUNDBEFN KEII.Z.DTreL CBISTIONOOÁETHi 

ryngodd yn y fath fodd àg oedd yn angenrheidiol a digonol i 
attal gweinyddiad cyfiainider ar bechadnriaid; yr hwn, heb hynj, 
a fuasái yn ol ei appwyntiâd éf yn cael ei weinyddu amynt ; nëu 
yn y fath fodd ag i attel y gòsp hono rhag dilyn yn weithredol î 
yr hon, yn ol deddfan cyâredinol y llywodraeth ddwyfol; a 
faasai, o angenrheidrwydd, yn dilyn pechodau dynion; oni buasai 
am y cyfiyw gyfryngiad; 

Pe y tybid, ar yr plwg gyntaf, fod unrhyw betn a ddywedwyd 
yn awr yn anghydweddol à daioni dwyfol, wrth ail feddwl 
symmudid y dybiaeth yn hollol-— diâanai pob ymddangòsiad o 
anghydweddiad. O blegid pe y tybiem fod cyfansoddiad pethan 
T^ gy^TT^ fel y buasai yr holi greadigaeth yn syrthio i ddinystr 
oni buasai am ryw foddion a ordeiniodd Duẁ ì attal y din« 
ystr hwnw ; ni byddai hyd yn oed y dybiaeth hon yn anghyd- 
weddol yn y gradd lleiaf à'r daioni mwyaf perffaith; Onà 
efallai y meddylir fod y dull hẁh o drin y pwnc dan sylw yn 
tybied fod sefyllfa dynobyw yn un hynod ddyeithrol; Fellý yn 
ddiammheuol y mae. Ond nid Crîstionogaetìi a'u dododd yn ỳ 
sefyllfa hon. Pwy bynag a ystyria drueni amrywiol a drygioni 
anfad y byd ; fod yn y goreu lawer o feiau ag y cwynant o'u 
herwydd, ac y ceisiant eu diwygio ; ond fod y cyfiredinolrwydd 
yn cynnyddu mewn annuwioldeb a llygredigaeth gyda'u hoed* 
ran ; fod ysgrifenwyr paganaidd ar foeseg yn ystyried y s^fỳlifa 
bresennol yn sefyUfa o gosp ; a bod y ddaiar, ein trigfaŷ yn ym- 
ddangos yn adfaU — yn gamedd :-^pwy bynag, meddafŷ a yslÿría 
y pethau hyn a phethau ereiU, a feddylia nad oes ganddo ond 
rhesymau gweiniaid i ddadleu yn erbyn yr hyn a fynega yt Ys* 
grythyr fod dynobryw mewn yst^d o ddirywiad, yn erbyn hyn; 
fel fiaith, pa mor anhawdd bynag y meddylia y gellir rhoddi 
eyârif nèu hyd yn oed ffurfio syniad eglur am ei hachlysüroin 
a'i hamgylchiadau. Ond y mae fod tr-osedd ein rhieni eynttf 
yn achlysur i ni gael ein gosod mewn sefyllfa fwy anfanteisjiiü^ 
yn beth cwbl gyfatebol i'r hyn a welwn yn nghwrs beubyddioî 
rhagluniaeth^fel y dangoswyd fod adferiad y byd trwy lesti 
Grist. 

VI* Y mae y â,vI!L neillduol ag y cyfiryngodd lesu Grist yh 
mhrynedigaeth y byd# neu ei swydd fel Cyfryngwr, yn y? ỳstjy 
mwyaf arbenig, rhtong Dutd a dyniùn^ yn caiel ei gospd allan fel 
hyn yn yr Ysgrythyrau. " Efe yw goleuni y byd " {Joan ▼iüi, 
12)— dadgudía ewyllys Duw yn yr ystyr mwyaf neîUdiioL .Y 
mae yn aberth. dyhuddol : Rhtrf. iii. 25; v. ll;.l C'o*'..Vi 7; 
JSph, V. 2; 1 laan ii. 2; Mat xxvi. 28. Oen Duẁ: locin î. 
29| ^6 ; a thrwy ly£r y Dadguddiad; ac fel yr offiymodd éi hun 



Digitized by VjOOQIC 



AC JLPPWYNTIAD CTPBYNGWB, A PHBYITSBIOAETH. 163 

m wirfoddol, y mae yn cael ei alw yn Arclioffeiriad (trwy yr 
jfeîistiol .at yr Hebreaid). Y mae yn cael ei ddysgrifio yh 
lîuaeh llaw yn yr Hen Destament, yr hyn a ymddengys ỳn 
i^edda pwys arbenig, dan yr im cymmeriad o archoffeiriad, ac 
aberth dyhuddol: Esay liii; Dan, ix. 24; Salm cx. 4. A chan 
y dadleuir na wneir hyn ond yn nnig mewn ffordd o gyfeiriad 
at ebyrth y ddeddf Foesenaiddy mae yr apostol i'r gwrthwyneb 
yn cadamhau mai '* cysgod daionus bethau i ddyfod " oedd y 
gyfraith, " ac nid gwir ddelw y pethau" {fíeò. x. 1); a bod yr 
offeiriaid a ofiryment roddion yn ol y gyfndth, yn gwasanaethu 
i^ esampl a chysgod y pethau nefol; megys y rhybuddiwyd 
Mpses gan Dduw, pan oedd efe ar fedr gorphen y babell. 
"Canys, Gwel," medd efe, "ar wneuthur o honot bob peth yn 
ol y portreiad a ddangoswyd i ti yn y mynydd " {fíeb. viii. 4, 6) : 
hyny yw, yr oedd yr offeinadaeth Lefiticaidd yn gysgod o offeir- 
ìaídaeüi Crist; yn gyffelyb fel yr oedd y tabemacl a wnaed gan 
íîoses yn gydffurf â'r hyn a ddangoswyd iddo yn y mynydd. 
Offeiriadaetìi Crist, a'r tabemacl yn y mynydd, oeddynt y rhai 
gwreiddiol :— o'r cyntaf, yr oedd offeiriadaeth Lefi yn gysgod ; 
ac o'r diweddaf^ yr oedd y tabemacl a wnaed gan Moses yn 
gopi neu yn arlun. Y mae yn amlwg, felly, mai athrawiaeth 
yr epistol ydyw, mai rhyw arddangosiadau o aberth mawr a 
diçonol lesu Grist oedd aberthau y gyfraith: — ^hwy oedd yn 
cyfeirio ato ef, ac nid ef atynt hwy. Nis gall dím fod yn 
fwy penderfynol na'r ymadroddion canlynol: — "Canys an- 
mhosibl yw i waed teirw a gei& dynu ymaith bechodau. O 
herwydd pa ham y mae efe, wrth ddyfod i'r byd, yn dywedyd, 
Aberîh ac ofirwm nis mynaist, eithr corff a gymhwysaist i mi. 
Yna y dywedais, Wele fi yn dyfod (y mae yn ysgrifenedig yn 
nechreu y llyfi: am danaf) i wneuthur dy ewyllys dì, O Dduw. 
Trwy yr hwn ewyllys yr ydym ni wedi ein sancteiddio, trwy 
offiymiad corff lesu Grisi; unwaith;'' fíeb. x. 4, 5, 7, 9, 10. Ac i 
chwanegu un gair eto o'r im ystyr, — " Felly Crist hefyd, wedi 
el offiỳmu unwaith i ddwyn ymaith bechodau llawer, a ym« 
ddeng^rs ýf ail waith, heb bechod;" hyny yw, heb ddwyn pechod, 
íel jn 'ei ŷmddangosiad cyntaf, trwy fod yn aberth drosto ; heb 
fod^èin hanwireddau ni wedi eu dodi amo; heb fod mwyach ,yn 
bëchaberth : — " a ymddengys yr ail waith heb bechod, i'r rhai 
sÿdd yn ei ddysgwyl, êf Uphawdẃriaeth ;'' fíeb, ix. 28. Ac nid 

n' yr ysgrifenwyr ^ctaiad yn cyfyngu eu himain at y dull hw4 
Éifáru am iawn.Cfist, ond dai^gosant lod fhyw effeithiolrwydd 
jú TT nyn a wiiísieth ac à ddýòadeiodd^yn cliẁanegol at,^a tbu hwut 
ladaỳsg, ësftmpt ä UyẃòdrâetH: — ^^Hÿn lü ddỳwedodá êfè o 



Digitized by VjOOQIC 



164 AM GYFXXKI)1LEFN NEILLBUOL 0SISTIOKOOA.STH, 

hono ei hun : eithr, ac efe yn archoffeirüid y flwyddyn hono, eíe a 
brophwydodd y byddai yr lesu farw dros y genedl" (yr lu- 
ddewon) ; '* Ac nid dros y genedl yn unig, eithr fel [trwy 
eflfeithiolrwydd ei angeu] y casglai efe yn nghyd yn un blant 
Duw hefyd, y rhai a wa^aresid;" loan xi. 51, 62. "O 
blegîd Crist hefyd unwaith a ddyoddefodd dros bechodau, y 
Cyfiawn dros yr anghyfiawn (fel y dygai ni at Dduw) wefi 
ei farwolaethu yn y cnawd, eithr ei fywhau yn yr Ysbryd;" 
1 Pedir iii. 18. " Megys na ddaeth Mab y dyn i'w wasan- 
aethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei einioes yn bridwerth 
dros lawer;" MaL xx. 28; Marc x. 45; l Tim. ii. 6. "Eithar 
bu gau brophwydi hefyd yn mhìith y bobl, megys ag y bydd 
gau athrawon yn eich plith chwitìiau; y rhai yn ddirgel a ddyg- 
áint i mewn heresiau dinystriol, a chan wadu'r Arglwydd, yr 
hwn a'u prynodd hwynt, ydynt yn tynu amynt eu hunain 
ddinystr buan ;" 2 Fedr ü. 1 ; Dad, xiv. 4 ; I Cor. vL 20, 
" Crist a'n Uwyr brynodd oddi wrth felldith y ddeddf, gan ei 
wneuthur ei hun yn felldith drosom: canys y mae yn ysgrifenedig, 
Melldigedig yw pob un sydd yn nghrog ar bren ;" Gal, iii. 13; 
Dad, V. 9; I Pedr i. 19, **Am hyny efe a ddichon hefyd 
yn gwbl iachau y rhai trwyddo ef sydd yn dyfod at Dduw, gan 
€Ì fod ef yn byw bob amser i eirioi drostynt hwy;" Héh, vii. 
^5 ; 1 loan ii. 1, 2. ♦* Canys gweddus oedd iddo ef, o herwydd 
yr hwn y mae pob peth, a thrwy yr hwn y mae pob peth, wodi 
iddo ddwyn meibion lawer i ogoniant, berflFeiÌhio Tywysog eu 
hiachawdwriaeth hwy trwy ddyoddefiadau ;" Heh, ii. 10 ; r. 9. 
•• Sef, bod Duw yn Nghrist yn cymmodi y byd àg ef ei hun, heb 
gy&if iddynt eu pechodau; ac wedi gosod ynom ni air y cym- 
mod;" 2 Cor.y. 19; Rhuf, v. 10; Mph, ii. 16. Aç yn olaf , 
*' O blegid hynÿ, gan lod y plant yn gyfiranogion o gig a gwaed, 
yntau hefyd yr un modd a fu gyfìranog o'r un pethau ; fel trwy 
farwolaeth y dinystriai «£e yr hwn oedd â nerth niarwolaeth 
gsmddo, hyny yw, diarfòl ;" He^, ii. 14. öan fod Crist, fel hyn, 
wedi darostwng ei hun, a bod ** yn ufudd hyd angeu, 'ie, angen 
y groes, Dqw a'i tra ^yrcbafodd yntau, ac a roddes iddo enw, 
yi hwn sydd goruwch pob enw ;** rhoddes bob peth ytt ei law 
«f ; rhodd^ bob bam iddo, ^fel yr anrhydeddo pawb y Mab, 
lél y maent yn anrhydeddu y Tad;" Phil, ii. 8, 9^; loan iii. 25; 
V, ífe, 23. O blegid, ** Teilwng yw yr Oen, yr hwn a laddwyd, 
i dderbyn gallu, a chyfoeth, a doethineb, a chademid, ac aDh 
Ẁydedd, a gogoniftnt, a bendith. A phob t^eẁdiiff a'r tydd yk 
y nef, ae ar ý ddaiar, a than y ddaiar, a'r pet&au sydd yn -f 
mẃtf ao ott ^rfffúA ynddynt, a glyw«is i yn dywedyd^ I'r àwA 



Digitized by VjOOQIC 



▲C APPWTITTIAD CYFSYNGWS X PHSTSTSDIGAETH. 166 

•ydd yn eistèdd ar ŷr orseddfainc, ac i'r Oen, y byddo y fendîth, 
a'r anrhydedd> a'r gogoniant, a'r gallu, yn oes oesoedd ;" Dad. 
V. 12, 1». 

Ymddengys fod y rhanau hyn o'r Ysgpr^rthyr yn cynnwys ac 
yn arddangos rhanau mwyaf arbenig swydd Crist, fel Cyfryngwr 
rhwng Duw a dynion — ^mor bell ag y mae natur ei swydd wedi 
ei ddadguddio ; ac ymdrinir à hi yn gyffredin gan dduwinydd- 
ion dan dri o benau:— 

Yn gyntafy Yr oedd, mewn modd uwch law pawb, y Pro- 
phwyd — "y prophwyd oedd ar ddyfod i*r byd" {ìmn vi. 14)-— 
i hysbysu yr ewyllys ddwyfol. Cyhoeddodd o newydd ddeddf 
natur, yr hon oedd wedi ei llygru gan ddynion ; a'r hon yr oedd 
y wybodaeth o honi wedi coUi i raddau helaeth yn eu plith. 
Dyflgodd ddynolryw, yn awdurdodol, " i fyw yn sobr, yn gyf- 
iawn, ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awr hon," mewn dys- 
gwyliad am ymddangosiad y Duw mawr. Cadamhaodd wirion- 
edd cyfundrefh foesol natur, a rhoddes i ni brawf chwanegol o 
honi, sef prawf trwy dystiolaeth.^ Dadguddiodd yn eglur y 
dull y dylai Duw gael ei addolî, effeithiolrwydd edifeirwch, a 
gwobrau a chospau ^rr ystâd ddyfodol. Fel hyn, yr oedd jm 
brophwyd mewn ystyr wahanol i bawb ereiU. Heb law hyn 
hefyd, rhoddodd i ni esampl berfiaith, " fel y canlynem ei ol." 

Yn ailf Y mae ganddo deymas — " yr hon nid yw o*r byd hwn." 
Syifaenodd eglwys, i fod yn mhlith dynion jm goffadwriaeth 
gwastadol o grefydd, ac yn gymhellydd iddi ; ac addawodd fod 
gyda hi bob amser hyd ddiwedd y byd. Y mae yn gweinyddu 
Üywodraeth anweleàg ei hunan* ami drwy ei Ysbryd, ar y 
rhan o honi sydd yn fìlwriaetíius ar y ddaiar — ^gweinydda lyw* 
odraeth yn ffurf dysgyblaeth, " I berffeithio y saint, i waith y 
weinidogaeth, i adeilaîd corff Crist: hyd oni ymgyfarfyddom 
oll yn undeb ffydd, a ^wybodaeth Mab Duw, yn ẁr perffaith, 
at fesur oedran cyflawnder Crist;" Eph, iv. 12, 13. Ac y mae 
pawb trwy y byd gydd yn hjw mewn ufudd-dod i'w gyfreithiau, 
yn aelodau o honi. Fr rhai hyn, y mae "wedi myned i barotoi 
Ue iddynt; ac efe a ddaw drachefn, i'w cymmeryd hwy ato ei 
hun, fel Ue y mae efe, y byddant hwythau hefyd ; ac y teymas- 
ŵnt gydag ef yn oes oesoedd " (loan xiv. 2, 3 ; Dad. iii. 21 ; 
xi. 15) ; ac hefyd, "gan roddi dial i'r sawl nid adwaenant Dduw, 
ac nid ydynt yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd lesu Grist;" 
í Thês. i. 8, 

Yn erbyn y rhanau hyn o swydd lesu Grist, ni welaf un wrth- 
4dadl, ond yn unig yr hyn a atebwyd yn nechreu y bennodhon. 
sfiliaaLPiiì.ii. 



Digitized by VjOOQIC 



166 ÂIC aYFUKt>BEFN inSILLDTTOL CBISTIONOaAETH, 

, Yh olaf, Offrymodd Crist ei hun yn aberth dyhuddol, a 
gwhaeth iawn aiû bechodau y byd ; yr hyn a grybwyllir ddiw* 
eddaf, gyda golwg ar yr hyn a wrthddadleuir jn ei erbyn. Yr 
ydoedd aberthau dyhuddol yn cael eu gorchjrmyn ar yr 
luddewon ; ac yr oeddynt mewn arferiad yn mhlith y nifer f wyaf 
o genedloedd ereill, oddi ar draddodiad, yr hwn a ddechreuodd^ 
y mae yn debygol, mewn dadguddiad. Ac yr oeddynt yn cael eu 
mynychu yn barhäus, yn achlysurol, ac ar amserau appwynt- 
iedig ; ac yn gwneyd i fyny ran fawr o grefydd allanol dynol- 
rjrw. " Eithr yr awr hon unwaith yn niwedd y byd yr ymddang- 
osodd Crist, i ddileu pechod trwy ei aberthu ei hun ;" Heb. ix. 
26. Ac yr oedd yr aberth hwn jn y radd uchaf yn effeithiol er 
ennill maddeuant pechodau, yr hyn a dybiai y paganiaid am eu 
hebyrth hwy, a'T hyn a wnai yr ebyrth luddewig, i ry w raddau, 4 
chyda golwg ar ry w bersonau. 

Pa fodd yr oedd yn feddiannol ar y rhinwedd hwn, y mae 
llawer o dduwinyddion wedi ceisto egluro ; ond nid wyf û jn 
gweled fod yr Ysgrythyrau wedi ei egluro. Ymddengys eín 
bod mewn cryn dywyliwch am y modd y meddyliai yr hynafiaid 
7 gwneid iawn ; A. y., yr ennillid maddeuant trwy aberth. Ac os 
ydyw 3nr Ysgrythyrau wedi gadael y cwestiwn am iawn Crist 
mewn dirgelwch, fel y mae yn ddiau eu bod, rhaid fod pob' 
tybiaeth jn ei gylch leiaf yn ansicr, os nad yn hollol wrthün. 
Ác nid oes gan neb reswm dros achw^m na fyddai ganddo 
chwaneg o wybodaeth, oddi eithr iddo allu dangos fod ganddo 
hawl i chwaneg. 

Ceisiodd rhai esbonio effetthiolrwydd gwaith a dyoddefcdnt 
Crist tu hwnjt i'r hyn y mae yr Ysgrythyr yn ei awdurdodi; maÌí 
ereill yn tueddu, efallai am nas gaUant ei egluro, i gjrmmeryä 
yr effeithiolrwydd ymaith, a chyfyngu ei swydd fel Achubwr y 
byd iV athrawiacth, ei esampl, a'i lywodraeth ; tra y mae yJr 
efengyl yn dysgu, nid yn unig ei fod wedi athrawiaethu effeith- 
iolrwydd edifeirwch, ond wedi gwneyd edifeirwch yn effeithiol, 
trwy yr hyn a wf aeth ac a ddyoddefodd drosom ; nid yn unig 
ei fod wedi dadguddio i bechaduriaid fod yn bosibl eu hachub, 
a pha fodd y gallant g^rrhaedd hyny, ond hefyd ei fod wedí 
gwneyd eu hachubiaeth yn bosibl trwy yr hyn a wnaeth ac á 
ddyoddefodd drostynt. A'n doethineb ni ydyw derbyn y rhodd 
yn ddiolchgar, trwy g^rflawnu y telerau ar ba rai y mae yn cael 
éi chynnyg, o'n tu ni, heb ddadleu yn nghylch y modd y pwrcas- 
wyd hi o*i du ef.^ O blegid, 

pT mae Dr^ Chalmers ae ereill yn ystjrried fod Batler yn y sylwadaa nohod 
yn wdilaDgoB crpi anaddf edrwydd yu ei olygiadaa gyda golwg ar abertíi GÉsL' 



Digitized by LjOOÇIC 



▲0 ABPTV¥NTIÂD CYFBriTOWB A FHBYNBDIGABTH. 167 

. VII. Q^n na wyddom tcwy ^a foddîon 7 byddai i sosp m^wn 
pefyllfa ddyfodol g^nlyn drygionî yn hon, nác yn mha ddulì y 
))ùasai yn eael ei gweinyddu óni buasai iddi gael ei rhagflaenu, 
na chwaith yr holl resymau a wnaent ei gweinyddiad yn angen- 
^heidiol, na natur benodol y sefyllfa o ddedwyddwch y mae 
Crist we<fi myned i'w pharotoi Tw ddysgyblion ; a chan ein bod 
jm. anwybodus i ba raddau yr efifeithiai yr hyn a allem ni 
waeyd, o hono ei hunan, i ragflaenu y gosp yr oeddym jn agored 
iddi, ac adferu y dedwyddwch a goUasom, y mae, gan hyny, yn 
fui^lwg nad ydym yn abl i famu pa un a oedd cÿfryngwr yn 
angenrheidiol i gyrhaedd yr amcanion hyny, ai nad oedd. Ac q 
herwydd yr im rhesymau, ar y dybiaeth fod cyfryngwr yn angen- 
rheidiol,. nid ydym chwaith yn alluog i famu, yn flaenprol i 
ddadguddiad, am holl natur ei swydd, neu ei gwahanol ranau ; 
am yr hyn oedd yn weddus ei ymddiried iddo, mewn trefn i gwbl- 
hau amcanion rhagluniaeth ddwyfol yn y drefn. Ac feliy, y 
mae yn eglur fod dadleu yn erbyn buddioldeb rhyw bethau y 
dadguddir eu bod wedi eu gwneyd neu eu dyoddef ganddo el, 
am ein bod heb wybod pa fodd y tueddent at yr amcanion hjmy, 
yn beth cwbl wrthun a fiFol. Ac eto, ni chyfarfyddwn â dim yn 
fwy cyfíredin na hyn. Ond os addefir yn mlaen Uaw nad ydym 
yn alluog i famu ar y mater, y mae yn amlwg nas gellir, gydag 
çn gradd o briodoldeb, ddwyn yn mlaen un wrthddadl yn erbyn 
^ ran o swydd gyfryngol lesu Grist, fel y mae yn cael ei dad- 
guddio yn y Beibl, hyd oni ellir dangos yn bendant nad ydy w 
yn ^ngenrheidiol i amcanion ei gyfryngdod ; neu ei bod ynddi 
ei l^un yn afresymol. 

''Cyfyiigft p\ hun i ymadroddioii anmhonodol, gyda'r bwriad o o^goi y^tyr 

ÍBenig marwòlaeth Crîst fel aberthdros bechodau. Y mae yn wir ei fo4 yn 



Îh ddigonol reswm dros waith Daw yn trugarhau wrth ddyn : ond y mae y^ 
ÿsbysu chwaneg. Gan mai amcan yr ef engyl ydyw rhoddi i ddynion olygiadau 
oy wir am Irwodraeth foesol Duw, ao effeithio yn sancteiddiol ar eu eaLonau, y 
J^sẅ yn dadlenu digon ar resymau goruchwyliaethau Duw er diogelu a sicrhaa 
yr amcanion hyny. Y mae Duw yn Famwr ao yn liywodraethwr dynoliyw, ýn 
gystal aff yn I)ad iddynt ; ac felly, y maê ganddo swydd iV gweinyddu, yn 
und á'r berthynas gyntaf, yn gystal a diymmeriad personol. Y mae yn dra- 
garog, ac yn gyfiawn hefyd. Ý mae y naill nodwedd a'r Uall yif ej flymufe4?4 
^sancteiddrwydd achariad, cyfiawnder a thrugaredd— ynrhwyi^ o í^ ýn unol 
à*u güydd yn ei holl oruchwyliaethau ; ac i sicrhau y oydgordiád nẃû ynj 
achubiaeth dynion, yr oedd, nid yn unig yn " weddus," oní mẁy na hyú^ 
"ynrhaid i Grist ddyoddef" a marw,fel ybyddai D^yf ^fngyüi^fiBL 9fì rà 
rfiawnhau. FeUr. nid yn uni2 y mae y Beibl yn dangos i nì fod ûigeu Gnsl 



òy^wnhau. Felly, nid yn umg y mae y Beibl yn dangòs i nì fod uí^u G 
yn rhetym digonol am achubiaetíi pechadur, ond hefyd pa /oâd j inae JR 



Digitized by LjOOÇIC 



16$ A1C aYFXTl70BEFX KEILi:»I>T70L OBISTIOIfOOA.BlH, 

Ac y mae un wrŵddadl yn cad ei gwneyd, sydd yn ymddaogos 
yn debyg i wrthddadl benderfynol a phwysig : hyny y w, fod yr 
athrawiaeth am osodiad Crist i ddyoddef dros bechodan y byd 
yn dangos fod Daw fei yn ddilator pa un ai y diniwed ai yr 
enog a g03pai. Yn awr, oddi wrth y sylwadau blaenorol^ gallwa 
weled gwagder yr wrthddadl hon a'r cyffelyb; a'u bod yrun 
mor wrthdarawiadol (er fod yn sicr nad yw y rhai sydd yn eu 
gwneyd yn gweled y canlyniadau) i holl drefn natur, a chwrs 
beunyddiol rhagluniaeth yn llywodraethiad y byd, ag ydynt i 
Gristionogaeth. O blegid y mae y byd yn gyfansoddiad neu 
gyfundrefn, â pherthynas rhwng yr hoU ranau 4*u gilydd ; ac j 
mae oynilun yn cael ei ddwyn yn mlaen yn barhäus, a elwir 
yn " gwrs natur ;" ac yn ei ddygiad yn mlaen, y mae Duw wedi 
ein cyfieu ni i fod yn wasanaethgar. Ac yn nghWrs beu- 
nyddiol rhagluniaeth, pan drefnir fod pobl ddiniwed yn dyoddef 
am feiau yr euog, y mae hyn yn agored i'r unrhyw wrthddadl 
a'r anghraifft sydd yn awr dan ystyriaeth. Nid yw pwysig- 
rwydd anfeidrol fwy yr appwyntiad hwn mewn Cristionogaeth, 
ag y dadleuir yn ei erbyn, yn Uuddias iddo fod— fel yn ddi- 
ammheu y mae— yn appwyntiad o*r un natur a'r rhed y ceir • 
esamplau beunyddiol o honynt yn nhrefn natur. lë, pe byddai 
rhyw rym yn yr wrthddadl, byddai yn gryfach, mewn un ystyr, 
yn erbyn rhagluniaeth naturiol nag yn erbyn Cristionogaeth ; o 
blegid, o dan y cyntaf, yr ydym mewn Uawer o achosion yn cael 
ein gorchytoyn, a hyd yn oed ein gosod dan angenrheidrwydd, 
pa un ai o fodd neu o anfodd, i ddyoddef am feiau ereiU ; tra yr 
oedd dyoddefiadau Crist yn wirfoddol. Y mae yn wir fod y 
ffaith fod y byd dan lywodraeth gyfiawn Duw yn profi y derbyn 
pawb yn y diwedd, ar y cyfan, yn ol ei haeddíant personol ; ac 
athrawiaeth gyffredinol yr hoU Ysgrythyr ydy w, mai hyn a fydi 
perffeithiad a chwblhad y Uywodraeth ddwyfol. Ond, yn ystod 
ei dygi?id yn mlaen— ac, am ddim a wyddom, hyd yn oed mewn 
trefn i berffeithiad y Uywodraeth foesol — dichón fod cospau 
meichníawl yn weddus, ac yn gwbl angenrheidiol. Y mae dyn- 
ion, trwy eu ffolineb, yn dwyn eu hunain i gyfyngderau mawrion 
-^ sefyllfaoedd a fyddent yn andwyol iddynt oni bai am gyn- 
northwy ereUl. Y mae Duw yn gorchymyn, trwy ddeddf natur, 
i ni weinyddii iddynt y cynnorthwy hwn ; a hyny mewn Uawer 
amgylchiadau nas gaUwn ei weinyddu heb lawer o draffertìv 
Uafur, a phoen i ni ein hunain. Ac yr ydym yn ffweled mewn 
pa gynnîfej: o ffyrdd y mae dyoddefladau y naiU ddyn yn gwas- 
anaetha i esmwytìiyd y UaU, a pha fodd y mae hyn yn cymmer- 
yd lle oddi ar gwrs natur à'r hwn yr ydym yn gydnabyddus ; aO 



Digitized by VjOOQIC 



AC Ä.PPWTXTIi.D CYFBTIfOWB A, PHBTSrBDIOáJBTfl. 169 

-wrth gynnefiao à hyn, nid yw dynîon yn edrydì amo yn betli 
dyeithrol. Felly, y rheswm pa ham y mae dynion yn rhoddi 
pwys ar wrthddadleuon fel yr un a nodwyd yn erbjm iawn ae 
aberth Crist ydyw, naill ai am nad ydynt yn ystjrried ordeiniadaü 
sefydlog ac unffurf Duw fel ei ordeiniadau o gwbl, neu eu bod 
yn anghofio fod cosp feichnîawl yn ordeiniad mewn rhagluni- 
iaeth ag y mae profiad beunyddiol jn dwyn tystiolaeth iddi ; ae 
yna, oddi ar eu bod yn anghyfarwydd â deddfau mwy cyffredinol 
natur, neu y llywodraeth ddwyfol ar y byd, ac heb weled pa 
fodd y gallai dyoddefiadau Crist effeithio er ei brynedigaeth 
oddi eithr trwy ewyllys fympwyol a thra-awdurdodol, casglant 
nas gallai ei ddyoddefiadau effeithio hyny mewn un ffordd arall. 
Ac eto, y mae yr hyn a ddygwyd yn mlaen yn fynych i gyfiawn- 
hau yr athrawiaeth hon, oddi ar yr hyn a ymddengys fel tuedd 
naturiol yr athrawiaeth, sef ei thuedd i amddiffyn awdurdod 
deddf Duw, ac attal ei greaduriaid rhag pechod, eto heb ei 
âteb ; a diammheu ei fod yn anmhosibl iV ateb ; er fy mod, ar 
yr un pryd, yn mhell o feddwl fod hyn yn ddigon o eglurhad ar 
yr athrawiaeth. Ond, heb gymmeryd hyn dan yst^niaeth, y 
mae yn eithaf eglur, oddi wrth y sylwadau blaenoroi, nad yn 
erbyn Cristionogaeth, ond yn erbyn holl drefn a chwrs natur y 
mae yr wrthddadl hon yn milwrio. A phe yr ystyiid hi fel 
gwrthddadl jn erbyn Cristionogaeth, neu, wrth edrych ami fel 
y mae, yn wrthddadl yn erbyn trefn natur, nid yw yn dyfod yn 
y diwedd jtl ddim mwy na hyn: nas gall ordeiniad dwyfol fod 
yn angenrheidiol, neu yn fuddiol, am nad yw y gwrthddadleuwr 
yn ei weled felly; er y rhaid iddo addef fod natur y peth yn ei 
wneyd yn annigonol i farnu pa un a ydyw felly ai peidio, nen 
j weled ei fod yn angenrheidiol, er iddo fod felly. 

Yn wir, y mae yn gofyn cryn amynedd i wrandaw ar bobl yn 
ymresymu yn y dull yma, gan ddwyn yn mlaen fél gwrthddadl yn 
erbyn gwirionedd rhyw bethau neillduol mewn dadguddiad, nad 
ydynt hwy yn gweled yr angenrheidrwydd am danynt, neu y 
))uddioIdeb o honynt. O blegid, er ei fod yn ymddygiad canmol- 
adwy a rhinweddol ymofyn, gyda pharch dyladwy, o barth i 
amcanion a rhesjrmau goruchwyliaethau Duw; eto, pan y mae j 
rhesymau hyny yn guddiedig, y mae ymresymu oddi ar ein han- 
wybodaeth fod yn annichon i'r cyfry w oruchwyíiaethau fod o 
Dduw, yn annhraethol ffol a gwrthun. Y mae y rhyfyg . sydd 
mewn gwrthddadleuon o'r fath yma yn cael ei golli bron yn eu 
gwrthuni a'u ffoledd. Ac y mae eu gwrthuni yn fwy fyth, pan 
y maent yn cael eu dwyn yn mlaen, fel y maent yn gyffiredin, yn 
•rbyn pethau mewn Cristionogaeth sydd yn gyfatebol i oruchwyl* 



Digitized by VjOOQIC 



170 ÇTVirKDBBf9 1TBIXLDXX0L CBI8II0K00ABTS. 

iaetliai) nataripl mewn rhagluniaetì^ 7 ẁai yàyni yn fifeiihîaa eîn 
profiàd. Çad^er at reswm beth bynag; ac ôs éellír dÌEingos 
íbd unrhpf ran o'i hanes ysgTTthyrol am brynedigaeth y bÿd 
pTŸry Grist yn '^rinoneddol groes iddo, yn enw Duw, rhodder 
yr Ỳsgrythyr i fyny; ond na fydded i greaduriaid bychain fel 
nyni fyned yn mlaen i wrthddadleu yn erbyn cyfundrefn an* 
feidroi, nad ydym yn gweled buddioldeb yn, neu yr angenrheid* 
^wydd am, ei holl ranau, a galw h^m yn ymresymu ; a rhanau— > 
y^ hyn sydd yn mhellach yn gwneyd y gwrthuni yn llawer mwy 
— ^nad ydynt yn dwyn perthynas ymarferol à ni, fel rhanau ereill. 
O blegid y mae yn werth crybwyll, 

Yn olaf^ Y dylai, nid yn unig natur y peth, ond holl gyftiteb* 
iaeth natur, ein dysgu i beidio dysgwyl cael hysbysiad cyffelyb 
am ymddygiad Duw ag am ein dyledswydd ein hunain. Y mae 
l)uw yn ein dysgu trwy brofiad (o blegid nid rheswm, ond 
profíad, sydd yn ein dysgu) pa ganlyniadau da neu ddrwg a 
ddilyna ein duU o ymddwyn ; a thrwy hyn y cyfarwydda ni pa 
fodd i ymddwyn. Ond er ein bod yn meddu gwybodaeth ddig- 
pnol gogyfer àg amgylchiadau cyffredin bywyd, eto, nid ydytn 
yn gwybod ohd rhan annhraethol íiach am ragluniaeth naturiol. 
A'r un modd y mae gyda dadguddiad dwyfol. Ac o barth yr 
athrawiaeth am gyfryngwr rhwng Duw a dynion, yn erbyn ỳr 
ion y dadleuir fod rhyw» bethau ynddi heb eu deall, perthyna 
yn unig i'r hyn a wnaed o ochr Duw yn yr appwyntiad, ac o 
ochr y Cyfryngwr yn y cwblhad o honi. O blegid y mae yr 
h^m a ofynir oddi wrthym ni, mewn canlyniad i'r dbrefh raslawn 
hon, yn fater arall, nas gall neb achwyn o herwydd diffyg gwyb- 
òdaeth arno. Y mae cyfansoddiad y byd, a Uywodraeth naturiol 
Duw amo, oU yn ddirgelwch, yn gystal a'r drefn Gristionogol. 
£to, y mae, dan y gyntaf, wedi rhoddi i ddynion bob peth 
perthynol i fywyd ; ac o dan y ddiweddaf, pob peth a berthyn i 
dduwioldeb. A geUir chwanegu, nad yw ddim yn anhawdd rhoddi 
isjìrd am dano mewn un o ddyledswyddau cyíiredin Cristionog- 
aeth ; a phe buasai feUy, mae yn ddiau fod gorchymyn dwyfoL 
yn ddigon er ein gosod dan y rhwymedigaethau cryfaf i ufudd- 
dod. Ond y ffaith ydyw, fod rhesymau yr hoU ddyledswyddau 
efengylaidd yn eglur. Y mae jm eglur fod sefydUadau pendant 
yn angenrheidiol i gynnal a hyrwyddo crefydd yn mysg dynol- 
ryw. A'n dyledswydd tuag at Grist, y parch tumewnol a'r 
addoHad aUanol iddo ; y mae y rhan hon o grefydd yr efengyl 
yn cyfodi, fel y mae yn amlwg, oddi ar yr hyn a wnaeth ac a 
ddyoddefodd, ei awdurdod a'i arglwyddiaeth, a r berthynaa ddad* 
jgttddiedig sydd rhyngddo a ni. 



Digitized by VjOOQIC 



171 



PENNOD YI. 

BSDINOLBWYDB 
JL-B DIPrYG A DYBIB SYDD YN Y PBAWP O'l BLAID/ 

Meddyliwyi:! gan rai dynion, os ydyw y praw^ o blaid dad- 
gnddiad ÿn ỳmddangos yn ammheus, fod hyn ynddo pl hun jrn 
tooi yn rliesẁm yn ei erbyn ; am nas gellir tybiéd, pe byddai Jrn 
wir, y buasai wedi ei adael i orphwys ar bfawf ammhèus. A 
rboddir pwýs ipawr ar yr wrthddadl a gyfodir yi^ erbyn daà- 
guddiad, oddi ar y fifaith nad yw yn g^râredinol. 

Yn awr, gellir dangos ewendid y sŷniadau hyn, ^rwy »jìyif\ ar 
y tybiaçthaù y maent wedi eii seilio amynt ; y rhai, méwn gwir- 
ípnedd, níd ydynt amgen na'r rhai canl^rnpl : — Nas geHi^ 
níeddwl y cyfrahai Duw unrhyw Ôafr i ni, od^ eithr yn y 
graddau ä famóm ni yn fwyaf er ein mantáis; a hefyd, nas 
gellid meddwl y cyfranai ffafi: i un, heb ei chyîranu i bawb: 
tybiaethau á welwn yn cael eu gwrthddywedyd, nid gan ychydig 
esamplaii yn llywo<L:aeth ^aturiol Duw ar ÿ byd, ond gan hou 
gyfatebiaeth nâtur. 

Dylai y personau a siaradant am brawf crefydd fel yn am- 
mheus, ac am yr ammheuaeth tybiedig hwn fel dadl Sendant yn 
ei herbyn, ystyried mewn gwirionedd pa beth ydyw y prawf 
hwnw y gweithredant amò gyda golẅg ar eü buddiannau 
tymmorol. O blegid y mae, nid yn Unig yn dra aníiawdd, ond 
mewn llawer o esamphiu yn gwbl anmhosibl, pwyso a bamu 
pleser a phoen, boddhad ac anesmwythyd, fel ag i allu dyweyd 
ar ba ochr y mae y mantoliad. Y mae anhawsderau ao 
anmhosibbwydd cyffelyb i wneyd caniatâd dyladwy am newid- 
iad tymmer a chwaeth, afiechyd, a'r cyffelyb ; ÿ rhai y mae y 
naill neu y llall o honynt yn gwneyd dynion yn aóalluog i 
fwynhau, ar ol iddynt gael yr hyn a ddymunent ýn awyddus. 
Ymae y damweinîau hyny hefydyn a&ifed, heb law marwolaeth 
anamserol, y rhai a allant siomi a diddymu y cynlluniau mwyaf 

[^ Y mae yr awdwr jii. y bennod bon yn myned ihagddo i symmnd gwrih-* 
ddadleuon yn erbyn Cnstí,<mogaeÌh ; a chymmer sylw o ddwy o honyut : — (a.) 
Y diíSyg a dybir sydd yn y prawí o blaid dadgaddJad : y mae y gwrthddadlenoii 
yn troi yr ansicrwydd tybiedig sydd yn y prawf yn ddadl b^odol yn erbyi^ 
dadgaddîad ei hun, ar y dybiaeth na luiewid dadguddiad gwirionedd(u i bwyso 
ar brawf ammheus. (6. ) Y di%g o gyf&edinolrwydd yn ngdeuni dadgaddiAd ; 
«nd gellid dw^ y gwrthddadleuon hyn yn mlaen yn erbyn orefydd näai gydib 
Oawn çymmaint o bcìodoldeb ag yn erbyn crefydd dadjgaadÛM^l 



Digitized by VjOOQIC 



172 T DIFFTa O GYFfEEDIIÎOLBWTDD 

trefnus ; a gwelir fod gwrthddadleuon cryfion yn eu herbyn, y 
rhai nis gellir eu symmud neu eu hateb, ond er hyny a orbwysir 
gan resymau o'r ochr arall; fel ag y mae yr anhawsderau a'r 
peryglon sydd yn nglŷn à chyflawniad yr amcan yn cael eu 
hystyried yn ddibwys, ar gyfrif y fantais fwy a ddeuai o Iwyddo 
ynddo, er nad oes, efallai, ond ychydig debygobrwydd o Iwydd- 
iant. Yn ddiweddaf, Y mae pawb yn ymwybodol ein bod ya 
agored, os heb fod ar ein gwyliadwriaeth, i gael ein twyllo 
gan anwiredd a thwyll ereill, a chan wag-ymddang^siadau ; a 
rhaid fod y perygl yn Uawer mwy, os bydd tuedd gref o'u 
mewn, oddi ar ryw nwyd wcdi ei choledd, i ffafiio y twyll. 
O hyn y cyfyd yr ansicrwydd a'r ammheuaeth yn y prawf 
yn mha bethau y mae ein buddiannau tymmorol yn gynnwys- 
edig; pa rai ydyw y moddion mwyaf tebygol iV sicrhau; ac a 
fydd y moddion hyny yn y diwedd yn llwyddiannus. Ac y 
mae yr anghreifftiau yn afrifed yn nghwrs beunyddiol ein 
bywyd, yn y rhai y meddylia pawb fod yn rhesymol ymdraff- 
crthu gyda phethau, er fod y tebygolrwydd yn ymddangos yn 
groes i Iwyddiant ; a gwneyd y cyfryw ddarpariaeth iddynt eu 
hunain, ag a dybir ganddynt yn angenrheidiol, er fod y tebyg- 
olrwydd egluraf yn anffafriol iddynt allu gwneyd hyny. Gan 
hyny, dylai y rhai a feddyliant fod rhyw bwys yn yr wrthddadl 
vn erbjm dadguddiad, oddi ar nad yw ei oleuni yn gyffiredinol, 
sylwi fod Á.vràmr natur yn rhoddi i rai yr hyn nid yw i ereill, er 
eu bod yn sefyll mewn cyffelyb angen am dano. Yn wir, y 
mae yn cyfranu ei holl roddion, gyda'r amrywiaeth mwyaf, yn 
mysg creaduriaid o'r un rhywogaeth, iechyd a chrjrfder, call- 
ineb a gwybodaeth, moddion gwelliant, cyfoeth, a phob mantais 
allanol. Ac fel na chanfyddir yr un dau o ddynion yn hoUoI 
o'r un ffurf a gwynebpryd, felly, yn ol pob tebyg, nid oes yr un 
dau yn hoUol yr uû fath mewn cyfansoddiad, tymmer, a sefyllfa, 
gyda golwg ar ffafrau a drygau bywyd. Eto, er y gwahaniaeth 
a*r afreoleidd-dra ymddangosiadol yma, y mae Duw yn gwein- 
yddu Uywodraeth naturiol ar y byd ; ac y mae y fath beth a 
mrefniad doeth ac annoeth o fywyd, gyda golwg ar ein iechyd 
a'n hamgylchiadau, o dan ei lywodraetii naturiol. 

Fel nad yw y dadguddiad luddewig na Christîonogol wedi 
bod yn gyffredinol, ac fel y maent wedi eu rhoddi i ranau mwy 
neu lai o'r byd ar wahanol amserau, felly, hefyd, ar wahanol 
amaerau, yr oedd gan y naill ddadguddiad a'r llall raddau gwa- 
hanol o brawf o'u plaid. Yr oedd gan yr luddewon oeddynt yn 
)by w yn amser y prophwydi, sef o ddyddiau Moses hyd ar ol y 
çaetMwed» bçrawf uwch o wirionedd eu crefydd na'r rhai oedd- 



Digitized by VjOOQIC 



HEWN DÀPOTTDDIAI). 173 

ynt yn byw ya y oyfood rhwng y caethiwed ag ymddangosiad 
Crist ; ac yr oedd gan y Cristionogion cyntaf brawf uwch o'r 
gwyrthiau a wnaed er cadamhau Cristionogaeth na'r hyn sydd 
genym ni yn bresennol.* Yr oedd ganddynt hwy hefyd brawf 
tybiadol cryf o'r gwirionedd — ^prawf llawer cryfach mewn ffordd 
o ymresymiad nag y meddylia llawer, o*r hwn nad oes ond 
ychydig yn awr yn aros : meddwl yr wyf am y prawf tybiadol 
o'r gwirionedd, oddi wrth y dylanwad a feddai ar ymarweddiad 
y nifer mwyaf o'i phroffeswyr. A dìchon y cawn ni, neu oes- 
oedd dyfodol, brawf o'i phlaid nas gallasent hwy ei gael, oddi 
wrth gyssondeb yr hanes prophwydol â sefyllfa y byd a Christ- 
ionogaeth. Ac yn mhellach : pe meddyliem nad yw y prawf 
sydd gan rai o blaid crefydd ond ychydig mwy na gweled y gall 
fod yn wir, ond eu bod yn aros mewn ammheuaeth ac an- 
sicrwydd o barth ei phrawf a'i natur, ac mewn dyryswch yn 
nghylch rheol bywyd : bod ereill yn feddiannol ar lawn argy- 
hoeddiad o wirionedd crefydd, yn nghyd à gwybodaeth eglur 
am eu dyledswydd; a bod ereíll yn meddu goleuni crefyddol 
mewn graddau cydrhwng y rhai a nodwyd ; — ^pe y tybiem na 
fwriadwyd i ddadguddiad fod ar hyn o bryd yn amgen na 
rhyw oleuni gwanaidd, yn nghanol byd wedi ei orchuddio gan 
anwybodaeth a thywyllwch; fod rhai pelydrau o*r goleuni hwn 
yn cyrhaedd i barthau pell, a hyny yn y fath fodd fel na dde- 
allai y rhai a'u mwynhaent o ba le y daeth yn wreiddiol : fod 
rhaì, mewn sefyllfa agosach ato, yn ei gael wedi ei dywyllu a'i 
attal mewn amrrwiol ôyrdd : a bod ereill wedi eu cyâeu o fewn 
cyrhaedd ei ddylanwad cliriacL, ac yn cael eu bywiogi, eu lloni, 
a'u cyfarwyddo ganddo, i raddau Uawer helaethach; ond eto, 
nad yw hyd yn oed i*r rhai hyn yn ddim mwy na ** chanwyll yn 
llewyrchu mewn lle tywyfl;" byddài hyn oU yn berffaith gyd- 
unol à threíh rhagiuniaeth yn nghyfraniad ei bendithion 
cyffiredin. Pe byddai y ffaith mewn gwirionedd fel hyn ; fod 
rhai heb dderbyn dim gòleuni oddi wrth yr Ysgrjrthyrau, fel 
Uawer o oesoedd a gwledydd yn y byd paganaidd ; fod ereill, 
er eu bod ẅwyddo wedi caeí rhyw adgadamhad o grefydd 
Aaturiol 9X eu meddyîiau, eto, heb erioed dderbyn y dadgudd- 
îad ysgrythyrol yn ei burdeb, eyda'r profion dilys o'i blaid ; a 

faÜ fòd yr hcn Bersiaid, a'r Mahomctiaid yn ançhreifftiau o 
obl mewn sefyîlfa fel hyn ; fod ereiU, er yn feddiannol ar yr 

[ > Yr oodd j profion o blud Crìstionogaeth oddi wrth imthiaa a bywydaii 
elfbHiiéswyr yn gryfaeh i'r Oristioìlo0ÌOA cy3ite% nag jújfnt i ni c ar y Uaw 
andl» 7 mae y pra^ od(£ wrth gyflawniad j psophwyiloliaethatt jn gtyfatth 
i ni lâg oedaid^t hwy .] 



Digitized by VjOOQIC 



Ì74 T DIFFTÒ GTFFBEDIKOLBWTDD 

Ÿsgrythyrau, eto wedi eu cael gyda chwanegiadau fiugiol at 
áthráwiaeth a phròfion Cristionogaeth — ^yr at&awiaeth wedi ei 
llygru, a'r proíion wedi eü cymhlethu â gwyrthiau gau yn y fath 
ÌTodd fel âg i adael y meddwl ÿn yr ammheuaeth á'r ansicrwydd 
mwyaf am ý cyftm: ac yn ddiweddaf, fod ereill wedi cael Crist^ 
ionogaeth yn ei symledd pur, a chyda'r profion priodol, fel 7 
derbyniwyd hi gan drigoUon y gwledydd sydd yn mwynhau 
rhyddid gwladol a chrefyddol ; ond, er hyny, fod y rhi hjm 
wedi eu gadael mewn ánwybodaeth dygn mewn Uawer golygiad, 
ac heb feddu digon ò oleuni i foddhau eu cywreinrwydd, ond 
yn unig i reoleiddio eu buchedd, i ddysgu eu dyledswydd, a'u 
cefnogi jn y cyflawniad o honi. Pe y lybiem, meddaf, fod hyn 
yn gyÍPrif cyflfredinol cywir am raddau y goleuni a'r profion 
crefyddol a roddwyd i ddynobyw, ni byddai dim yn yr hoU 
anwybodaeth; ammhéuaeth, ac ansicrwydd,yn yr höU amrywiaeth 
hwn yn mysg dynion, yn yr anfanteision a dybid sydd ar ffordd 
rhai yn hytrach nág ereiU, o barth crefydd, nÌEis geUid cael cyf- 
atebiaethau egiur iddynt yn ngoruchwyliaeth naturiol rhag- 
luniaeth yn brésennol, ac ystyried ein hunain yn unig yn ein 
perthynas dymmöròl. 

Nid oes dim yn wrthdarawîadol yn hyn oU, hac yn taflu un 
sarhad ar weinyddiad moesol rhagluniaeth, os cadwn dan ein 
hystyriaeth yr ymddygir mewn uniondeb at bawb ; yn Ue 
anghofìo hyn, neu ei esbonio i ffordd ar 61 ei addef nièwn geir- 
iau. Bifìanai pob cysgod o an^hyfiawnder, á phob ỳmddang- 
osiad annymunol mewn rhagluniaeth; pe yr ystyriém ỳ gẁneir 
pob caniatâd tosturiol, ac na ofynir mwy oddi ẃfth íieb na*r hyn 
a allesid yii gyfìawn ddysgwyl gonddo óddi wrth yr àmgylcli- 
iadau y gosodwyd ef yáddyi^t, ác nid dddi wrth yr hy n a aUesid 
ddysgwyl pe buasai wédi ei bsod meẃh ámgylchiadau ereiU ; 
neu, yn ngeiriau yr Ysgfjrthyr, "yn ol jrr hyn sydd gan un, y 
mae yn gynÌDÎetadwy, nid yn ol ỳr hyn nid Öés ganddo ;" 2 Cor, 
viii. 12. Nid yw hyn, pa fodd bynag, ỳn cýhnẁys fod sefyUfa 
pawb yii ý byd hwn yr un mor fanteiäiòl a*ü gilydd gyda golwg 
ar y dyfodoL Ac nid yw y ffaith fbd rhäg^lnniaeth yn gosod 
rhai mewn mwy ò dywjrUwch gyda golw^ àt ^éfydd, ỳn ddiìit 
mwy o rëswm pà häni nä ddyletit ymdrechu i ddyfòd áUaìii ó'f 
tywyUwch hwnw, ac i gaèl ŷöi cynnorthwy oddi ẅrtH èiéill i 
hynyì na pha ham na ddỳlái dyhîòn anwybodùist á hẁÿf dfwâi 
mewn gwybodaethau ereül ymdrechu i ddysgu a chymmeryd eu 
cyfarẅyddò: , , , . 

NÌd. yV ÿh áfirésymöl íyBiéà mü ýf üh egwyddòf ddoéth a ds,' 
pá beiB bỳnag oedd, yf hòn a dueddodd AẁdWr üàiüi i ftìMá 



Digitized by VjOOQIC 



METTN DÂDOITDDIÁI). 175 

gwahanol fathaii o gréadtitíaiâ^ st'i tueddödd hefyd i osod cré- 
aduriaid o'r uii thprogaetlí meẅn sefyllfóòëdd gwahanol; àc 
mai yr un egwyddor ag á barodd iddo ffurfiò creaduriaid o gyn- 
neddfau moesol gwáiiatiolỳ á'i tueddodd hefyd i òsod cresäur- 
iaid o gynneddfau moe^dl cyfiPôlÿb méwn amgylchiädáu gwaHanol 
gyda golwg ar grefydtì, a hyd ỳn oed Jrr ulí creaduriaid mewn 
gwahàttol adegau ar èti hánfodiad. A't rheswm am hynj y maè 
yn debygolí ydýw y rheswni pá ham y mae trefn pethau yá 
gyfìryw fel y mae cfèàdúriaid sydd yn féddiannol at iìatui: 
foesol, am adeg faith Ò'u faodolaeth; heb fbd yn ddeiliáid moeîi- 
oldèb a chrefydd; oiid yii tyfu i fjTiý i fod feliy, áö i föd féllỳ 
yn fwy yn barhäus b dynmior mébyd hyd ganol ôëd; 

Pa beth yn bendant yẁ y rheáẁm am y jièthàtí hyui y máë 
yn rhaid i ni íbd nieẁn tywỳllweh áin dano^ pë liá bái dim ond 
byfdra ein gwyboddeth am eih hachos éili huiiain. Dichòh éiä 
liystàd bresennòl f od yn gänlýniad ryẁbèth á aeth héibio; aäi 
yr hýn yr ydyni yn gwbl aüwybodùs ; fel ý niáe gánddi gj^èit- 
iad at rywbeth i dd^od, am ỳr hyn nis gwyddom fẃý nàg bỳdd 
yn angenrheidiol er ÿmarferiad. Y niae cyfuiidréfn neu ^fán- 
soddiad, yn y syniad am dano, yn cynnẁyà átnrywiaéth; áe iin 
mor gymhlethedig a'r byd hwn, amrywiáfeth máwr iáẃn. Fellý, 
pe buasai dadguddiad yn gyffiredinol, eto, ò herwydd fod gallu- 
oedd dynion, hyd eu heinioes, eu haddysgiaeth^ äc ámgylchiadáu 
ereill eu tymmer a'u cyfansoddiad corfforol, mot wähanol, bŷddai 
eu sefyllfaoedd crefyddol yn dra gwahanolý ac anfantais fhai; 
mewn cymhariaeth i erèill, yn gymmaint felly, maé ỳn bosibl, 
ag ydyw yn bresennol. A rhaid i ni feddwl mai y gŵit àchòsj 
bcfth bynag yw, pa ham y gosodwyd dynolryw, neu ran o hbri^rhti 
yn yr ystâd hon o anwybodaeth, ydyw y gwir achöà b'u han- 
wÿbòdäeth pellach yn y ffaith nad ydym yn gwybod y thfesyriiau 
pâ ham y gosodwyd hwy yn yr ystâd yiíia. Ond y mae ýf 
ystyfiáethau canl^niol yn haeddu sylw difrifol y dynion hỳiiý & 
féddyliánt fod amgylchiadau dynolryw, neu yr eiddynt eti hun- 
ain, yn y golygiadau crybwylledig, yn seìliau i achwýn o'ü pléÿd. 

Yn gyntaf^ Gàll y ffáiih föd praẅf crefydd heb ymddángos ỳn 
eghir, fi^irfio un fan iieiHdüol 6 sëfýllfa pfawf rhaá dynion ỳri ýf 
ystyr grefyddol; gan èi bod ýn thöddi cyfleuädrá i ytäárfériad 
rhinweddòl neu ëägeultlisÌÀtl pëchadurus o'u gallnbëdd, mëẁii 
ymchwilio rieu bcli£o yntchẅiliö i'f praẃf hwriŵ. ÍCid ÿíîi- 
ddéngys fod un fhedẅm ÿa hant naá jÿällẁn fdd mewn èéfÿllfá 
ò bràwf tnoéSbl ^dá goíWg ár yntèoferiad ëm dëall j^da òhiëf- 
yddj fel àg p j^fai gyda gölẁg àt tm hỳttiddỳgiád tìléẁö 
aüilórlbhiäâÉtl cy&édlti: Y mäë ŷ tytitàf ỳn gotwedd b iéiiú tëf- 



Digitized by VjOOQIC 



176 T DIFFTG O OTFPBE* IKOLKWTDD 

fynau eîn gallu a'n dewîsiad, yn gystal a'r diweddaf. A bamwyf 
ei fod yn osodiad diammheuol y gwnai yr un cymmeriad, yr un 
egwyddor fewnol, yr hon, ar ol i*r dyn gael ei argyhoeddi o 
wirionedd crefydd, a barai iddo ufuddhau Vw gorchymynion, eî 
àrwaìn, pe na bai yn argyhoeddedig, i chwilio i mewn iddî, pan 
gynnygid ei hathrawiaeth a'i phrofion i'w sylw ; ac, yn yr am- 
gylchiad diweddaf, y byddai ei ymchwiUad yn cael ei ddwyn 
yn mlaen, gydag annhueddrwydd, difrifwch, a gofal cyfatebol i'r 
hyn ydyw ei ufudd-dod yn y cyntaf. Ac fel y mae anystyriaeth, 
esgeulusdra, a difyg gofal di&ifol gyda phwnc o^r £»th natur a 
phwysigrwydd, yn flaenorol i argyhoeddiad Uwyr o'i wirionedd, 
mor wirioneddol anfoesol a Uygredig ag ydyw esgeuluso ymar^ 
ferion crefyddol ar ol y cyfiyw argyhoeddiad ; feUy, ÿ mae 
goM gweithgar o barth iddi, ae yst^aeth deg a diduedd o'i 
j^hrofion yn fiaenorol i argyhoeddisìd, yn tarddu oddi ar ansawdd 
loesol uniawn, 3^1 gystal ag ymarferion crefyddol ar ol argy- 
hoeddiad. Fel hyn, fod crefydd yn fater ymres^rmiad, ac nid yn 
ymgymheU i'r meddwl yn annibynol ar ymdrech ; nad yw argy- 
hoeddiad o'i gwirionedd yn cael ei orfodi ar bawb, ond yn cael 
ei gasglu gan rai gyda sylw manwl ar osodiadau ; y mae hyn yn 
^Turfio sefyllfa prawf gyda golwg ar grefydd, ac yn rhoddi man- 
tais a chyfieusdra i ymddygiadau da a drwg, yn gymmaint ag 7 
mae un peth yn wneyd, Ac y mae eu duU o drin y pwnc hwn, 
pan yn cael ei osod o'u blaen, yn dangos beth sydd yn eu 
calonau, ac yn firwyth oddi amo. 

Yn aü^ Y mae yn Uawn mor amlwg, er na theUr cymmaint o 
sylw iddo ; os, wrth gymmeryd crefydd dan ystyriaeth, yr ym-* 
ddengys y prawf o'i phlaid i ryw bersonau yn ammheüs yn y 
graddau eithaf, eto, fod hyd yn oed y prawf ammheus yma yn 
eu gosod mewn sefyUfa brawf mewn ystyr foesol a chrefyddol. 
Oblegid, tybier am ddyn mewn ammheuaetìi, ai ni ddarfu i ryw 
un penodol ddangos iddo y fiafr fwyaf, neu ai ni f u ei hoU les 
tymmorol jn dibynu amo ; nis gallai neb, a feddai ryw gymmaint 
o deimlad o ddiolchgarwch a chaUineb, ystyried ei hun yn yr un 
sefyUfa gyda golwg ar y cyfìryw im a phe na buasai ganddo 7 
cyéyw ammheuaeth. Yn wir, y mae mor brìodcd dyweyd fod 
sicrwydd ac ammheuaeth yr un peth, ag ydyw dyweyd y gadawai 
y sefyUfaoedd crybwyUedig y dyn mor hoUol at ei ryddid gyda 
goiwg ar ddiolohgarwch ^ ehaUmeb, ag a fyddai pe bal yn sicr 
na dderbyniodd un fiafr oddi wrth y cyiryw berson, neu na fa 
mewn un modd yn dibynu amo, Ac &1 hyn, pe bai 7 prawf o 
blaid crefydd yn nghyrhaedd rhaî dynion heb £c>d yn amgen na'u 
bod mewn sefyUfei i wded 7 gaUai orefydd a ÇânÌAtíonog^lii 



Digitized by VjOOQIC 



MEWN DADGITDDIAD. 177 

fod yn wir, dylaihyn, wrth bob rheswm, gynnyrchu ynddynt ryw 
ddysgwyliad o'r posiblrwydd o*u gwirionedd. Ac y mae hyd yn 
oed hyn yn rhoddi mantais i amaethu ystyriaeth ac ymbwylliad 
crefyddol, penderfyniad moesol, a hunanlywodraethiad ; o blegid 
y mae y syniad y gall crefydd fod yn wir yn gosod dynion dan 
rwymedigaeth mor wirioneddol a Ùwyr argyhoeddiad o'i gwir- 
ionedd. Y mae yn rhoddi achlysur a ch^noahelliadau i ystyried yn 
mhellach ar y mater pwysig ; i gadw yn wastadol ar eu m«ddwl 
y syniad y gallant fod dan lywodraeth foesol ; piyder dwys a 
difrifol yn nghylch crefydd, pa un bynag ai naturiol ynte dad- 
guddiedig, l3ylai y cyŵy w syniad gyf eirio llygaid meddyláau dyn- 
ion at bob goleimi newydd a all ddyfod o bob parth,a'u tueddu i 
ymgadw yn y cyfamser íhag pob anfoesau, ac i fyw yn yr ymar- 
feríad cydwybedol o bob rhinwedd cyíFredin. Y maent yn 
arbenig yn rhwymedig i gadw yn mhell oddi wrth bob halog- 
rwydd ac ysgafoder ansanctaidd ; o blcigid y mae natur yr am- 
gylchiad y maent ynddo yn gwahardd hyn; ac i ymdrin gyda'r 
parch uchaf â thest^TB ag y mae eu hoü dynged a'u buddiannau 
yn dibynu «010. Yr ^onddygiad, a chadw y dymmer yma, ydy w 
prif orchwyl, dyledswydd, a doethineb y dynion hyny « achwyn- 
ant yn erl^ỳii ammheuaeth profíon crefydd ; ac y mae hyn yn 
gynnyrch, ac yn meddu iuedd i amaethu ynddynt ,y cymmeriad 
hwnw, yr hwn y mae yr ymarferiad o holl ddyledswyddau cref- 
ydd, oddi ar Iwyr argyhoeddiad o'i gwirionedd, yn ffirwyth oddi 
amo, ac yn meddu tuedd i'w amaethu mewn ereill — ereiU, 
meddaf, Vi rhai y rhoddodd Duw y cyfryw argyhoeddiad. lë, 
wrth ystyried diifawr bwysigrwydd crefydd, y ddadguddiedig 
yn gystal a'r naturiol, meddyliwyf y gellir dyweyd, y dichon i 
bwy bynag a ystyria y pwnc yn drwyadi weled nad oes yn agos 
gymmaint o wahaniaeth ag a dybir yn gyffredin rhwng yr hyn 
a ddylai yn rhesymol fod yn rheol bywyd i'r personau hyny 
ydynt yn lláwn argyhoeddedig o*i gwirionedd, ac i'r rhai nad 
oes ganddynt ond rhyw syniad difrifol, er yn anmhenderfynol, 
y gall fod yn wir. Bydd eu gobeithion, eu hofnau, a'u rhwym- 
edigaethau yn wahanol mewn graddau ; ond fel mai yr un y w 
mater eu gobeithion a'u hofnau, felly, nid yw mater a thest^m 
eu rhwymedigaethau, ýr hyn y dylent ei wneyd a*i ochel, yn 
annhebyg. 

Y mae yn deilwng o sÿlw yn mhellach, y gall rhai dynion, o 
herwydd rhagoriaeth eu galluoedd neu fanteision dylanwad,^ 
berì annhraethol mwy o ddrwg neu o dda, trwy roddi esampl o 
ysgaûider anystyriol, a diystyrwch addefedig tuag at grefydd; 
neuy i'r gwrthwyneb, o syniad difrifol, er efallai ammheus, o'i 



Digitized by VjOOQIC 



178 T DIPFYO O GTFFBBDINOI.BWTDD 

gwìrionedd, a pharch diledryw tnag ati o dan yr ftmralienaetli 
hwn ; nag y gallant wneyd trwy ymddwyn yn dda nen yn ddrwg 
yn yr holl achosion cyfíredin yn mysg dynion. Ac yn ganlynol, 
y maent i'r graddau nchaf yn gyihrifol am yraddygiad y gaJlant 
yn hawdd ragweled fod y cyfryw bwysigrwydd ynddo, ag sydd 
yn eglur yn cynnwys da a drwg moesol, hyd yn oed er addef fod 
y profion o blaid creiydd mof anmhendeif^mol ag y mynir eu bod. 
Sail y sylwadau hyn, a*r hyn sydd yn eu gwneyd yn wir a 
phriodol ydyw, fod ammheu peth yn cynnwys o angénrheid- 
rwydd ryw lîwid o brawf o blaid yr hyn a ammheuir. O blegid 
ni ammheuai un djm wirionedd rhyw nifer o ffeithiau me wn rhy w 
amgylchiadau neiUduol, y rhai a ddeuent yn ddcunweiniol i'w 
feddwl, ac o blaid y rhai ni byddai ganddo un prawf. Ac er, mewn 
amgylchiad ag y mae yr un faint o debygohwydd o blaid ac yn 
erbyn peth, ac yn yr hwn y byddem o^angehrheidrwydd mewn 
ammheuaeth, y dywedem, mewn dull cyâredin o siarad, na 
fyddai genym un prawf ar y naiU ochr na'r Uall; eto, y mae yr 
amgylchiad hwn jni gwneyd y peth yn gyfartal â phob amgylch- 
iad arall, pan y mae y fath brawf ar y ddwy ochr i'r cwestiwn* 
ag sydd yn gadael y meddwl yn anmhenderfynol o baith i'r 
gwirionedd. Yn yr hoU amgylchiadtíu hyn, nid oes dim mwy 
o siciwydd ar y naill ochr na'r llall ; ond y mae (yr hyn sydd 
yn gyfartal i) Uawer mwy o blaid y naiU neu y Uall, nag o blaid 
gwirionedd rhyw nifer o ffeithiau a ddeuent yn ddamweiniol i'r 
Ameddwl. Ac fel hyn, yn yr holl amgylchiadau yma, y mae am- 
mheuaeth yn rhagdybied graddau is o brawf, yn gymmaint ag y 
mae crediniaeth yn rhagdybied graddau uwch, a sicrwydd raddau 
uwch dracheùi. Gall unrhyw un a dâl ychydig 03 Iw i natur 
tystiolaeth yn hawdd gario y sylw yma yn mheilach, a gweled 
fod rhwng bod heb un prawf oll, a'r radd hono o brawf a rydd 
sail i ammheuaeth, gynnifer o raddau cydrhyngol ag sydd rhwng 
y radd hono sydd yn sail ammheuaeth a chadarnhad cyflawn. 
Ac er nas gallwn wahaniaethu y graddau hyn o brawf gydag un 
math o fanylrwydd, eto, yn ol fel y maent yn cacl eu dimad 
genym, dylent ddylanwadu ar ein hymarferiad. O blegid y mae 
yn anmherffeithrwydd mor wirioneddol yn y cymmeriad moesol, 
bod heb gael ein Uýwodraethu mewn ymarferiad gan radd is o 
brawf, pan ganfyddir hi, ag ydyw yn y deall, i fod heb ei chan- 
fod. Ac feî yn mhob- pwnc sydd yn ennill ystyriaeth d^mion, 
y maent yn canfod y graddau isaf o brawf, yn gystal a'r uchaf, 
yn gyfatebol i nerth eu deall ; felly mewn achosion ymarferol, 
y maent yn cael dylanwadu amynt mewn ymarferiad, gim y 
'Owel BhagarweÌBÌad. 



Digitized by LjOOÇIC 



MEWN DADOUBI>lAl>. 179 

graddau isaf fel yr uchaf, yn gyfatebol iV huniondeb a'u 
gonestrwydd. Ac fel, yn gyfatebol i ddiffygion yn y deall, y 
mae dynion yn annigonoi i ganfod graddau Ì8 o brawf , ac mewn 
perygl i edrych yn esgeulus dros brawf pan heb fod yn hynod 
amlwg, ac yn hawdd i'w twyllo yn y cyfryw amgylchiadau ; 
felly, yn g^ráiteboi i lygredigaeth y galon, ymfoddlonant i beidio 
taiu un sylw mewn ymarferiad i brawf a addefir yn wirioneddol, 
os heb fod yn orchfjgol. Oddi wrtìi y pethau hyn, y mae yn 
canlyn fod ammheu o barth crefydd yn tybied y fath radd o 
"brawf o'i phlaid, yn gyssylltiedig â'r ystyriaeth o'i phwysig- 
rwydd, fel y mae yn ddiammheuol yn gosod dynion dan y 
rhwymedigaethau a grybwyllwyd i amaethu y pryder a'r ystyr- 
MBih. dyladwy iddi yn eu hoU ymddygîadau. 

Yn drydÿdd, Nid yw yr anhawsderau sydd yn perthyn i brawf 
ccefydd, ag. y cwyna rhai o'u plegid, yn fwy o reswm i gwyno 
nag ydyw yr amgylchiadau allanol o demtasiwn ag y mae 
ermll wédi eu gosod ynddynt; neu, anhawsderau yn yr ym- 
arferiad o honi, ar ol llawn argyhoeddiad o'i gwírionedd. 
y raae temtasiynau yn gwneyd ein sefyllfa yn ddysgyblaeth 
well na phe buasai yn wahanol, gan eu bod yn rhoddi achlysur 
i ymarferiad mwy dyfal yr egwyddor rinweddol sydd yn ei 
ciiadamliau a'i sefydlu, yn fwy nag y gallai ymarferiad hawdd- 
ach a Uaì dyfal. Yn awr, y mae anhawsderau deallawl, yn yr 
ystyr yma, o*r un natur a themtasiynau allanol. O blegid y 
mae y fíaith nad yw y prawf dros grefydd yn ymddangos yn 
e^ur yn demtasiwn i rai dynion i'w gwrthod, heb un ystyriaett 
o honi; ac am hyny, yn gofyn y fath ymarferiad dyfal o*r 
egwyddíM: rinweddol er ystyried y prawf yn ddifrifol, na byddai 
acbos am dano oni bai y cyfryw demtasiwn. Ac y mae yr 
ansîcrwýdd a dybir yn ei phrawf yn rhoddi achlysur i feddwl 
amoheg esbonio i ffwrdd a chuddio yn ddichellgar oddi wrtho ei 
bun y prawf a allai ganfod ; ac i ddynion gefnogi eu hunain 
mewn' drygioni oddi ar obaith dianc yn ddigòsp, er eu bod yn 
gweled o leiaf gymmaint a hyn, fod eu gobeithion yn ansicr ; 
fel ẁai y demtasiwn gyffredin i lawer o weithredoedd drygionus, 
y rhai a ddybenant mewn gwarth a dinystr tymmorol, ydyw y 
eail i obeithio dianc ac osgoi y gosp ; neu, mewn geiriau ereill, 
ansicrwydd y prawf yn flaenorol i gyflawniad y weithred y 
dybena mewn gwarth a dinystr. Tr gwrthwyneb, y mae yr 
ansicrwydd a dybir sydd yn mhrawf crefydd yn galw am weith- 
lediad mwy gofalus a dyfal o'r egwyddor rinweddol, trwy roddi 
eu hunain i fyny yn deg i ddylanwad priodol umhyw brawf 
gwirioneddol, er iddo fod yn ammheus; a thrwy ymarferiad 



Digitized by VjOOQIC 



180 T DIFFYG O OTFFBBDINOLEWTDD 

cydwybodol o bob rbinwedd, er dan fesur o ansicrwydd, pa un a 
ydyw Uywodraetli y byd yn bosibl o fod jm gjfryyr ag y gallai 
drygioni ddianc yn ddigosp. Ac yn gyí&edin, nis gall temtasiwii 
— gan feddwl wrth y gair yr budoliaethau lleiaf i ddrwg, a'r an- 
hawsderau Ueiaf yn y cjrflawniad o'n dyledswydd,yn g^rstal a'r rhai 
mwyaf— temtasiwn, meddaf, fel ycyfryw, acobob mathagradd, 
fel y mae yn galw am ymadferthoedd rhinweddol, yn chwanegol 
at yr hyn a fuasai yn eisieu pe hebddi, lai na bod yn ddysgjybl- 
aeth chwanegol i rinwedd, yn gystal ag yn brawf amo yn. ystyron 
ereill y gair. Felly, yr im rheswm sydd i'wroddi pa ham y mae 
prawf crefydd Wedi ei adael yn y cyfrjrw fodd ag i ofyn oddi wrth 
rai ymarferiad dyfal, gofalus, ac efsJlai biinderus, o'u deallo barth 
îddi, ag sydd fod erefll wedi eu cyfleu jm y cyfiryw amgylchiadau 
fel y mae ymarfer ei dyledswyddau cyffiredin, ar ol iddynt gael 
eu llwyr argyhoeddi «'i gwirionedd, yn gofyn sylw, pryder, ac 
ymdrech blinderus ; neu, pa ham y mae ansicrwydd ymddang- 
osiadol yn cael ei ganiatau i fod yn achlysur temtasiwn i rai, 
fel ag y mae anhawsderau aUanol a hudoliaethau yn cael eu 
goddef i fod yn destyn temtasiwn i ereill. A'r un cyfrif sydd 
iV roddi pa ham y mae rhai yn cael ymosod amynt gan demt* 
asiynau o*r ddau fath a nodẁyd, ag sydd i'w roddi pa ham y 
blinwyd ereill â'r diweddaf mewn graddau mor fawiion fel aeg 
yr oedd yn enwedig gyda*r Cristionogion cyntaf.^ 
' Ac nid yw yn afresymol meddwl mai yr anhawsderftu deall«- 
awl sydd yn gyssylltiedig â phrawf crefydd a ddichon fod y 
rhan fwyaf o brawf rhai dynion. O blegid fel mai prií demt-*- 
asiynau y rhan fwyaf o'r byd ydynt y cymhellyddion cyflredin i 
anghyfìawnder neu bleserau (Úattal ac afreolus, neu i fyw 
mewn esgeulusdra o grefydd oddi ar yr ansawdd hwnw ar y 
meddwl sydd yn gwneyd llawer o ddynion yn annheimladol i 
bob peth pell, neu bob peth nad yw yn dyfod o fewn cylch y 
synwyrau; felly y mae dynion ereill heb y duedd arwynebol 
yma — dynion o deimlad a syniad mwy dwfh o barth yr hyn 
sydd anweledig a dyfodol; y rhai,nid yn imig ydyût yn gweled» 
ond ydjmt jm feddiannol ar deimlad ymarferol, y daw y dyfodol 
yn bresennol, ac nad yw gwrthddrychau yn llai sylweddol am 
nad ydynt jm wrthddrychau y synwyrau ; a'r rhai, oddi ar eu 
cyfansoddiad naturiol a'u tymmer, a'u sefyllfa allanol, ydynt heb 
lawer o demtasiynau i ymddwyn yn afreolus, ac o anhaws* 

[^Gan fod temtasiwn, o ba natur bynag, gan ei bod yn tynn allan ymad* 
ferthoedd rhinweddol dyn, yn wasanaetbgar i'w ddysgyblaeth foesol, yr xm 
rbeswm sydd i'w roddi dros fod y diflíyg yn mhrojion crefydd yn demtasiwià 
ddeallawl neu feddyliol i rai, a bod anbawsderau y^ ymarferion crefydd yn 
demtasiwn ymaiferol i ereìll. | 



Digitized by VjOOQIC 



MEWN DADGTTDDIAD. 181 

derau i jnnddwyn yn briodol gyda phethau cyflfredm "b^rwyd. 
Yn awr, pan y mae dynion fel hyn yn meddu argyhoeddiad 
dwfn o wirionedd crefydd, heb ddim ammheuon, y mae ymarfer 
crefydd yn rhywbeth anocheladwy iddynt, oddi eithr iddynt 
wneyd cam gwastadol â'u meddyliau eu hunain ; a phrin y mae 
crefydd yn fwy o ddysgyblaeth iddynt nag i greaduriaid mewn 
ystâd o berffeithrwydd. Eto, dichon fod y persônau hyn yn 
sefyll mewn angen am ddysgyblaeth ac ymarferiad moesol 
mewn gradd uwch nag a gaent yn y cyfryw ymarferiad hawdd 
a didrafferth o grefydd. Neu, gallai fod yn ofynol, ar gyfrif 
rhyw resymau anadnabyddus i ni, iddynt roddi rhyw arddang- 
osiad peUach o'u cymmerìad moesol i greadigaeth Duw, nag a 
fyddai y cyfryw ymarferíad o honi. Fel hyn, yn jrr amrywiol 
sefyllfaoedd crefyddol ag y mae dynion wedi eu gosod ynddynt, 
yr hyn sydd yn ffurfio y prawf yn benaf i'rai personau ydyw 
yr anhawsderau ag y mae profion crefydd ÿn gorwedd ynddynt, 
a*u treial hwy mewn modd arbenig ydyw, pa fodd yr ymddyg- 
ant yn, a chyda golwg ar yr anhawsderau hyny. Gallwn 
sylwi ar amgylchiadau yn sefyllfa dynion yn eu perthynas â'r 
byd hwn, yn dwyn graddau helaeth o gyfatebolrwydd i'r sefyllfa 
Lon mewn crefydd. Yr ydym yn gweled fod rhai dynion wedi 
eu gosod yn y fath sefyllfa ^m y byd, fel mai yr anhawsder 
penaf gyda golwg ar jnnddygiad ydyw, nid gwneyd yr hyn sydd 
ddoeth pan y mae hyny yn hysbys — o blegid y mae hyn, mewn 
lluaws mawr o amgylchiadau, mor hawdd a'r gwrthwyneb ; ond 
i rai, y prif orchwyl ydyw gosod eu hunain ar wyliadwriaeth 
yn erbyn dichellion a thwyll, a gau ymddangosiadau o reswm a 
challineb. 1 ddjmion mewn rhai sefyllfaoedd, y prif ymarferiad 
gyda golwg ar ymddygiad ydyw, sylwadaeth fanwl mewn trefn 
i dd^rfod i wybod pa beth sydd briodol — ^pa beth mewn gwir- 
ionedd ydjrw yr hyn sydd resymol a doeth gydag imrhyw beth 
sydd ger eu bron. 

Ond fel yr ydwyf hyd yma wedi Uefaru ar y dybiaeth nad yw 
yr anfoddlonrwydd y mae dynion yn ei deimlo gyda golwg ar 
brofion crefydd iV briodoli i*w hesgeulusdra neu eu rhagfamau, 
y mae yn angenrheidiol chwanegu, ar y llaw arall — ^yr hyn sydd 
yn ymddangos yn dra rhesymoi — ^y gellir priodoli y cyfryw 
anfoddlonrwydd i*r pethau hyn, ac i ddiffygion y dynion eu 
hunain. O blegid, 

Os oes rhai personau heb ymosod o ddifrif i ymchwilio i 
bethau crefydd— os oes rhai ^m coledd rhyw ddirgel ddymuniad 
am iddi beidio bod yn wirionedd, ac yn Uai sylwgar i brofion 
nag i a^ihawsderau, ac yn fwy i wrthddadleuon nag Tr hyn a 



Digitized by VjOOQIC 



182 T DIFFTG O GTFFREDINOLBWTDO 

ddywe<£r mewn atebiad iddynt, nis gellîr meddwl eu bod ect 
y fibrdd debycaf i gaufod y profion o blaid crefydd, er iddyat 
fod yn hoUol wir, ac yn bogibl iV cadambau yn y modd <cyf- 
lawnaf. Os oes rhywrai yn arfer ystyried y mater hwn mewn 
ffordd o ddigrifwch a gwawd; os sylwant yn fwy ar ffurf* 
iau, ac arddangosiadau, ac ymadroddion, heb fod yn ddigonol i 
osod allan y meddwl, nag ar y pethau a fwrìedir ddangos 
trwyddjmt (o blegid nis gall arwydilion fbd yn fynyŵ ond ya 
annigonol i arddangos yr hyn a arwyddoceir) ; neu os gwth' 
iant gyfeiliornadau dynol i le y gwirionedd dwyfol ; pa hani 
nas gall y pethau hyn, neu rai o honynt, attal dynion rha^ 
gweled y prawf hwnw a ganfyddir yn eglur gan «reiU ; fel y 
mae meddwl o duedd cyffelyb, gyda golwg ar bynciau o wyb- 
odaeth ac ymarferion cyffredin, yn Uuddias dynion, fel y gwelwa 
trwy brofiad, i gyrháedd y wybodaeth gy wir hono mewn pynciau 
cyffredin, yr hon y iha« meddyliau mwy teg a sylwgar yn ei 
chyrhaedd ? Ac y mae yr effaith jm gyffelyb, pa un bynag a 
ydynt yn esgeiduso ystyried yn ddifrifol brofion crefydd oddi ar 
ddiofalwch yn unig, ^mte oddi ar ddrygau mwy anfad ; neu, pa 
un bynag a ydyw i'w briodoli i hyn — fod dulliau ffugrol neu 
gyffelybiaethol o lefaru, yn gystal a chyfeiliomadau, yn rhoddi 
achlysur gwawd, yr hyn ni wnai y pethau a fwriedir ddangos, a*r 
gwirionedd ei hun. Gall dynion faethu yn^dynt eu hunain 
duedd gellweirus ac ysmala mor boll ag i goUi pob «yniad am 
iâwn-ymddygiad a challineb mewn achosion bydol, a hyd ya 
oed, fel yr ymddengys, i anmharu eu rheswm. Ac yn gyffredin, 
y mae ysgafnder, diofalwch, nwyd, a rhagfam, yn weithredol yn 
ein rhwystro i dderbyn addysgiadau uniawn aäi bethau c^rfiÿedui; 
a gallant, mewn cyffelyb fodd, wneyd yr un peth gyda golwg ar 
bethau moesol a chrefyddol — gallant rwystro i brawf p honynt 
gael ei osod ger ein bron, ac i ninnau ei weled pan osodir ef ^ Y 
mae yr Ysgrythyrau* yn mynegu na fydd % hoh m idettU, Ac 

^Dan, xü. 10. Gwél hefyd E»ay ttît. 18, 14; Mait, ri. 23; zi. 25; xiii. 
11, 12 ; íoan ÜL 19 ; T. 44; 1 Cor. ii. 14; 2 Cw. ir. 4 : 2 Tiink> iü. 13; a*r umog» 
«fiíh aerchog ac awdardodol hoiio, yr hon a gyhoedair mor fynyoh^" Yr hwn 
sydd ganddo g^ustiau i wTandaw, gwrandawedT' Gwelodd Grptius y i^wihoneda 
a ddaugosir yn y geiriau hyn a'r çyffelyb mor eÿor, fel y gwnaeth y sylw, *'fod 
prawf Cristionogaeth yn Uai nag y buaeai, oni bai am yr amoan nwn : Ut itcí 
$ermo Evaaigelii tamwam lapii met hydim ad qìtem ingenia tanáltüia esqpto- 
rarentur^'" Fel ylgajlaiyr efengyl fodynfáenprawf i diwüioallfaianestrwyd^ 
a chywirdeb tueddiadaa dynion." [Y mae yr holl baragraph fel y canlyn: — 
^' Os oes rhywun heb ei foddloni yn y dadleuon a ddygwyd h^ yma o blaid 
gwirionedd y grefydd Grìsiionogol, ond ^ydd yn dymuno rhai iifiwy oeàjm, 
dylai wybod fod gwahanol bethau yn go^n am fathan g^rahapol o iŵawf — nn 
math mewn mesuroniaeth, arall yn mhriodoleddau ofTfÌ materawl, arall mewn 
materíon ammheus, ao anäl mewn matericm o íSiEdth ; ao yr y<tyttri jnuüpptotii 



Digitized by VjOOQIC 



HBWN DADOTTDDIAD. 183 

md yw yn gwneyd un gwahanîaetli trwy ba oruchwyliaetìi 
y mae hyn yn cael ei effeithio— pa un a roddwyd y profion o 
blaid Cristionogaeth, ar y cyntaf yn fwriadol, yn y fath fodd ag 
y byddai i'r sawl a ddymunent oagoi rhwymedigaethau moesoi 
fethu eu gweled; neu a ydyw yn cael ei effeithio trwy ryw 
foddion mìì, 

Yn mhellach, Y mae prawf cyffredinol crefydd naturiol a 
Christionogaeth yn gorwedd yn nghyrhaedd dynion cyffredin, 
hyd yn oed y rhai sydd am y rhan fwyaf o*u hoes, o'u hieuenc^ 
tyd hyd hen ddyddiau, yn brysur yn enniU iddynt eu hunain 
a'u teuluoedd gysuron, ac efallai angenrheidiau býwyd. Y 
mae dynion cyffredin, os ydynt yn gymmaint o ddifrif yn 
nghylch crefydd ag ydynt jn nghylch eu hamgylchiadau tym« 
morol, mewn ystâd ddigon manteisiol i gael eu hargyhoeddi 
trwy brofion gwirioneddol, fod Duw yn bod, )t hwn sydd ya 
llywodraethu y byd; ac y maent yn ymwybodol o*u bod yn 
greaduriaid moesol a chyfrifol. A chan fod Cristionogaeth yn 
cyduno yn hollol â'r syniad naturiol hwn a feddant am bethau, 
y maent yn alluog, nid yn unig o gael eu darbwyllo, ond o gael 
eu dwyn i weled, fod prawf fod gwyrthiau wedi eu gwneuthur 
er cadamhad iddi, a Uuaws o brophwydoliaethau wedi cael eu 
cyflawnu. Ond er fod y prawf hwn yn wirioneddol a phender- 
fynol, eto, y mae yn agored i wrthddadleuon; a gellir ei ddilyn 
hyd at anhawsderau, y rhai, fodd bynag, y mae dynion ydynt 
alluog, nid yn unig i siarad am danynt, ond i* w canfod yn yrìxr 
ioneddol, ond yn alluog hefyd i weled drwyddynt — hyny yw, 
nid i'w symmud a'u hateb, fel ag i foddhau eu cywreinrwydd, o 
blegid nid ydym yn alluog i gael y cyfryw wybodaeth o ddim 
mewn natur-— ond yn alluog i weled nad ydyw y prawf yn cael 
ei golli yn yr anhawsderau, neu ei ddinystrio gan y gwrthddadl- 
euon hyn. Ond eto, y mae ymchwiliad trwyadl i grefydd gyda 
golwg ar y gwrthddadleuon hyn^yr h^m nis gall fod yn orchwyl 
i bob dyn-— yn waith mawr iawn, ac oddi ar ei natur yn gofyn 
cryn wybodaeth, yn gystal ag amser ac aŵtudrwydd, i weled pa 
beth a ddaw o'r prawf wrth bwyso y naill beth gyda'r Uall, a 
pha beth, ar y cyfan, ydyw ei swm a'i bwysau. Yn awr, os, 
ar ol cymmeryd i fyny y gwrthddadleuon hyn, a chymmeryd yn 

paa y mae y tystíolaetiuui droBtynt yn rhydd oddi wrth ddrwgdybiaeth. Oa 
ua chaniateir hyn. nid yn unig y mae buddioldeb haneBÌaeÌh ^p oolli, ond yr 
hoU serch natarioí sydd rhwng rhieni a phlant, o blegid nis geÜìr adnabod hyn 
mewn un ffordd arajL Ac ewyllya Dnw ydyw, i'r pethau nyny ag y mynai i 
ni eu credu beidio bod mor efdxa a'r hyn a ganfyddir gan ein gmwyrau, neu 
trwy arbrofiad) íel y gallai fiydd gael ei diymmenidwyo f el ufudd-dod. BÍiydd 
Duw b)-awf m.or bell fel ag i fod yn ddi|conol i enniU crediniaeth dyn sydd heb 
led yn ysiyfnig yn erbyn ptwwL"] 



Digitized by VjOOQIC 



184 T DIPlfYG O OTrrEEDIîTOLBWYDD 

ganîataol fod rhyw bwys yndd^mt ar dystiolaeth y rhai y caws- 
ant hwy ganddynt, a thrwy eu trin yn íynjch dd^rfod i weled, 
neu i ddychymygu eu bod yn gweled, rhyw bwys a nerth 
ynddynt, y peidiant ag ymbarotoi i*r cyfryw ymchwiliad gyda 
gradd briodol o wybodaeth, neu roddi i'r pwnc yr amser a'r 
astudrwydd sydd yn ddyledus iddo — ^.yn y sefyllfa hon, rhaid yr 
arosant mewn ammheuaeth, anwybodaeth^ neu gyfeiliomad ; yr 
im modd ag y mae yn rhaid iddynt fod, gyda golwg ar wybod- 
aethau cy&edin» ac amgylchiadau bywyd, os esgeulusant y 
moddion angenrheidiol i ddyfod yn hyddysg ynddynt^ 

Ond efallai y dadleuir, pe bai tywysog neu feistr cyffredin yn 
anfon cyfarwyddiadau iV was, y gofalai am èu bod bòb amser 
yn dwyn arwyddion sior yn dangos oddi wrth pwy y daethant, 
ac y byddai eu hyst^rr yn hollol ddealladwy; fel na byddai un 
ammheuaeth yn bosibl o barth iV hawdurdod neu eu ineddwL 
Yn awr, yr atebiad priodol i bob math o wrthddadleuon fel hyn 
ydyw, pa le bynag y Uecha eu twyll a*u gwendîd, fod yn sicr 
nas gallwn ymresymu fel hyn gyda golwg ar Lywydd y byd, 
ac nad ydjrw chwaith yn ein cynnysg^ethu â'r cyfryw wyb- 
odaeth gyda'n helyntion tymmorol, fel y mae proéad a sylw- 
adaeth ^m dangos yn helaeth i ni. Y mae, fodd bynag, atebiad 
cyflawn ì*x wrthddadl hon. oddi wrth natur crefydd ei hun. O 
blegid y rheswm pa ham y rhoddid tywysog ei gyfarwyddiadau 
mewn modd eglur ydyw, ei fod yn dymuno ar íbd i'r cyfryw 
weithred allanol gael ei chyflawnu, heb fod a wnelai â'r cy- 
mhelliad neu yr egwyddor oddi ar ba un y caffai ei chyflawn;^ ; 
nid oes a fyno ond yn unig â*r hyn a wneir— ^im, a siarad yn 
briodol, â'r dull o*i chyflawnu- Ond gan fod moesoldeb a 
chrefydd yn gjninwysedig yn y cyflawniad ei hunan, ni ddylid 
cyfíelybu y ddau amgylchiad â'u gilydd. Eüthr os. tybir fod y 
tywysog yn sylwi yn unig ar y cyflawniad — ^yn unig jn dy- 
muno rhoddi mewn ymarferiad, neu mewn rhyw ystyr roddi 
prawf ar ddeall neu Ôyddlondeb ei was— ni roddai ei archebion 
a'i gyfarwyddiadau bob amser mor eglur. Byddai yn briodol 
chwanegu fod ewyllys Duw, o barth i foesoldeb a chrefydd, 
naill ai yn gyflwyr ac annibynol, neu yn ammodol yn unig. 
Os ydyw yn hoUol a diammodol neu annibynol, nîs gall fod ond 
fel hyn yn unig — y dylem ymddwyn yn rhinweddol yn y cyfryw 
amgylchiadau penodol ; nid y dylem gael ein dwyn i ymddwyn 
felly trwy ei fod yn newid ein hamgylchiadau. Ac os yw ewyllys 
Duw fel hyn yn g^rflwyr a diammodol, yna y mae o fewn ein 
gallu, yn yr ystyr cyf^mgaf ac uchaf, i wneuthur neu i wrthsefyll 
ei ewyllys — ^yr hon sydd jm ystyriaeth o'r fath bwysicaf. Neu, 



Digitized by VjOOQIC 



HEWN DADGTTDDIAD. 185 

gellir ystyried eî ewyllys fel yn ammpdol jm unîg— os bydd î nî 
jmááwjn fel a'r fel, y cawn ein gwobrwyo ; os fel arall, ein 
cospi ; ac o'r ewyllys ammodol hon o eiddo Awdwr natur, y 
mae eî holl gyfansoddiad ^m rhoddi angbreifftiau a phrcfion 
eglur a diammheuol. 

Ar y cyfan, y mae ein bod mewn ystàd o grefydd yn cynnwys, 
o angenrheidrwydd, ein bod mewn sefyllfa o brawf ; ac os 
addefir ein bod yn y sefyllf^ hon, nid ymddengys fod un 
anhawsder penodol ar flTordd tybied fod ein prawf feí ag y mae 
yn jrr ystyriaethau h^my ag y dadleuir uchod yn eu herbyn. 
Nid ymddengys un esgus oddi wrth natur y peth dros ddyweyd 
nas gall y prawf íòd yn gyfiawn yn ddim ond hyn-r-pa un a 
ymddyga dynion yn gydweddol â'r cyfi^w wybodaeth nad oes 
un ammheuaeth yn perthyn iddi ; fel nad oes un perygl o fethu 
ac aflwyddo, ond niull ai, oddi ar eu gwaith yn gwrthod talu 
sylw i'r hyn a wyddant, neu oddi ar nwydau cryflon yn eu 
hyrddio i weithredu yn wrthwyneb Tw gwybodaetb* O blegid 
gan fod anwybodaetl^ ac ammheuaeth yn rhoddi achlysur i 
brawf yn n^hob ystyr, mor wirioneddol ag argyhoeddiad neu 
sicrwydd, a chan fod y ddau gyntaf i edrych amynt yn gyffelyb 
ag ar anhawsderau mewn ymarferiad, gaU sefyllfa prawf foesol 
dynion hefyd fod yn gynnwysedig yn hyn — ^pa un a gymmerant 
oíal dyladwy i*w hyfforddi eu hunain trwy ystyriaeth deg; ac 
wedi hjmy, pa un a weithredant fel y mae yr achos yn gofyn, ar y 
dystiolaeth sydd ganddynt, pa mor ammheus b^mag. Ac yr ydym 
yn gweled trwy brofiad mai hyn yn fynych ydyw ein prawf mewn 
golygiad tymjnoroL O blegid nid ydyw y wybodiaeth a, fydd 
amom eisieu gyda golwg ar ein buddiannau tymmorol yn cael 
ei rhoddi i ni bob amser heb unrhyw drafferth a gofal o'r ei^dom 
ein hunain. Ac yr ydym i raddau pell yn agored i hunandwyll 
oddi ar ragfamau mewnol dirgelaidd, a hefyd i dwyll oddi wrth 
ereill ; ac fel ag i famu yn iaẁii pa beth y w y llwybr doeth o 
weithredu, y mae yn gofyn Uawer o ystyriaeth anhawdd. Ac 
ar ol i ni farnu oreu y gallwn, y mae y prawf y rhaid i ni weith- 
redu amo, os çweithredwn o gwbl, yn aros yn ansicr i raddau 
helaeth. Ac y mae cyfansoddiad a threfn y byd mewn gwir- 
ionedd y fath, fel, y ma'e diffyg o ystyriaeth anmhleidiol o barth 
Tr hyn sydd genym i'w wneuthur, ac anturio ar Iwybrau a&eol- 
aidd am fod yn ammheus pa beth fydd y canl^miadau, yn fynych 
yn naturiol, hyny yw, yn rhagluniaethol, mor ddinystriol ag 
ydyw camymddygiad yn cael ei achlysuro gan anystyriaeth 
diofal o'r hyn a wyddom yn sicr, neu esgeulusdra o hono oddi ar 
nwyd afreolus ac aâywodraethus 



Digitized by VjOOQIC 



186 T TRJLirr nbillditol 

Bichon fod Uuaws o'r sylj^adau a wnaed yn awr yn ymddango9 
yn ddyeithrol, ac efallai yn annealladwy, i lawer o ddynion da. 
Ond os yw y personau er mwyn y rhai y gwnaed y sylwadau yn 
mcddwl felly — y rhai sydd yn gwrthddadleu, fel yr ymdrinwyd 
uchod, ac yn bwrw ymaith oddi wrthjmt bob ymbwylliad uwch 
ben crefydd oddi ar y ffugesgus o ddiffyg prawf digonol o'i 
phlaid — dymunaf idd^mt ystyried eto pa un a ydyw eu gwaith 
yn meddwl felly iV briodoli i rywbeth annealladwy yn y sylw- 
adau hyn, ynte i'r ffaith eu bod hwy eu hunain yn amddifaid o'i 
cyfìyw syniad crefyddol a phryder difrifol o barth i grefydd ag 
y mae hyd yn oed eu sefyllfa o ammheuaeth yn rhesymol yn 
gofyn am dano ? Dylai gael ei argymhell ar ystyriaeth y rhai 
hyn, fod ein natur a'n sefyllfa o angenriieidrwydd yn ein 
fhwjrmo yn helyntion beunyddiol ein bywyd i weithredu ar 
brofion llawer is na'r rhai a elwir yn gyffredin yn " debygol"— 
i fod yn wyliadwrus, nid jm unig yn erbyn jr hyn a wyddom 
a ddygwydd, ond hefyd yn erbyn yr hyn a ddichon ddygwydd— 
ac i weithredu gyda phethau pan y mae y tebygobrwydd yn gryf 
yn erbyn ein llwyddiant, oë gellir meddwl, er hynyy fod yn 
bosibl llwyddo gyda hwynt 



PENNOD Vn. 

ÁU T PBAWF NEILLDUOL O BLAID OEISTtONOOAETH.* 

Gan fod y tybiau yn erbyn dadguddiad, a*r gwrthddadleuon 
yn erbyn cyfundrefn Cristionogaeth yn gyffredinol, a phethau 
neillduol a berthyn iddi, wedi eu symmud o*r ffordd, y mae yn 
angenrheidiol sylwi eto pa brawf penderfynol sydd genym o'i 



dadgut 



i ddymchwelyd j 

UasnOTol, rhyddhâ Grìstioiiogaeth yn ei gwìriôneddMi oddi wrih bob'dadleucMi 
di0ail 3m ù. herbyn ; ao yma gwna yr nn peth &'i phrofion. DoBbartha y mater 
yn ddwy adnm :~(a) T profion uniongyrchol o blaid Crisiionogaeth oddi wrth 
wyrthiau a ohyflawniad prophwydoliaethau, yn nghyd &*r gwrthddadleuon 
yn erbyn y profion hyn. (6) Y ddadl gy&édinol o blaid Oistionogaçth, ym 
mpwys 7 profioa unioBgyroh<d a chyrochrog^y math hwnw o biofion &'r 
rhai y pendeifynir y nif er mwyaf o gweetiynau anhawdd mewn peihau cyfifredin. 
Yr awdwyr y cyfeiria Butler yn fynych at eu hysgrifeniadau yn ybennod hon 
oed<^rnt, WoUaston, Tindal, a CSolUns, y rhai a ymosodasant ar Grìstionogaeth 
o safleoedd gwahanoL Ysgrif enodd y cvi^ yn erbyn y gwyrthiau, yr ul ya 
erbyn yr angenrheidrwydd am ddadguadiad, a'r irTdydd yn erbyn y nrawf 
odu wrth brophwydoliaeth.] 



Digitized by VjOOQIC 



O BLAID CBI8TI0N0OAETR. 187 

gwirìonedd — yn benaf^mewn trefh i weled pa betli a ddywed cyf- 
atebiaeth natur o bartlí i'r prawf bwnw, a*r <^withddadleuon yn eî 
erbyn — neu i weled pa beth ydyw y rheol naturiol ac addefedig 
i famu a gweithredu ^m ein materion tymmorol, mewn am- 
gyichiadau ag y mae genym ynddynt yr nn math o brawf, a'ar 
un math o wrthddadleuon yn ei erbyn, ag sydd genym yn y 
pwnc dan ein sylw. 

Yn awr, yraddengys fod yn mhrofion Cristionogaeth amryw- 
iol bethau o gryn bwysigrwydd, heb fod iV rhestru o dan y 
penau o wyrthiau, na càiyflawniad prophwydoiiaethau, yn ystyr 
cyffrcdin y geiriau. Ond y ddau hyn ydyw ei phrofìon union-» 
gyrchol a sylfaenol ; a pha mor bwysig bynag ydyw y lleill, eto 
ni ddylid eu dwyn yn mlaen ar wahân oddi wrth ei phrofìon 
mwyaf uniongyrchol, ond bob amser yn gyssylltiedig â hwy. 
Fel hyn, y mae profipn Cristionogaeth yn gyfres faith — yn ymes- 
tyn o ddechreuad y byd hyd jrr amser presennol, ac yn cynnw^rg 
amry wiaeth mawr o bethau ; yn cymmeryd i mewn y profion 
uniongyrchol a'r rhaî cyfochrol, ac oll yn nghyd yn fTurfío un 
ymresjrmiad : — gellir cyffelybu yr argyhoeddiad sydd yn cyfodi 
oddi ar y math yma o brawf i*r hyn a elwir yr effaith mewn adeü- 
adyddiaeth neu weithiau ereill celfyddyd--cynnyrch oddi wrth 
nifer mawr o bethau wedi eu trefnu mewn modd penodol, a'u 
oymmeryd ar un olwg. Mi a wnaf, gan hyny, yn gyntaf, rai 
sylwadau ar y gwyrthiau, a'r pethau a ymddangosant yn gyf« 
lawniadau prophwydoliaeth ; gan ystyried pa beth a ddywed 
cyfatebiaeth mewn atebiad i'r gwrthddadleuon a ddygìr yn 
erbyn y prawf hwn. Ac yn ail, ceisiaf sylwi ar yr ymres^rmiad 
cyffredinol a grybwyllwyd yn awr, yn cynnwys y profion union- 
gjrrchol a chyfochrol, yn cael eu hystyried fel yn ffurfio un 
ymresymiad; a hyn yw y math o brawf \xwy jt hwn yr ydym 
yn penderfjmu y rhan fwyaf o gwestiynau anhawdd mewn 
pethau cyffredin — ^yn enwedig owestiynau yn dwyn perthynas 
ag ymddygiad. 

Yn gyntaf^ G^wnaf rai sylwadau ar y pièwf uniongyrchol o 
blaid Cristionogaeth oddi ar wyrthiau a phrophwydoliaeth, ac 
ar y gwrthddadleuon a ddygir yn ei erbyn. 

I. Yn awr, ymddengys fod y sylwaoau canlynol o barth j 
prawf hanesyddol o wyrthiau wedi eu gwneyd er cadamhad 
Cristionogaeth, yn meddu cryn bwys. 

1. Y mae yr Hen Destament yn rhoddi i ni yr un dystiolaeth 
hanesyddol am wyrthiau Moses a'r prophwydi ag am hanes 
gwladol cyfiredin Moses a breninoedd Israel ; neu hanes am- 
gylchiadau y genedl luddewig. Ac y m^ jt Ëfengylau a'r 



Digitized by VjOOQIC 



188 T PRATTF NEILLDUOL 

Actau yn rhoddi i ni yr im dystiolaeth hanesyddol am wyrtìiiau 
Crist a'r apostolion, ag am y pethau cyfíredin a go&odir 
ynddynt.^ Nis gallasai hyn gaeî ei ddyweyd am awdwyr y 
llyfrau hyn, pe buasent, fel llawer o haneswyr ereill, yn ym- 
ddangos fel wedi gwneyd duU difyrus o ysgrifenu yn amcan ; 
er iddynt gymmysgu gwyrthiau à'u hanes, mewn amgylchiadau 
priodol. Gallasai y rhai hyn roddi mwy o fywyd mewn adrodd- 
iad annyddorol, difyru y darllenydd, a sicrhau ei astudrwydd. 
A rhoddid yn naturiol yr un cyfrif am danynt ag am adioddiadau 
a dysgrifiadau y cyfryw awdwyr; yr un cjrfrif am danynt ag 
sydd i*w roddi am waith y beirdd yn gwneyd defnydd o ryf- 
eddodau a phethau aruthrol yn eu caneuon. Ond y mae ffeith- 
iau yr Ysgrythyrau, y rhai gwyrthioi a naturiol fel eu gilydd, 
yn cael eu hadrodd mewn dull cyfiredin a diaddum ; ac y niae 
y naill fel y llall jti ymddangos, yn mhob ystyr, yn sefyll ar yr 
un tir o ran prawf hanesyddol. Hefyd, y mae rhai rhanau o'r 
Ysgrythyr yn c)mnwys hanes gwyrthiau ydynt yn ddigonol i brofi 
gwirìonedd Cristionogaeth, yn cael eu .dyfynu fel rhanau dilys, 
o*r oes yn jrr hon y dywedir y cawsant eu hysgrifenu i lawr, hyd 
yr amser presennol; ac nid oes rhanau ereiU o honynt, o ddim 
pwys yn y cwestiwn presennol, yn cnel peidio eu dy^fynu yn y 
fath fodd ag i fiurfio un math o brawf nad ydynt yn ddilya. Ac 
fel y mae hanesiaeth gyflftedii^, pan yn cael ei galw mewn unrhyw 
esampl i gwestiwn, yn cael jm fynych ei chadarnhau i raddau 
helaeth gan ddygwyddiadau cyfoesol neu ddil^mol mwy hysbys 
ac addefedig ; ^c fei y mae yr hanes ysgrythyrol gyfiredin, fel 
hanesion ereiU, yn cael ei chadamhau fel hyn, felly hefyd y mae 
ei hanes gwyrthiol, nid jn unig mewn anghreittti^u neillduol, 
ond yn gyffredinol. O blegid y mae sefydUad y grefydd 
luddewig a Christionogol, y rhai oeddynt ddygwyddiadau cyf- 
oesol â*r gwyrthiau a ddywedir a weithredwyd er eu cadamhad 
— mae y dygwyddiadau hyn yn gyfryw ag y buasem yn eu 
dysgwyl ar y dybiaeth fod y cyfryw wyrthiau wedi eu gweith- 
redu -yn wirioneddol er ci^damhau çu gwirionedd. Y mae 

[1 Y mae Bolixigbroke yn gwaeathtir sylw, cyffelyb am wyrtMaa yr Yfcigiyth- 
Taa:— "Nid yw firwyrthiau y Beibl, fel yr eidiio I^yy (hanesydd Lladinaidd), 



yn rhanaa ^rsgaredig, y rbai sydd he'b effeithio dim ar onoliaeth yr hanesiaeth 
gwladol ; ond y maent vn dwyn cyssylltiad agos á*r holl helyntion gwhwiol, 
ac yn fforfio riian hanfodol ao anysgaiadwy. Y mi^ yr hoU hanesiaeth yn 



yraa:- 

yn rhí ^ _ _^ 

gwladol ; ond'y maêní jn dŵyn cyssylltiad agos á*r holl helyntion gwhwiol, 
'""'■'' * " ... joaiaeth yn 

a phe na 
'• Ymae 
isaac Taylor, yn ei JCettorcUùm of JSelief^ wedi cjrmhwyso y drychfeddwl hwn at 
ý Te^tament Newydd, ao vn enwedigol at yr epistolao. Deiigys f od y gwyrth- 
lau wedi eu cyd weu yn y Êsith fodd âg athrawiâethau yr efen|^ ac atìbawiaetii 
jr apostolìon, fel nas gellir eu gwadu heb ar unwai^ wadu yr hàll 

jyfundrcfn GristionogoL] 



Digitized by VjOOQIC 



O BLJLID CBISTIONOGAETH. IS^ 

y gwyrthiau yn gyfrif boddhaol am y dygwyddiadau hyn, ac nis 
gellir rhoddi un cyfrif boddhaol arall, nac un cyfrif o gwbl, 
ond rhyw ddychymyg disail. Géllir chwanegu mai y cyfrif 
mwyaf eglur, hawdd, ac uniongyrchol am yr hanes hwn, pa 
fodd y daeth i gael ei ysgrifenu a*i dderbyn gan y byd fel hanes 
gwir, ydyw, ei fod felly; ac nis gall un cyfnf hawdd, naturiol, 
am dano gael ei roddi ond hwn. Yn awr, er y gall c^rfrif heb 
fod yn eglur, ond ^m animiongjrrchol, ac yn ymddangos yn 
annaturiol ac «mhawdd, fod yu fynych y gwir esboniad ar beth ; 
eto, nis gellir ei dderbyn am ei fod yn cael ei roddi a*i sicrhau. 
Nid yw rhyw ddyfaliad, tybiaeth, a phosiblrẅydd, pan yn cael 
eu dwyn yn erbyn tystioiaeth hanesyddol, jm profi dim, ond 
yn unig nad yw prawf hanesyddol yn arbrofawl {demonstrative). 

Yn awr, y casgliad teg oddi wiih hyn oll ydy w, fod yr hanes 
ysgrythyrol i gael ei dderbyn fel hanes dilys a chywir, hyd oni 
ddygir yn mlaen rywbeth pendant fyddo yn ddigonol i'w wan- 
hau a'i ddirymu. Nis gall ncb ei wrthod fel yn anaẅdurdod- 
edig, hyd ònl phrofer ei fod felly ; hyd yn oed pe bai y prawf 
a grybwyllwyd o blaid ei wirionedd yn ammheus. Gellir 
gwrthwynebu y prawf â phrawf hanesyddol ar yr ochr arall, a 
thybied fod un yn bod ; neu âg anghredadwyaeth yn y pethau a 
fynegir, neu anghyssondeb yn ngwedd g^rfiredinol yr hanes, yr 
hyn a brofai jrr hanes yn anghywir. Ond gan yr ymddengys 
yr hanes^ íu: yr olwg gyntaf, wrth gymmeryd golwg gyfíredinol 
anio, yn g3rwir> nis geUir penderfynu ei fod yn ffugiol heb ryw 
brawf ei fod feÚy. A thuedda y sylwadau canlynol, y rhai ydynt 
i raddau yn gydfynedol â*r sylwadau uchod, i gadamhau y 
prawf hanesyddol o blaid Cristionogaeth. 

2. Y mae epistolau Paul, oddi ar natur ysgrifwaith llythyrawl, 
a hefyd oddi ar fod amryw b honynt wedi eu hysgrifenu, nid at 
bersonau neillduol, ond at eglwysi, yn cario ynddynt brofion 
amgenach o*u dilysrwydd na*r profion a all fod mewn adroddiad 
hanesyddol wedi ei adael i'r byd yn gyffredinol. Nid yw y 
prawf hwn yn gyssylltiedig â*r profion sydd ganddynt yn gy- 
flfredin â rhanau ereiU o lyfrau y Testament Newydd, yn gadael 
cymmaint ag unrhyw esgus neiUduol dros wadu eu dilysrwydd, 
wrth ei ystyried fel pwnc cyffredin o ffaith^ neu o feimiadaeth : 
yr ydwyf yn dyweyd, esgus neiUdtêol dros ei wadu; o blegid gaU 
rhyw ffaith unigol, o'r fath natur a'r fath henafiaeth, gael ei 
gwrthwynebu gan ammheuon cyffredinol^ oddi ar natur amgylch- 
iadau a thystiolaeth ddynol. GeUir hefyd grybw>'U tystioiaeth 
eglur a phendant o blaid dilysrwydd yr epistol y cyfeirir yn benaf 
yma ato, yr epistol cyntaf at y Corinthiaid, oddi wrth y duU y 



Digitized by VjOOQIC 



190 T PBJLWF KSIL£D¥OL 

mae yn cael ei ddyfynu gan Clemens RomanuB, mewn llytbyr o'î 
eiddo ef at yr eglwys hono.* Yn awr, y mae yr epistolau hyn yn 
feddiannol ai brawf o blaid Cristionogaeth, ar wahàn oddi wrth 
brofìon ereill, yr hyn, mi a dybiwyf, sydd yn fater o bwys; a 
hefyd yn brawf o natur arbenig iddo ei hun. O blegid, 

Y mae yr awdwr yn mynegu ynddynt ei fod wedi derbyn yr 
efengyl yn gyfíredinol, a sefydliad sacrament Swper yr Arglwydd 
yn neiUduol ; nid oddi wrth y lleill o'r apostolion, neu mewn 
undeb à hwynt, ond ei hunan, oddi wrth Orist ei hun, yr hwn y 
dywed, yn unol à'r hanes yn yr Actau, ddarfod iddo ei weled 
ar ol ei esgyniad.^ Fel hyn, y mae tystiolaeth Paol i gaei ei 
hystyried fel ar wahàn oddi wrth, ac yn annibynol ar, dystiolaeth 
yr a^stolion ereiil. 

Mynega yn mhellaoh, ei fod wedi ei gynnysgaethu â gallu 
i wneuthur gwyrthiau fel peth oedd yn berffaith wybyddus i*r 
rhai yr ysgrifena atynt ; llefara am amrywiaeth mawr o ddoniau 
gwyrthiol, fél yn bod y pryd hyny yn yr cglwysi yr ysgrifenai 
a1ynt,y rhai a geryddai am eu hannhrefn,a'r rhai yr oedd ynddynt 
wrthwynebwyr iddo ef yn bersonoi; crybwylla am y doniau hyn yn 
ddygwyddiadol, ac yn y dull mwyaf esmwyth, heb un ymdrech; 
mewn ffordd o ymliwiad â'r rhai a'u meddiannent am eu 
defnyddiad annheiiwng o lionynt, ac.mewn fìbrdd o'u darostwng 
mewn cymhariaeth i rinweddau moesoi: mewn gair, iiefara 
wrth yr egiwysi hyn am y doniau gwyrtliioi yn y duii y iiefarai 
y naili with y ilaii am beth ag a fyddai mor gynnefin a hysbys 
iddynt iii dau ag un peth yn y byd.' Ac y mae yn sicr fod 
hyn, fei y syiwodd amryw, yn ffaith o gryn bwys. 

3. Y mae yn ffaith hanesyddoi addefedig fod Cristionogaeth 
wedi cynnyg ei hunan i'r byd, ac yn hawiio derbyniad ganddo, 
8r yr ymhoniad— neu, fei y dywedai angliredwyr, ar y ffugesgus 
•*^od gwyrthiau wedi eu gwneuthiir yn gyhoeddus er cadamhad 
o*i gwirionedd yn y cyfryw oes ; a'i hoá wedi caei ei derbjm gan 
niferi mawrion yn yr oes hono, ac ar y grediniaeth broffesedig o 
wirionedd y gwyrthiau hyn, Ac ymddengys fod Cristionogaeth, 
yn cynnwys goruchwyiiaeth yr Hen Destament, yn caei ei gwa- 
haniaethu gan hyn oddi wrth bob crefyddau ereiÚ. Meddyiiwyf 
nas geiiir cadarnhau hjm o barth un grfefydd araii. Nid ym- 

^Olem, Mom, llytli. i. pen. 47. [** CjriMiaerwch epistol yr'àpoâtol bendi|edig 
Panl yn,eìcb dwylaw. ra beth a ysanfeBodd efe atoch, pan bregethodd efe jt 
ef engyl gyntaf yn eich mysg ? Cyngnorodd chwi trwy yr Ysbiyd o berthynaa 
iddo ef ei hun, a Cephas, ac ApoÜos ; o blcgid eich bod hyd yn oed y piyd hyny 
wedi dechren myned yn bleidiaa yn eich mysg eich hnnain."] 

*Gal. L; 1 Cor. ad. 23^ &c.; 1 Oor. xv. 8. 

^Jthuf. XV. 19; 1 Cor. xii. 8, 9, 10— 28; xiiL 1, 2, 8; pen. xiv. drwyddi; 
2Cor. xii. 12, 13; Gaì. m. 2, 6. 



Digitized by LjOOÇIC 



O BLA.ID CBI8TIONOG.%VTH 191 

ddengys fod Maliometiaeth wedi ei derbyn ar y cyntaf yn y byd 
ar sail gwyrthiau tybiedig;^ h, y., gwyrtluau cyhoeddus, o blegid 
gan fod dadguddiad ei hunan yn wyrthiol, y mae yn rhaid fod 
pob ymhoniad i hyny yn cynnwys rhyw ymhoniad i wyrthiau. 
Ac y mae yn ffaith wybyddus ei bod yn ebrwydd, ar ei chy- 
chwyniad cyntaf, wedi ei lledaenu trwy foddion ereill. Ac fel 
nad yw sefydlìadau neiUduol, mewn paganiaeth neu Babyddiaeth, 
y rhai y dywedir eu bod wedi cael eu cadamhau gan wyrthiau, 
ar ol i'r sefydliadau hyny ennill grym, yn anghreifftiau cyfredol; 
felly, pe bai ganddynt jc hyn a ellîd ei alw yn brawf hanesyddol, 
fod rhai o honynt wedi cael eu dwyn i mewn gan orchymyn a 
dybid yn ddwyfol, yr hwn y credid ei fod wedi ei sicrhau gan 
wyrthiau, ni byddai y rhai hyn mewn un modd yn gyfatebol i'r 
mater dan sylw. O blegid gellir yn hawdd roddi cyfr^ am bethau 
unigol fel hyn, ar ol i bleidiau gael eu ffurfio, a'r gallu yn eu dwy- 
law; y blaenoriaid mewn parch gan y lluaws ; materion gwleidiadol 
yn cael eu cymhlethu à phethau crefyddol. Ond yn flaenorol i 
ddim o'r natur yma, y mae fod ychydig bersonau, a*r rhai hyny 
o'r.radd iselaf, ar unwaith yn dychwelyd niferi mawrion at gref- 
ydd newydd, ac ^m llwyddo i gael derbyniad iddi oddi ar y 
prawf neillduol o wyrthiau-- y msjì hyn yn beth gwahanol hoUol. 
Ac yx wyf jm meddwl yr addefir gan unrhyw wrthwynebydd teg 
fod ý ffaith a grybwyllwyd yn awr, a chymmeryd dan Ystyriaeth 
ei holl amgylchiadau, yn perthyn yn unig ac arbenig i r grefydd 
Gristionogoì.' Pa fodd bynag, addefir y ffaith ei hunan, fod 

>Gwel y Coran, pen. jiii, xtH. 

[^''Dywed yr ao^iredwyr, Oddi eiihr i arwydd gael ei rhoddi iddo gan yr 
Aielwyad, ni chredwn ni iddo: nid wyt ond pregethwr jm unig." ♦ ♦ ♦ ♦ 
'*^id oedd dim vn ein hattal rhag dy gynnv8gaetha & galia i wnenthnr 
gwyrthìan wrth dy aLÍon allan, oddi eithr fod y oenedloedd blaenorol wedi 
ediých ar wyrthiau fel fFog." Dywed Gibbon nad oedd Mahomet jn hawlio 
nao yn dihawlio ei feddiant o alln gw^hiol. Pan wes^d amo i roddi y 
prawi hwn o'i awdurdodiad, mewn atebiad, ymf5:ostiai ei fod wedi derbjm 
gweledigaethau ; appe]iai at y profion tu mewnol o wirionedd a dwyfddeb 
ei athrawiaeth; a CQrgai raglumaeth Duw fd amddi%niad yn ngwyneb " 



gwrthddadleuon a ddygìd yn erbyn ei grefydd, am ei bod heb gael ei phron 
|an w^rthiau; gommeddai rhagluniaeth roadi yr arwyddion a'r rhyfeddodau 
Eyn i gydfyned òíì grefydd, am y gwnaent hwy haeddiant a gwerta fÿdd 
yn llai, ao y gwnaent euogrwydd angbrediniaeth yn fwy. Y mae y rhaîiau 



rnanau sydd yn hòni fod Mahomet yn feddiannoj ar allu ewyrthiol, neu yn 
hytrach ei f od wedi gwneuthur gwyrthiau i brofi ei grefydd, yn Ämwvs, ao 
f eUy yn annigonoL . Ër y gaü f od jn y Coran rai ymadroddion sydd yn rhoddi 
ar adeall y mynai Mahomet iV ddilynwyr gredu ei fod ef yn feddiannol ar 
iJla gwyrthiol ; eto, ▼ mae yn amlwg nad yw yn hòni mewn un man ei fod 
ẁedi rhoddi y gallu hwnw ar waith. Honiad mawr Mahomet ydoedd:— "Y 



e y Ccran yb. wyrth ynddo ei hun." A'r rheswm ei f od ef yn peidio eu 
gwneuthur oedd (medd ei ganlynwyr), fod y gwyrthiau a wnaed gan ereill, 7 
pHiphwydi, Oriflt al apostolioí^ yn aneffeithid i argyhoeddi dynion.] 



Digitized by VjOOQIC 



192 T PBJLWF NEILLOITOL 

Cristionogaeth wedi cael proffesu ei derbyn yn y byd ar sail y 
gwyrtMau, yn ebrwydd yn yr oes y dywedir y cyflawnwyd y 
gwyrthiau ynddi; neumai hjmywypeth a honid gan ydychwel- 
edigion cyntaf ati fel eu rheswm dros ei derbyn. Yn awr, y 
mae yn sicr nad yw yn bosibl tybied fod y fath niferi o ddynion, 
yn rhanau mwyaf pellenig y byd, wedi ymadael â chrefydd eu 
gwlad yn yr hon yr addysgwyd hwy; didoH eu hunain oddi wrth 
eu cyfeillion, yn enwedig yn eu gwleddoedd, eu harddangos- 
iadau, a'u gwyliau, y rhai a feddant ddylanwad mawr ar y bobl 
gjrffredin, ac yn eu natur yn tueddu yn fwy i*w difyru na dim 
o'r fath yn ein mysg ni ; a choâeidio crefydd nas gallasai lai 
na'u gosod 301 agored i laẃer o anghyfleusderau, a'u dwyn i 
ymwadu à*r byd hyd yn oed yn flaenorol i un gwrthwynebiad 
ffurfiol iddynt oddi ẅrth yr ymherodraeth : nis gellir tybied fod 
y fath niferi wedi gwneyd cyfnewidiad mor fawr, ac, i ddyweyd 
y lleiaf, mor anfanteisiol, yn eu holl ddull o fyw, oddi eithr eu 
bod yn wirioneddol argyhoeddedig o wirionedd y gwyrthiau 
h^my, crediniaeth o'r rhai a barai iddynt wneyd y fath gyfoew- 
idiad. Ac addefir yn rhwydd, dybygaf, fod y cjŵedinobrwydd 
o'r dychweledigion cjmtaf at Gristionogaeth o angenrheidrwydd 
wedi ^tt ciedu; eu ood, trwy ddyfod yn Gristionogion, yn 
dadgan i'r byd ddarfod eu boddloni am wirionedd y gwyrth- 
iau hyny; felly yr oedd y dadgani^ hwn i'w gredu. Ac y mae 
y dystiolaeth hon o'r eiddynt hwy yn dystíolaeth o'r un natur 
am y gwyrthiau a phe buasent wedi eu rhoddi mewn ysgrifen» 
a'r ysgrifeniadau wedi dyfod i lawr hyd atom nî. Ac y mae yn 
brawf gẅirioneddol, o blegid y mae a fyno â ffeithiau yr oedd 
ganddynt hwy allu a chyfleusdra priodol î wneyd eu hunain 
yn berffaith hysbys o honynt. Y mae hefyd yn wahaniaethol 
oddi wrth brawf hanesyddol uniongjrrchol, er ei fed yr un math 
o brawf : a chaniateid ei fod yn wahaniaethol yn mhob amgylch- 
iad. O blegid pe bai ffaith yn cael ei hadrodd yn eglur gan un 
neu chwaneg o hen haneswyr, ac yn oael ei hammheu mewn 
oesoedd diweddarach; fod y ffaith hon yn cael ei haddef fel 
wedi ei chredu gan laweroedd yn yr oes y dywed yr hanesydd y 
cyflawnwyd hi, a ganiateid fel prawf chwanegol o'r cyfryw ffaith 
— prawf fyddai yn gwbl ar wahàn oddi wrth dystiolaeth bendant 
yr hanesydd. Y mae hygoeledd dynohyw jm cael ei addef : a 
dylid hefyd addef drwgdybiau ac ammheuon ofnus dynolrjrw; 
a'u hanmharodrwydd hyd yn oed i gredu, a llawer mwy i 
ymarfer, y pethau a filwriant yn crbyn eu buddiannau. A rhaid 
yn enwedigol gadw mewn cof fod addysg, a rhagfam, ac awdur- 
dod, yn wrthwynebus i Gristionogaeth, yn yr oes yr ydwyf yn 



Digitized by VjOOQIC 



O 9I1A.ID C&IfTIO|rOOi.ETH. 191 

Befaru sm (Um* Felly, 7 mae tröe<3UgaeÌk ebrwydd y hÚi 
aiferi yn ffurfio tebygolrwydd cryf fod* rhywbeth uwcb Uw 1 
dynol yn y peth hyn: yr wyf yn lufer y gair " tebygoln'irjrdd," 
ma ua ddygir hyu yu mlaeu feî prawf digonol yuddo ei hunai^ 
Ao ni ddylid edrydi ar un o'r pethau a ddygir ger bron yn y 
bennod hon fel prawf digonol: ond eto, y maent oU gyda'n 
gilydd yn ffurfio un o'r profion cryíaf. 

Yn awr, gan fod profion hanetyddol heláeth, uniongyrohol aft 
amgylchiadol, fod gwyrthiau wedi eu gwneuthur er cadamhad 
Cristbnogaetíi, wedi eu casglu gan rai a ysgrifenasant ar y 
testyn» y mae yn syrthio ar anghredwyr i ddangos pa l^m na 
ddylai y profion hyn gael eu derbyn a'u credu. Y mae yn 
ymddangos i mi fod y ffordd hon o siarad yn eithaf teg, ac yn 
onol â llwybr amddiffynwyr crefydd. Ëto» mewn pwnc p'r fat)^ 
ánnhraethol bwysfawredd, yr ymofyniad priodol ydyw, nid ar 
bwy y mae yn syrthio, yn ol rheolau rhesymiad, i amddiffyn neu 
wrtiisefyll gwrthdda(Ueuon ; ond, pa un a oes rhyw wrthddadlr 
èuon yn erbyn y profion hyn yn ddigonol i ddinystrio y gredinr 
iaeth yr ymddangosant fel yn ei haeddu. Y mae anghredwyr 
yn cymmeryd amynt y gorchwyl o ddangos fòd rhai felly yn boÍL 

1. Dadleuant fod dynion penboeth, a niferi mawr hoi^i, 
mewn gwahanol wledydd ac oesoedd, yn dwyn eu hunain i'r un 
anfanteision ac anhawsderau a'r Cristionogion cyntaf, ao yn 
barod i aberthu eu bywydau dros y ffoleddau mwyaf gwagsaw y 
gellir dychymygu am danynt. Ond nid yw yn ymddangoa yn 
eglur i ba bwrpas y mae yr wrthddadi hon yn oael ei dwyn yn 
sSaen. O blegid rhaid i bawb, yn mhob amgyichiad, mae yn 
aicr, wahaniaethu rhwng c^iniynau a ffeithiau. Ac er nad yw 
lystiolaeth yn un prawf o opiniynau brwdfiydig, neu o unrhyir 
opiniwn ; eto, addefir yn gyfiredi^ ei bod yn mhob amgylchiad 
yn brawf o ffeithiau. A gwaith dyn yn rhoddi ei fywyd i lawi 
er cadamhad o ffeithiau, ydyw y piawf oryíSaf ú fod ef yn eu 
eredu. Ac os oedd yr apostoUon a^u cydoeswyr yn ^edu y 
ffeithiau, y rhai, er eu cadûmhau, y rhoddasaot eu hunain i fyny 
i ddyoddefiadau a marwolaeth ; y mae eu cred^niaeth, neu yn 
hytrmoh eu gwybodaeth, angenxheidrv7dd, yn brawf o'^ ffeiíh- 
iku hyny: o Uegid yr oeddynt y cyfiryw ag a dda«thant dan 
f ylwadaeth eu synwyrau. Ac er nad yw o. gymmaìiit, eto, y 
mae o lawer o bwys fod mertliyro^ yf oes neaaf, et nad oeddynt 
yn llygad-dystion o'r ffeithiau hyny, fel yr oedd yr apostoìi<Mi a'u 
eydofBswyr, eto yn fsddiannol ar láwi^ ^fiteusdra i ffurfio sicr* 
wydd am eu gwirionedd, ao wedii rhoddi p^wí oyflawti^ olu 
credJ3iiaeth yn eu gwirionédd* 



Digitized by VjOOQIC 



Ì94 T PBAWP NEILLDTTOL 

Ond, dywôdir fod penboethni yn gwanhau Uawér ar y prawf 
a ddyry tystiolaeth, hyd yn oed am ffeithiau, niewn materion 
perthynol i grefydd ; meddylia rhai ei fod yn ei ddinystrio yn 
hoUol. Ac yn wir, y mae nerth brwdfrydedd, ac afiechyd hefyd, 
y rhai sydd yn gweithredu mewn modd cyffelyb, yn fawr dros 
ben mewn amgylchiadau neillduol. Ond os oes hiferi mawr o 
ddynion, heb ymddangos yn wan nac yn esgeulus, yn honi eu 
bod wedi gweled a chlywed y cyfry w bethau yn eglur, ac yn 
cael edrych amynt yn ddynion o ddifrif, y mae y fath dystiol- 
aeth yn brawf o*r fath uchaf dros unrhyw bwnc o ffaith. Eto, 
dichòn y gallai gael ei gorchfygu, pa mór gadam bynag, gan 
anhygrededd yn y pethau a adroddìr, neu gan dystiolaeth wrth- 
wynebus. Ac mewn amgylchiad pan dybíd ei bod wedi cael ei 
gorchfygu felly, byddai yn briodol ystyried pa mor bell y gellid 
rhoddi cyfrif am y cyfryw brawf trwy frwdfrydedd; o blegid 
ymddengys fel pe na bai un cyfrif arall yn bosibl i'w roddi am 
dano. Ond hyd oni ddangosir fod 'y cyfryw anhygrededd, neu 
dystiolaeth wrthwynebus yn bod, nis gelíir yn sicr ddysgwyl 
cyfrif mor annaturiol, mor anuniongyrchol, am y cyfryw dystiol- 
aeth, ag ydy w brwdfrydedd ; cyfrif mor ddyeithr fel nas gall y 
cyflfredm o ddynion yn iawn ddeall pa beíh a feddylir wrtho: 
nis gellir, meddaf, ddysgwyl y derbyniwn esboniad fel hyn ar y 
cyfryw brawf, pan y mae y prawf uniongyrchol a naturiol yma, 
fod dynion wedi gweled a chlywed peth heb fod yn anghredadwy, 
yr hyn a gadamhaent gyda*r diffuantrwydd a^r sicrwydd mwyai. 
A chaniatau, felly, nad ydyw brwdfrydedd yn esboniad gwrlhun, 
ond' posibl, ar y cyfryw dystiolaeth, y mae yn amlwg fod y 
crybwylliad am dano yn gorphwys ar y dybiaeth ffaenorol fod y 
pethau a gadarnheir felly yn anhygoel ; a chan hyny, nid rhaid 
i ni ei ystyried hyd oni ddangosir eu bod felly. Llawer Uai y 
rhaid ei ystyried ar ol i*r gwrthwyneb gael ei brofi. A meddyl- 
iwyf ei fod wedi ei brofi i foddlonrwydd nad oes dim anhygred- 
edd mewn dadguddiad jrn gyffredinol, nac yn y Cristionogol yn 
neillduol. Ond gan y meddylir fod crefydd yn dra agored i 
frwdfrydedd {penòoethnt), y mae yn briodol crybwyll fod rhag- 
'famau afrifed — ffug, teimlad, tymmer, awydd am sicrhau sylw, 
ymgais i beri syndod, ysbryd plaid, arferiad, cystadleuon bychain, 
ho^er ac anhoffder anhawdd rhoddi cyfrif am danjmt; — y mae y 
pethau hjrn a*u cyffelyb yn dylanwadu Uawer ar ddynion mewn 
materion cyflfredin, Ac fel y mae y rhagfamau hyn yn gudd- 
iedig yn fynych rhag, ac yn peidio dyfod dan ystyriaeth y dynion 
a ddylanwadir ganddynt, y maent iV hystyried fel dylanwadau 
cyffelyb yn eu natur i benboethni. Eto, y mae tystiolaeth 



Digitized by VjOOQIC 



O BLAID CBISTIONOaAETH. 19.5 

ddynol ar bethau cyflfredin yn cael ei chredu yn natnrìol er yr 
holl betbau byn. 

Dywedir yn mbellacb, a cbaniatau y gellid profi nas gallasai 
yr apostolion a'r Cristionogion c^mtaí^ ar rai cyfrifon, gael eu 
twyllo eu bunain, ac, ar g^rfrifon ereill, nas gellir meddwl eu 
bod bwy yn fwriadol yn twyllo y byd ; eto, nad yw yn canlyn 
fod eu tystiolaetb gyffredinol iV cbredu, er ei bod wedi ei 
tbrosglwyddo yn wirioneddol atom ni ; am y gallasent er byny 
mewn rban, mewn ystyriaetbau ac ar gyfrifon ereill, gael eu 
twyllo eu bunain, ac mewn rban befyd yn f wriadol dwyllo ereill ; 
yr byn, fe cbwanegir, sydd jrn betb tra tbebygol, oddi ar y cym- 
mysgedd hwnw o wir benboetbni, a dybirwcb, a dicbell, sydd yn 
nodweddu cymmeriadau tebyg iddynt. Yr wyf yn addef nad 
yw y ffaitb a gynnwysir yn y sylw bwn ar ddynion yn bosibl i'w 
gwadu; a bod y cyffelyb yn cael ei dybied yn fynycb yn yr 
Ysgrytbyrau, ac yn cael ei gondemnio yn y modd Ujrmaî a mwyaf 
diarbed. Ond gallesid dysgwyl y buasai dynion sydd yn alluog 
i gymbwyso y sylw bwn, fel y gwnaed yn yr wrthddadl, yn 
cjfarfod befyd à'r cyfryw gymmeriad mewn amgylcbiadau beb 
fod a fynont à cbiefydd. Y mae y ffaitb yn eglur fod dynol- 
ryw yn gynbenid wedi eu cynnysgaetbu à rbeswm, neu allu i 
wabaniaetbu rbwng gwirionedd a cbelwydd ; ac y maent yr 
un mor gynhenid wedi eu cynnysgaethu à geirwiredd, neu 
ofal am y gwirionedd yn yr byn a ddywedant: ond oddi ar 
amryw achlysuron, y maent yn agored i gael eu twyllo a'u har- 
wain ar gyfeiliom eu hunain, ac yn alluog o fwriadu twyllo 
ereill, i bob gwabanol raddau. Yn gymmaint a*n bod oll yn 
agored i gael ein camarwain gan ragfamau, felly hefyd nid yw 
yn betb angbyffi'edin i ddynioUy y rbai, oddi ar eu parcb i wir- 
ionedd, na luniant gelwydd yn bollol beb im sail, i'w ledaenu 
mewn rbyw amgylcbiadau, ar ol iddo unwaitb gael ei lunio a'i 
hysbysu. Ac y mae ereill, er na iedaenent gelwydd, eto, gwnant 
yr bjm sydd yn radd is o gelwydd, sef gadael iddo gael ei fynegu 
beb ei wrtbddyweyd. Ond, er gwaethaf yr boll betbau byn, y 
mae tystiolaeth dynion yn aros yn barbaus yn sail cydsyniad, 
a'r cydsyniad hwn yn parhau jm egwyddor naturiol ag y gweith- 
redir oddi ami. 

Dadleuir yn mbellacb, mai yffatih yw, pa fodd bynag y mae 
wedi dygwydd, fod dynob^w, mewn gwabanol oesoedd, wedi 
cael eu twyllo yn rhyfeddol gan honiadau i wyrtbiau.^ Ond nis 

\}Y mae arían drwg neu ffugiedig jn tybied fod y fath beth yn y byd ag 
arian da; ac ni ohymmerai neb amo fod yn rhinweddol yn allanol, oddi eithr 
fod rhai yn bod yn wirioneddol fdly. Yr un fath, y mae çwyrthiau gau yn 
tybied fod gwir wyrthiau yn bod; ac y mae y flEtíg wyrtbiau sydd wedi eu 



Digitized by VjOOQIC 



196 T FBiLWF isrmjjfLJivaL 

gellir canìatau eu bod wedi cael eu twyllo yn f jnyehadi, nett eu 
bod yn fwy agored i gael eu twyllo gan yr honiaidau hyu na 
cban ryw honiadaa ereîll. 

Dywedir eto, fod giaddau helaeth o brawí hanesyddol o blaid 
gwyrthiau, y rhai a addefir gan bawb eu bod yn ffiigîoL Ond 
tybier fod hyd yn oed prawf hanesryddol eÿffÊlgh o blaiâ y ẁsl 
hyn i'r hyn sydd o blaid y rhai a ddygir yn mlaen o blaid Criat- 
ionogaeth — ^yr hyn niohaniateir fod — ondtybier hyny; ni ohan- 
lynai oddi wrth hyn nad yw prawf y rhai diweddaf i'w gredo. 
Ac nid oes un dyn ar y ddaiar a ymresymai fel hyn mewn 
achosion cyfiredin. O bleg^d i ba beÔi y deuai y íath gasgliad 
ond i hyn-^bod prawf sydd yn cael ei ddinystrio gan brawf gwrth- 
wynebol, neu ei orbwyso gaúddo, yn diddjrmu gwirionedd praw^ 
arall, yr hwn sydd heb-gael ei ddinystrio na'î orbwyso. Mae ym- 
resymu lelhyn — bod (pe byddai hyny) prawf oddi ar dystiolaeth 
o blaid gwjrrthiau-a addefir yn ffugiol, fel o blaid y rhai a ddygir 
er cadimihau Crìstionogaeth ; feUy, nad ydyw i'w ^edu yn y 
di weddaf m wy na'r cyntaf ; — y mae ymresyrau fel hyn yr un peth a 
dywedyd, pe bai dau ddyn o gymmeriad cyffelyb i*w gilydd yn 
rhoddi tystíolaeth mewn achos gwahanol, heb fod dim cyssyÚt- 
iad rhyngddynt, ac i un o honynt g^el ei brofi yn euog o anud- 
oniaèth, fod hyn yn dinystrio ty8tiohieth.y llall. 

Felly,. f mae y sylw fod djmion mor agored i gael eti tW]41o, 
<oddi ar benboe<£ni mewn crefydd, a phethau c^atebol i ben- 
boethni mewn achosion cyfiredîn, ac yn y naiU a'r Uall oddi 
wrth esgeulusdra a diofalwch ; a'u bod yn aUuog o geisio yn 
4diòhellgar drwyUe ereiU : — j mae hyn. yn wir yn gwanychu y 
ÿtawf oddi ar dystiolaeth yn mhob amgylchiad, ond nid yw yn 
ëi ddinystrio méwn un amgylchiad. Ac ymddengys y pethi^u 
hÿn i wâàanol bersonau yíi gwanhau prawf oddi ar dys^aetìi 
mewtì. gräddau gwahanoí ; mewn graddau cyfatebol Xt sylwad- 
Àéth a wnäethant, n^u y syniadau a ffurfiasant o barth gwend^, 
esgeülusdra, aihwyU dynolryw; neu o barth nerth penboethni 
a rhagffOnaai. Ond yindâengys i mi na ẁyr dynion pa beth y 
ínaent yn ei siarad, os haerant fod y pethau hyn rn dinystiio y 
jiírawf oddi sd: dystiòlaet^, yr hwn sydd genym o blaid gwirioâ- 
edd Cristionogaeth. Nis gall dim ddinystrio y prawf òddi ar 
dystiolaeth meẁtí un amgylchiad, ond prawf neu débygolrwydd 
had yw dynion ýn aUuog i famu ar y ffeithiau y dygaâi Aj%ÚiAr 
aeth iddynt; neu eu bod yn cael eu dylánwadu gan iÿw 
gymheUion annheüwng wrth ei rhoddi. Hyd oni wneir hyn 

hacpỳmhél] ar y byd, 3m He rlioddi rhesymäti i hi i ẃtthöd pob gwyrthisà ÿn 
rT^ëdinol, yn braWf oiyf fod rhat yn wyrihiau gwirionèddol.— X>o«ÿ&if oa 
miracUt,} 



Digitized by VjOOQIC 



O BLAID GBIBTIOlfOaASTH. 197 

«Uan, 7 mae deddfau naturiol gweiŵrediadaa dynol yn gofyn 
am i dystîolaetli gael ei derbyn. Nid ydyw yn ddigon i ddym- 
chw^ prawf hanesyddol pendant, i ddyweyd yn ddiofal fod 
cynnifer o egwyddorion yn bod, oddi ar y rhai y mae dynion yn 
agored i gael eu twyllo eu hunain, ac yn dueddol i dwyUo ereiU, 
yn enwedigol mewn pethau crefyddol, ac yn gymmaint feUy íeí 
na ẁyr dyn pa beth i'w gredu. Ac y mae yn rhyfedd nad 
ystyriai dynion fod hyd yn oed y duU yma o siarad yn tybied 
nad ydynt yn teimlo yn sicr £od y prawf heb ddim ynddo, am yr 
hwn y siaradant fel hyn ; neu, os ydynt yn gwneyd y sylw yma, 
cî fod, ar y cyípyw fater, yn sylw o gryn bwys.* 

Ac yn erbyn yr hoíl wrthddadleuon hyn, geUir dwyn yn 
mlaen bwysîgrwydd CnstionogaeUi, iel yr hyn a gafiai ystyriaeth 
ddyfal gan y dychweledigion cyntaf, fel ag i'w gwneyd yn Uai 
agored i gael eu twyUo oddi ar ddioádwch, nag a f uasent gyda 
phethau cyffi:edin ; a'r un modd, y rhwymedigaethau cryfion i 
eirwiredd ag y gosodwyd hwy danynt gan eu crefydd. FeUy, y 
casgUad mwyaf naturiol ydyw, nas gallasent gael eu twyUo eu 
hunain, a hefyd na buasent yn twyUo ereiU. Ac y mae j 
casgliad hwn, yn y radd yma, yn arbenig yn perthyn i'r dysdol- 
aeth sydd wedi bod dan ein sylw. 

Mewn ymresymiad, nid ^yw haeriadau yn ddim ynddynt eu> 
hunain; ac y mae yn perthyn iddynt ryw ymddangosiad o 
hyfdra naá ydyw bob amser yn bur ddymunol ; eto, y maent yn 
angenrheidiol, ac yn gofyn eu hadrodd dracheíh a thracheûi, 
mewn trefh i gyssyUtu sylwadau, ac i osod yn eglur ger bron y 
darllenydd pa beth a gynnygir ei brofi, a pha beth a adewir fel 
wedi ei brofi. Yn awr, y casgUad oddi wrth y sylwadau blawr 
orol 3m ddiammheu yw h^m — ^bod yn rhaid i anghredwyr addef 
fod prawf aUanol Cristionogaeth— ->y prawf o wyrthiau wedi eu 
cyflawnu iV chadamhau — yn meddu pwysigrwydd gwirioneddol, 
er nas gaUant addef ei fod yn ddigonol i'w darbwyUo am wiredd 
y gwyrthiau hyny. A chan y rhaid iddynt yn cä pob rheswm. 
addef hyn, y mae yn ymddangos i mi y gwnânt, wrth ei ystyiíed» 
ei addef— y rhai hyny o honynt a wyddant rywbeth am y pwno 
— ^yr un fath ag y mae dynion, ar Ü&wer achlysur, yn addef eu 
bod yn gweled prawf cadam oddi ar dystiolaeüi o blaid gwìrioU"* 
edd pethau ag y maent er hyny yn methu cael eu hargyhoeddi 
o'u gwiríonedd; megys amgyîchiadau pan y mae iddynt dyiMiol* 
aethäu gwrlàwynebol, neu pan y tyluant fod yr hyn a gadamheir 
ynddo ei hun yn anghredadwy. Ond nîd oes un dystiolaeth yn 
wrthwyneb i'r hyn a f u dan ein hystyriaetíi ni ; ae y mae wedi 

>OweK X bemuMl'ílMiioitil. 



Digitized by VjOOQIC 



198 Y PBA.WF ICEILLDTTOL 

ei brofi yn eglur nad oes dim yn anghredadwy mewn Cristíon- 
ogaeth yn gyffredinol, nac mewn un rhan o honi. 

II. O barth i'r prawf o Gristionogaeth oddi wrth brophwyd- 
oliaeth, ni wnaf ond ychydig o sylwadau cyffredinol, y rhai a 
awgrymii gan gyfatebiaeth natur; hyny ydyw, gan y rheolau 
naturiol, y rhai y bernir pethau cyffredin wrthynt. 

1. Nid yw aneglurder un rhan o brophwydoliaeth mewn un 
gradd yn gwanhau y prawf o ragwelediad, yr hwn a ddangosir yn 
nghyfiawniad y rhanau ereill a ddeallir. blegid y mae hyn yn 
gwbl yr un peth a phe buasai y rhanau ni ddeallir wedi colli, 
neu heb eu hysgrifenu o gwbl, neu wedi eu hysgrifenu mewn 
iaith annealladwy. Pa un bynag a ydyw y &ylw hwn yn cael ei 
ystyried ai peidio, y mae mor amlwg fel nad oes prin eisieu ei 
eglurhau. Fodd b^mag, meddylier am ysgrifen, mewn rhan 
mewn gwagnodau, ac mewn rhan mewn geiriau cyfain dealladwy, 
a bod jrn y rhan ddealladwy grybwylliad am amryw ffeithiau 
gwybyddus; ni ddeuai y dychymyg byth i feddwi un dyn, y 
gallasai, pe buasai yn deall y cyfan, weled nad oedd y ffeithiau 
hyny yn adnabyddus i*r ysgrífenydd. Yn yr esan^)! hon, a'r hyn 
a fwriedir ei ddangos trwyddi^mae yn wir y gallai diffyg o ddeall 
yr oll — ^yr oll, tybier, o ŵawddeg neu adran — ^fod weithiau yn 
achlysur i beri ammheuaeth a fyddai un yn deall ystyr y cyfryw 
ran : ond y mae hyn yn dyfod dan ystyriaeth arall. 

O herwydd yr un rheswm, er i ddyn fod yn analluog — ^naill ai 
trwy ddiffyg gwybodaeth, neu ddiffyg cyfleusderau — ^hyd yn 
oed i famu pa un a ydyw prophwydoliaethau neillduol wedi eu 
Uwyr gyflawnu ; eto, gallai weled eu bod wedi eu cyflawnu Tr 
fath raddau fel ag i gyrhaedd sicrwydd, ar seiliau rhesymol, fod 
rhagwelediad goruclmaturiol yn amlwg yn y cyfryw brophwyd- 
oliaethau, a bod y cyfryw ddygwyddiadau yn cael eu bwriadu 
ynddynt.^ O herwydd yr un rheswm hefyd, ni byddai y mwyaf 
dysgedig — er mai trwy ddiffygion hanesiaeth a gwahanol 
adroddiadau haneswyr, y dygwyddai hyn — ^jrn alluog i wneyd 
allan i foddlonrwydd fod y cyfryw ranau o hanesiaeth bro- 
phwydol wedi cael eu cyflawnu yn fanwl a thrwyadl ; eto, gallai 
ganfod prawf pur grjrf o ragwelediad, oddi wrth y cyflawniad 
cyffredinol o honynt, yr hyn a allai wneyd allan; cymmaint 
prawf o ragwelediad, efallai, ag a fwriadai rhoddwr prophwyd- 
oliaeth ei weinyddu trwyddynt. 

2. Y mae y ffaith fod cyfres faith o brophwydoliaethau yn 

[^Nid yw y ffaith ein bod yn analltiog i wybod a baniii o bartíi i hoyr gyf- 
lawniad propowydoliaeth neìllduol yn gwanhau dim ar y prawf o ra^&Lediad, 
sydd yn cyfodi oddi ar gyfiawniad cyffredinol prophwydoliaeth.] 



Digitized by VjOOQIC 



O BLAID OBISTIOKOQAETH. 199 

bosibl i'w cymhwyso at ryw ddygwyddiadau neiUduol, ei hunan 
yn brawf fod hyny yn cael ei fwriadu yndd^mt ; fel y dengys y 
iheolau, wrth ba rai yr ydym yn naturiol yn bamu ac jrn pen- 
derfynu mewn achosion cyÔredin. Yr ydwyf yn gwneyd y sylw 
hwn mewn atebiad i'r wrthddadl gyfiredin jrn erbyn cymhwysiad 
y prophwydoliaethau; sef, nad yw yn ^rmddangos, wrth ystyried 
pob im ar ei phen ei hun, eu bod yn cyfeirio at y dygwyddiadau 
neillduol hyny, at y rhai y cymhwysir hwynt gan Gristionogion ; 
ac felly, y mae iV dybied, os oeddynt yn meddu rhyw ystyr, eu 
bod wedi eu bwriadu am ddygwyddiadau ereill anhysbys i ni, 
ac nid mewn un modd am y dygwyddiadau hyn.^ 

Yn awr, y mae dau fath o ysgrifeniadau yn dwyn llawer o 
gyffelybrwydd i brophwydoliaeth gyda golwg ar y mater ger ein 
bron — y chwedlonawl {mythological), a'r dychanus {satiricaP), Ue 
y mae y dychan, neu y g wa wd, i ryw f esur, yn guddiedig. A gallai 
dyn fod yn sicr ei fod yn deall yr hyn a fwriadai awdwr mewn 
aralleg neu ddammeg, yn cael ei hadrodd heb im cymhwysiad 
neu eglurhad, yn unig oddi ar weled fod y cyfry w gymhwysiad 
yn naturiol iddi. A gallai fod yn gwbl sicr fod y cyfryw ber- 
sonau a dygwyddiadau yn cael eu bwriadu mewn ysgrif 
dychanus, yn unig am ei bod jn bosibl i^w chymhwyso atynt. 
Ac, yn unol â*r sylw diweddaf, byddai i raddau helaeth yn fodd- 
lawn ar ei esboniad ami, er na byddai yn ddigon hysbys o'r 
dygwyddiadau, neu o hanes y cyfryw bersonau, i ddeaU hanner 
y dychangerdd. A*r im modd, os oes cyfres faith o brophwyd- 
oliaethau yn bosibl iV cymhwyso at sefyÙfa bresennol yr eglwys, 
ac at sefyllfaoedd gwladol teymasoedd y ddaiar, yn mhen mil- 
oedd o flyneddoedd ar ol eu mynegu, a chyfres faith o bro- 
phwydoliaethau wedi eu mynegu cyn ymddangosiad Crist yn 
briodol am dano — ^y mae y ffaith hon ynddi ei hun yn brawf fod 
y prophwydoliaethau wedi eu bwriadu am dano ef, ac am y cyfryw 
ddygwyddiadau, yn ol fel y mae gwedd gyffredinol prophwydol- 
iaeth a nifer ac amrywiaeth prophwydoUaethau neillduol yn 
bosibl iV cymhwyso at^mt. Ac er, ar saU pòb ystyriaeth deg, 
fod cyflawniad — neu jrn hytrach yr hyn a ymddengys yn gyf- 
lawniad prophwydoUaethau — ^i gael ei ystyríed fel hyn yn foddion 
i benderfynu eu hystyr, eto, y mae yn beth i sylwi amo yn 
mheUach, fod yr lu^dewon yn cymhwyso y prophwydoliaethau 

\}Y mae prophwjdoliaeth yn ei holl gangenati wedi cael sylw hélaetbach ar 
ol dyddian Butler, na cbTn hyny; ao er, f el y dywed Dr. An^, fod yr 
egwyddorìon a asyd ef i lawr yn eithaf ç^prir, ao yn angenrheidiol i egjlnio 
rhyw ragfynegiadan tywyll, eto, y mae y luf er mw^ o brophTnrdoliaethan y 
Beibl yn ddigon eginr, f el ag y gBXl pawb weled ynddynt brawf o'u tarddiad 
dwyfoL] 



Digitized by VjOOQIC 



ttt Oiiflt cyneí dd^rfodiad, yn débjg M y nisè CfiWtcyuOgioii 711 
gwneyd yn bresennol;^ a bôd y Cristionogion eyntaf yn eebonio^ 
y piophwydoliaethau o batth selÿllía yr egiwya a'r byd yn yr 
oesoedd ^weddaf yn yr yfityr ag y mae hâaeBÌaelh wedi eà wìrio 
ai'i gadamhau. Ac oddi wrth y pethau hyn, gwelir, 

8. Pe gellid dangos hyd at radd uchel o debygolrŵydd íbd 
y prophwydi yn meddwl am ryw ddygwyddiada^ ereiU, Éftewn 
rhyw ragfynegiadau neillduol, ac nid am y dygwyddîadau hyny 
a haera Cristionogion sydd yn gyílawniadau o'r rhagfynegiadau 
hyny; neu fod niyw tagfynegiadau pendant yn gyfryw ag y 
gellir eu cymhwyso at ddygwyddiadau gwahaiifol oddi ẅrth y 
ihai y mae Cristionogaeth yn eu cynäwyso— ni wnái byn 
ddinystrio nerth y prawf oddi wrth brophwydoliaeth, hyd ytt 
oed gyda golwg ar yr anghreifitîau hyny eu hunain. O Ue^ 
sylwer yn fanwl pa fodd y mae hyn yn sefyll. Pe gwyddai un 
tìiai y cjfrjw berson ydyw unig awdwr rhyw lyfr, a phe bai yn 
sicr ei fod yn gwybod y cwbí a fwrîadai yr awdwr ynddo» 
byddai, o ganlyniad, yn sicr ei fod yn deall holl feddwl y ììytt ; 
o blegid nid yw meddwl llyfir yn ddim amgen na meddwl yr 
awdwr. Ond os gwyddai un fod rhyw berson wedi casglu llyfr 
allan goíhodau a dderbyniasai gan arall— wybodaeth llawer 
uwch a helaethach ar y mater n&ì wybodaetìi ef, ac yn enwed* 
igol os byddai yn Uyfr llawn o bethau dyrus ac anhawdd— ni 
chanlynai mewn un modd fod un yn deail holt feddwl y Uyfir 
oddi ar eî fod yn deall meddwl y easglydd yn drwyadl } o blegid 
gaüai fod y coftiodau gwreiddià^A. y., eu hawdwr^yn meddu 
meddwl pellach, yn ymestyn tu hwnt i ganfyddiad y casglydd. 
Feily, y mae dyweyd nas gall yr Ysgrythyrau, a'r pethau a gyŵ* 
ẁWTsir ynddynt, feddu un ystyr pellach nag oedd gan y rhai a'u. 
Hentrodd neu a'u hysgrìfenodd gyntaf, yr un peth a dyweyd mai 
y personau hyny oeddynt awdwyr gwreiddiol a phriodol y 
Uyfrau hyny ; yr hyn ^achefn sydd yn g yfysty r ag a fyddai 
áyweyd nad ydynt ysbrydoledîg— yr hyn sydd wrthun, tra y mae 
awdurdod y Uyfrau hyn dan ein hystyrìaeóiau a'n hymchwiUad ; 
hjmy yw, hyd oni phenderfynîr nad ydynt yn feddiannol o gwbl 
ár awdurdod ddwyfol. A hyd oni phenderfynir hyn, mae ynr 
^id tybied, nid yn wir fod ganddynt— o blegid y mae hyn yn 
éymmeryd yn ganiatacd eu bod yn ysbrydoiedig-^ond y ga^ §oá 
ganddynt ryw feddwl peUach nag a welai neu a ddeallai eu 
easglwyr. Ae ar y dybiaeth hon, y mae hefyd yn beth i'w 

pJMniffB IjjtiL[Ptom(ÉiiaPnpkeíioa\toà j pnpbwyáoMaitfyNi »gnmwfiir 

Sf Tflstameai Newydd at yr JUdMwdwr, ya osel miádfílmméiÊ^M can yt 
aaewoD dan yr Hen Destiment.] 

Digitized by VjOOQIC 



O SlfÁlD CBISTIOHOOAEÌH. ÍOÍ 

Sjbìed y gall 7 meddwl pellacli liwn gael ei gjdawna. Yii 
•wr, y mae dyg^ddiadau yn cyfateb i bropbwydolîaethau, yn 
^l eu hesbonîo mewn ystyr wahanol oddi wrth yr ystyr y tybit^ 
fod y prophwydi yn cael eu deall— y mae hyn yn ffui^o prawf 
fod yr ystyr gwahanol yma yn caeí ei fwrìadu ar y cyntaf ; o 
blegid nid oes un sail i dybied mai yr ystyr a roddent hwy 
iddynt ydyw eu holl ystyr. Ac y mae wedi ei ddangos o'ir 
blaen, y rhaid caniatau fod y pethau a ymddengys fel eyflawn- 
ladau prophwydoliaethau yn eglurhadau ar eu hystyr. Felly, 
y cwestiwn ydyw, a oes cyfres o brophwydoliaethau wedi en 
eyâawnu yn jBtýr naturíol a phrìodol, hyny yw yn ngwir 
yfftyr, geiriau y prophwydoliaethau hyny. O blegid y mae y 
cy&yw gyflawniad yn brawf o ragwelediad uwch nag eiddo dyn, 
pa un bynag a dybir, ai ni thybir, fod ÿ prophwydi yn eu deall 
Biewn ystyr gwahanol. 

Gwelir, oddi wrth hyn, pa mor anmhwrpasol ydyw gwaith 
rìiai dynion yn ceisio proá fod y prophwydoliaethau yn bosibl 
?w cymhwyso at ddygwyddiadau yn yr oes yr ysgrifenwyd 
hwynt, neu mewn oesoedd blaenorol. Yn wir, buasai profi hyn, 
yn flaenorol i un ymddangosiad o gyflawniad pellach o honynt, 
yn ateb rhyw bwrpas ; o blegid gaUasai ragflaenu y dysgw^iad 
am unrhyw gyflawniad pellaoh. Pe gsdlasai Porphyry ddangos 
fod rhai rh^u arbenig o lyfr Daniel — ^y sdlthfed adnod o'r 
seithfed bennod, er e8ampl'r-*.yr hon a esbonîai y Cristionogion 
9m yr oesoedd diweddar, yn bosibl i'w cymhwyso at ddygwydd- 
iadau a gymmerasant le eyn, neu o ddeutu, oes Antiochus^ 
Epiphanes — buasai hyn yn eu hattal rhag dysgwyl unrhy w gyf<? 
lawniad pellach o honi. Ae oddi eithr fod y pryd hyny, fel y 
meddyliwyf y rhaid fod, broflon allanol o barth y llyfr hwnw, 
mwy nag sydd wedi eu trosglwyddo i lawr hyd atom ni, gallasai 
darganfyddiad felly fod yn faen tramgwydd yn flbrdd Cristion- 
ogaeth ei hun, wrth ystyrìed yr awdurdod a gyssylltai ein 
lachftwdwr {Mat xxìt. 15) à lly& Daaiel, a chymmmt y mae 
eyfundreûi gyffîredinol Crístionogaeth yn rhagdybied ei wirion- 
edd. Ond pe bì»asai y cyíryw ddargaBfyddiad wedi ei wneyd, 
nid edrychasid arnoond o ychydig bwys gan ddynion synwyrol. 
Yn awr, 08 ydy w y rhan a benodwyd ac a gymmerir yn ganiataol 
fel yn bríodol ani ddygwyddiadau yn flaenorol 1 imiser Porphyry» 
ment felly yn ymddangos hefyd «m d^ygwyddiadau a ganíyn- 
asant adfeiliad yr ymherodraeth Rufeimg. Yr wyf yn crybwij^ 
hy»« nid mewn un modd gan fwríi^u awgrymu fod dosbarthiad 
yr ymberodraeth hon ya ddeg o taaau, ynddo ei hunan o un 
pwyf er gwirìo y prophwydoliaetìMMi; wÁà yn unig fd anghraifit 



Digitized by VjOOQIC 



202 T FBAWF NEtLLDUOL 

o'r peth sydd dan ein hystyriaeth. Felly, pwnc ein hymchwil- 
iad ydyw, fel y gosodwyd ef i lawr o'r blaen— sef, pa un a ydyw 
y prophwydoliaethaa yn gyfryw ag y gellir eu cymhwyso at 
Grist ac at sefyllfa bresennòl y byd a*r eglwys — a ydynt yn briodol 
yn dangos i raddau fod rhagwelediad yn bod ; nid pa un a 
ydynt yn alluog o unrhyw gymhwysiad arall, er nad wyf fi yn 
gwybod am un sail i ddywedyd fod eu gwedd gyffredinol yn 
briodol am ddim arall. 

Yr wyf yn bamu fod y sylwadau hyn yn eithaf teg, a'r prawf 
y cyfeirir ato ynddynt yn wirioneddol ; ar yr un pryd, gall fod 
llawer yn anfoddlawn i dderbyn y cyfryw wybodaeth anmher- 
ffaith oddi wrth yr Ysgr^rthyrau. Nid oes gan rai chwaith 
ddigon o ddiffuantrwydd ac ymlyniad wrth y gwirionedd, i dalu 
sylw i brawf, sydd yn cadw y meddwl mewn petrusder, ac 
efallai, mewn dyryswch, ac o natur wahanol i*r hyn a ddysgwyl- 
ient. Ac y mae yn gofyn gradd o g^nnmesuredd ac uniondeb 
mwy nag sydd gan bob un, i beri i ddyn ddyweyd, nid wrth y 
byd, ond wrtho ei hun, fod rhywbeth gwirioneddol debyg i 
bwysigrwydd mawr yn y pwnc hwn, er nad yw jm alluog i'w 
foddloni ei hun yn drwyadü yn ei gylch ; ond ar yr un pryd, y 
caiff ei ddylanwad priodol arno, yn ol fel yr ymddengys yn wir 
a phwysig. Y mae yn Uawer hawddach, a mwy cydunol à 
diofalwch, rhyfyg, a byrbwylldra y lluaws, i benderfynu ar 
unwaith nad oes dim gwirionedd na phwysigrwydd ynddo. Nid 
wyf yn crybwyll y rhagfarnau a gyfyd oddi ar ddiystyrwch a 
gwawd hoUol, â'r rhai y trinir y prawf yma yn y byd. O blegid 
pa beth a ellir ddyweyd wrth ddynion sydd yn ddigon gwan eu 
deall i feddwl fod hyn yn ddim yn ei erbyn ; neu, os nad ydynt 
yn meddwl felly, ydynt eto yn ddigon gwan yn nhymmer eu 
hysbryd i gael eu dylanwadu, ac effeithio amynt, gan y cyfiyw 
ragfarnau, 2ir y cyfry w fater ? 

Ceislaf yn awr, yn yr ail le, syl-wi ar y ddadl g^rffredinol o 
blaid Cristionogaeth, jr hon a gynnwys y profion uniongyrchol ac 
amgylchiadol, fel yn gwneyd i fyny un ddadl. Byddai gosod i 
lawr, a gwneyd ymchwiliad i'r ddadl hon yn gyflawn, yn waith 
llawer mwy nag a oddefai y traethawd hwn ; ac nid yw cym- 
maint a chrynodeb o honi i'w ddysgwyl oddi wrthym. Eto, y 
mae y mater presennol yn gofyn rhyw ystyriaeth genym. 
blegid hon ydy w y math hwnw o brawf ag y penderfynir y rhan 
fwyaf o gwestiynau anhawdd mewn ymarferion cyffredin wrthi 
— ^prawf yn cyfodi oddi ar amryw o gydgyfarfyddiadau, yn cynnal 
ac yn cadamhau eu gilydd, ac yn y modd yma yn profi, gyda 
mwy neu lai o sicrwydd, y mater dan ystyriaeth. Yr wyf yn 



Digitized by VjOOQIC 



O BLAID CBISTIONOOAETH. 203 

dewîfi y ddadl hon hefyd, yn gyntaf^ am yr ymddengys î mi yn 
beth o'r pwys mwyaf, ond heb ei ystyried yn ddyladwy gan 
bawb, fod y prawf o blaid dadguddiad yn gynnwysedig, nid yn 
imig mewn pethau amlwg ac uniongyrchol, ond hefyd mèwn 
amrywiaeth mawr o bechau amgylchiadol ; ac er fod pob im o'r 
profion uniongyrohol ac amgylchiadol i'w ystyried ar wahan, eto 
y maent wedi hyny i gael eu cyssylltu jrn nghyd; yn gymmaint 
a bod gwir nerüi y prawf yn gynnwysedig yn y casgliad neu y 
canljmiad odd«i wrth yr amrywiol bethau hyny, yn cael edrych 
amynt yn eu hundeb a*u perthjmas â'u gilydd ; ac, yn yr ail le^ 
am yr ymddengys i mi y rhaid i'r ffeithiau a osodir i lawr yma, 
y rhai a addefir gan anghredwyr, gael eu haddef hefyd ganddynt 
fel yn cynnwys gyda'u gilydd radd bwysig iawn o brawf, os 
gellir eu dwyn i ystyried yr amrywiol bethau hyn yn fanwl ar 
wahan, ac yna eu hystyried gyda'u gilydd, yn Ûe meddwl am 
danynt yn arwynebol a diofal, f^ yr arferir gwneyd ; o blegid 
y mae arfer meddwl felly am danynt yn rhwystr i weled eu pwys 
yn gystal ag i deimlo eu dylanwad ar yr ymarweddiad. 

Y peth a haerir, gwirionedd yr hwn yr ydym am ymchwilio 
iddo, ydyw hyn — fod Duw, er mwyn addysgu ein bam a threfhu 
ein hymarweddiad, heblaw rhoddi rheswm a theimladau, wedi 
rhoddi i ni, trwy ddadguddiad allanol, hysbysiad am dano ei 
him a*i lywodraeth foesol ar y byd, yn cynnwys sefyllfa ddyfodol 
o wobrau a chospau ; neu ei fod wedi dadguddio cyfundrefn 
crefydd naturiol; o blegid gall crefydd natuiiol gael ei dad- 
guddio yn allanol gan Dduw, fel y gall yr anwybodus gael ei 
addysgu ynddi gan ddynolryw — fod Duw, meddaf, wedi rhoddi 
i ni brawf oddi ar ddadguddiad, yn gystal a phrawf rheswm, i'n 
cadamhau am y gyfundrefn foesol ; yn nghyd à hysbysiad am 
drefniant neiUduol yn ei ragluniaeth nas galìasai rheswm mewn 
un modd ei chwilio allan ; a sefydliad neülduol o grefydd wedi 
ei seilio ami, tuag at ddwyn yn mlaen adferiad dynolryw o'u 
cyflwr truenus presennol, a*u dyrchafu Tr perffeithrwydd a'r 
dedwyddwch priodol i'w natur. 

Gellir ystyried y dadguddiad hwn, pa un bynag ai gwirion- 
eddol ynte ^biedig ydyw, fel yn gwbl hanesyddol. O blegid 
nid yw prophwydoUaeth yn ddim amgen na hanes dygwyddiadau 
cyh iddynt gymmeryd lle ; pynciau o ffaith hefyd ydyw athraw- 
iaethau; ac y mae gorchymynion yn perthyn i*r im dosbarthiad. 
A gellir dyweyd mai amcan cyffredínol yr Ysgrythyr, sydd yn 
cynnwys y dadguddiad hwn, a ystyrir fel hyn yn hanesyddol, 
ydyw, rhoddi hysbysiad i ni am y byd fel byd Duw ; ac yn hyn 
y mae yn gwahaniaethu yn hanfodoi oddi with bob Uy&au ereÛl» 



Digitized by VjOOQIC 



2d4 ¥ n^wr nbxi.li>vo& 

mor bell &g y gwelciîs i, oddi eithr 7 rhai a gopìwjd o hono ef. 
Dechreua gyda hysbysiad am waith Duw yn creu y byd, mewn 
trefn i sicihau a gwahaniaethu oddi wrth bawb ereUi pwy yd^rw 
gwrŵddryeh ein haddoliad, tiwj yr hyn a wnaeth; mewn treta 
i hysbysu pwy yw efe, o barth rhagluniaeth, gorchymynioa, 
addewidion, a bygyâiion, yr hwn y mae yr holl lyfr ganctaidd 
yn ymdrin— Gwneuthurwr a Meddiannydd y byd, ein Creawdwr 
ninnau — Duw natur; mewn trefá hefyd i'w widMuûaetha ef 
oddi wrth eilunod y Cenedioedd, y ihai ydynt naîli ai yn fodw 
dyehymygoi— A. y., heb fod yn fodau o gwbl— neu yn ihan o'r 
greadigaeCh, hanes pa un a roddir yma. Ac y mae loftn, fel 7 
mae yn debygol, à'i lygaid ar adUoddiad Moses am y greadigaeth, 
yn dechreu ei efengyl gyda hanes cjmhanfodiad ein liAchawdwr» 
a bod ^pob peth wedi eu gwneuthur trwyddo ef ; ac hebddo et 
ni wnaethpwyd dim a'r a wnaethpwyd" {loan i. 3.) ; yn «mol: 
àg ftthrawiaeŵ Paul, fod Duw *' wedi creu pob peẁ trwy lesu 
Orist " (i^Ä. iii. 9). Y mae yr Ysgrythyr, wrth gymmeryd ei 
hoU ranau yn nghyd, fel yn proffesu cynnwys math o grynodeb 
o hanes y byd, yn y golygiad a grybwyllwyd yn awr — ^yn cyn- 
nwys hanes cylfredîniol o sefyllfa crefydd a*i phroffeswyr, ya 
ystod parhad yr enciliad hwnw oddi wrth Dduw, a^r ystâd o 
ddryffioni ag y mae yn mhob lle yn tybied fod y byd yn gor* 
weddynddí. Ac y mae yr hysbysiad yma am sefyllfa crefydd 
yn dwyn gydag ef hysbysiad byr am seíyllfa wladol pethau, fel 
y mae crefydd yn eael effeithio ami ganddi. Y mae dadgudd* 
iad, yn wir, yn ystyried amgylchiadau cyffbedin y byd, a'r hynt 
•ydd yn myned yn mlaen ynddo, rn unîg fel maes llawn teríysg' 
ác annhrefn; ac nis geilîr dysgwyf iddi ymdrafferthu yn ngh^dch 
Bhufain, Babîlon, Groeg, neu ryide neillduol, a rhagfynegu yr 
amser pryd y byddai y naill neu y Hail o honynt yn uchder ei 
thrawsiywodraeth, a rhwysg mwyaf ei hafradlonedd — ^nis gelMt 
meddwl, meddaf, am i ddadguddmd roddi un hanes am yt 
olygfa ddidrefn hon er ei mwyn ei hun. Ond ymddengys ei 
bod jm rhoddi rh^rw drem gyffredinc^ ar hanes prif lywodraethau 
y byd, fel yr effeithiwyd neu yr effeîUûr ar aefÿUfa g^rffiredinol 
ereiydd ganddynt, oddi ar amser y canrifoedd cyntaf, ac yn ystod 
hoH barhad y byd yn ei wedd Inresennc^, hyd rhyw gyfnod dyfodol 
y lieferír am dano yn eglur yn yr Hen Destament a'r Newydd 
mewn amrywiol ddulliau ac ymadroddion : — ^' Yr hwn sydd raid 
i'r nef ei dderbyn, hyd amseroedd adferíad pob peth, y rhai a 
ddywedodd Duw trwy enau ei holl sanctaidd lurophwydi eríoed;;^ 
Ací, iü. 21. ^ Ond yn nyddiau Hef y seithfed angei, pan d^ 
chreuo efe udgimtt, gorjpàemr ẃgelẁch D«W| lòl y ^nji^íiegodd 



Digitized by VjOOQIC 



O BLÂID CBI8TIOXO0ABTH. 205 

èfe î'w ẅaaanaethwyr y pròpliwydi;" Dtidi %. 7. "Ac yn 
nyddiau y brenînoedki liyn, j cyfyd Duw y nefoedd freniniaeth, 
jt hon ni ddisl^TWÌr byth : a'r fceniniaeth ni adewir i bobl ereill; 
ond hi a faluria^ ac a dreulia yr holl íreniniaethau hyn» a hi a 
6tóf yn dragywydd ;" Dan, vii. 22* ** Ac nî bydd nos ^no ; ae 
nid rhaid iddynt wrth ganwyll. na goleuni haul ; o blegid y mae 
yr Arglwydd DduW yn goleuo iddynt : a hwy a deymasant yn 
óes oesoedd;" Dad, xjdi. 5. '*A'r freniniaetí^ a'r llyẅodr9,eth, 
a mawredd y freniniaeth dan yr holl nefoedd, a roddir i bobl 
saint y Goruchaf, yr hwn y mae ei freniniaeth jn. freniniaeth 
dragwyddol, a phob Uywodraeth a wasanaethaot ac a ^f uddhant 
îddo;" Dan. vii. 27. 

Ar bwys y golygiad cyfiredinol hwn ar yr Ysgrythyran, nis 
gallwn lai na sylwl ar feithder yr amser y mae yr holl hysbysiad 
yn gymmeryd i fyny, chwe mil o %neddoedd o'r hwn sydd bron 
Wedi myned heibio ;. ac h^yd ar yr amrywiaeth mawr o bethaju 
y traetha am d^uiynt — hanes naturiol a moesol y byd, yn cynnwys 
yr amser y crewyd. ef, a*r oll jm cael ei gynnwys yn y llyfr 
cyntaf, yr hwn a ysgrìfenwyd mewn oes anwybodus ac anniw- 
ylliedig ; ac mewn Uyfrau dilynol, yr amrywiol hanesion cyfiredin 
a phrophwydol, a threíh neillduol Çristionogaeth. Yn awr, y 
B(Mte yr holl bethau hyn yn< nghyd yn rhoddi y fantais helaethà 
i feimiadaeth ;. ac i wrthbrofi yr hyn a ellir ei wrthbrofi, nitíU 
ai oddi ar reswm, beu hanesiaeüi cyffredin, neu oddi ar anghys- 
iondeb yi^ el wahianol ranau. Ao y mae yn ystyriaeth deüwng 
o sylw hefyd, £od rhai yn dychymygu fod ammhëusrwydd tyb- 
iedig y prawf o blaid dadguddiad yn cynnwys dadl bender- 
f j^ol nad yw yii wir ; yn Ue hyny, yr wyf yn tybied ei fod, i*r 
gwrthwynebÿ yn cynnwys prawf penderfynol o'i fod yn wir. 
O blegid pe gellid dwyn dan arohwiliad y byd unrhy w adrodd- 
iad neu hanes cyffîredin* o^t fath henafiaeth, eangder, ac amtyw- 
iáeth (o blegîd yn y pethau hyn y mae grym y sylw yr ydwyf yn 
áwr yn ei wneyd)^ nas gellid meẁn oes ddiwylliedîg a rhydd ei 
Wrthbroíi i fodcUonrwydd dynion synw^rrolŷ. meddylid y byddai 
hyn yn fath o brawf o'i wirionedd. Ac yn wir, byddai yn brawf 
o hono, yn gyfatobol i'r tebygolrwjdd y gallesid, pe buasai yn 
anghywir, ei ddangos a'i brcéfi felly; a phrin y ceisir dangos 
hyn, oddi eithr ar egwyddorion ac mewn ffyrdd o ymresymu, y 
rhai y dangoswyd eu gwendid o'r blaen.^ Ac nid ymddengys 
mewn un modd fod neb sydd yn credu crefydd naturiol yn bamu 
fod Cristionogaeth wedi cael ei gwrthbrofi yn y dull crybwyll- 
odig. Ond i fytied yn mlaeh, 

tBBiihodlLAüiifte. 



Digitized by VjOOQIC 



206 T PBAWP NEILLOTTOL 

Yn chwanegol at drefn foesol y byd, y mae yr Hen Bestament 
yn cynnwys cyfrif amseryddol am ei ddechreuad, ac oddi yno 
linach ddidor dynolryw am amryw oesoedd cyn dechreuad 
hanesiaeth gyffredin ; ac yn cael ei gario yn mlaen am rhwng 
tair a phedair mil o flyneddoedd. Cynnwysa hysbysiad am 
gyfammod a wnaeth Duw à chenedl neülduol, fel y byddai yn 
bobl iddo, ac y byddai yntau yn Dduẃ iddi hithau mewn modd 
neillduol; am ei gyfryngiadau gwyrthiol iddi; rhoddiad yr 
addewid iddi, ac wedi hyny, y meddiant o'r wlad, a'i sicrhau o'r 
llwyddiant gwladol mwyaf ynddi, os byddai iddî hi ymlynu 
wrtho ef, a gwrthod yr eilunod yr oedd y gweddill o'r byd yn eu 
haddoli ; a bygwth y genedl à barnedigaethau na bu eu bath o^r 
blàen, os anufuddhäai iddo, a sytthio i'r eilunaddoliaeth cyffred- 
inol ; fel ag y byddai yr un genedl hon yn dest^m sylw a rhyf- 
eddod yr holl fyd. Dywed yn bendant y byddai i'r ** Arglwydd 
ei gwasgaru yn mhlith yr hoU bobloedd, o'r naìll gwr i'r ddaiar 
hyd y cwr arall i'r ddaiar ;" ond eto " pan ddychwelent at yr 
Arglwýdd eu Duw, y cymmeraî drugaredd arnynt, ac y casglai 
hwynt o fysg yr holl boblocdd y gwasgarodd hwynt yn eu pUtb;** 
yr "achubid Israel yn yr Arglwydd 4g iachawdwriaeth dra- 
gwyddol, ac na chywilyddid hwynt byth bythoedd." Ac fel y 
mae rhai o'r addewidion hyn ^m ammodol, y mae ereiU mor 
ddiammodol ag y geUir eu mynegu ; y deuai yr amser i beu pau 
y byddai " yr hoU bobl yn gyfiawn, ac yr etifeddent y tir byth ;'* 
ac " er iddo wneuthur pen am yr hoU genedloedd Ue y gwasgar- 
wyd hwynt, eto na wnai ben am dauynt hwy ;" y " dychwelai 
gaethiwed ei bobl Israel, a'u planu yn eu tir; ac na ddiwreiddiai 
nwynt mwyach o'r tir a roddes îddynt,** âc **na pheidiai had 
Israel a bod yn genedl ger eí fron yn dragywydd í" Deut, 
3ytYÜi. 64; xxx. 2, 3; Esay xlv- 17; lx. 21; ler, xxx. 11; btvi. 
28; Amos ix. lô; ler, xxxi. 36. Rhagfjmeg^ y cyfodai Duw 
iddjrnt iyw berson neülduol, yn yr hwn y cyflawnid ei holl 
addewidion — y Messiah, yr hwn a fyddai, mewn ystjrr uchel s^c 
arbenig, yn dy wysog ac yn lachawdwr eneiniedig iddynt. Rhag- 
fynegwyd hyn yn y cyfry w fodd ag a gynnyrchodd ddysgwyUad 
cyflfredmol am ymddangosiad y fath berson yn y genedl, fel yr 
ymddengys yn amlwg yn y Testament Newydd, a'r hyn sydd yn 
íFaith addefedig — dysgwyliad am ei ddyfodiad ar y cjrfryw amser 
penodol, cyn i neb ymddangos i hòni ei fod y person hwnw, a 
phan nad oedd un saü am y cy&yw ddysgwyliad ond oddi wrth 
brophwydoliaeth ; yr hwn ddysgwyUad, gan hyny, y rhaid, yn 
ol pob rheswm, ei ddeaU yn eglurhad ar y cyfryw brophwydol- 
iaethau, pe bai unrhyw ammheuaeth o barth i'w hystyr. Rhag- 



Digitized by VjOOQIC 



BLAID CBISTIONOGAETH. 207 

fynega yn mnellacli y gwrthodid y person îiwn gan y genedl yr 
addawyd ef er ys cymmaint o amser iddi, er iddo fod hefyd yn 
ddymuniant ganddi: Esay viii. 14, 15; xlix. 5; liii; MaL i. 10, 
11; iii. A rhagddyweda yn bendant y byddai yn lachawdwr y 
Cenedloedd, a hyd yn oed y byddai cj'flawniad y cynllun a gyn- 
nwysjir yn y Uyfr hwn, oedd y pryd hjmy wedi ei ddechreu, ac yn 
cael ei gario ŷn mlaen, yn beth mor fawr, fel, mewn cymhariaeth 
iddo, na byddai adferiad yr luddewon eu hunain ond peth bychan. 
" Ac efe a ddywedodd, Gwael y w dy fod yn was i mi, i gjrfodi 
llwythau lacob, ac i adferu rhai cadwedig Israel: mi a'th 
roddaf yn oleuni i'r Cenedloedd, fel y byddech yn iachawd- 
wriaeth i mi hyd eithaf y ddaiar.'* " A bydd yn y dyddiau 
diweddaf, fod mynydd tŷ yr Arglwydd wedi ei barotoi yn mhen 
y mynyddoedd, ac yn ddyrchafedig goruwch y bryniau; a'r 

holl genedloedd a ddylifant ato Canys y gyfraith a ä allan 

o Si'on, a gair yr Arglwydd o lerusalem. Ac efe a fama rhwng 

y cenedloedd A'r Arglwydd yn unig a ddyrchefir yn y 

dydd hwnw. A'r cilunod a fwrw efe ymaith yn hoUol :" Esay 
xlix. 6; ii. 2, 8, 4, 17, 18; xi; lvi; ídal. L, &c. Hysbysa yr 
Ysgrythyr yn mhellach, fod, yn yr amser yr oedd y Messiah yn 
cael ei ddysgwyl, person wedi ymddangos yn y genedl hon yn 
hôni mai efe oedd y Messiah hwnw — y person y cyfeiriai yr holl 
brophwydoliaethaii ato, yn yr hwn y cyfarfyddent oll fel yn eu 
canolbwynt ; ei fod wedi treulio rhai blyneddoedd gan wneu^ 
thur gwyrthiau, a chynnysgaethu ei ddysgyblion agosaf a'i 
ganlynwyr â gaílu i gyflawnu yr im gorchwyl, fel tystiolaeth o 
blaid gwirìonedd y grefydd ag yr awdurdododd hwynt Tw chy- 
hoeddi ; eu bod, wedi eu gwisgo â'r awdurdod a'r gallu hwn, 
wedi gwneyd nifeii mawr o ddychweledigion mewn parthau 
pellenig, a sefydlu ei grefydd yn y byd ; hyd oesoedd diweddaf 
yr hwn y proffesa yr Ysgrythyr roddi hanes prophwydol o ystad 
y grefydd hon yn mysg dynion. 

Tybier yn awr am ddyn hollol anwybodus am hanesyddiaeth 
yn cael ei hysbysu am hyn oll allan o'r Ysgrythyr. Neu, 
tybier fod yr Ysgrythyr yn cael ei roddi yn nwylaw y cyfryw un, 
a*i fod yn sylwi ar y pethau hyn ynddo heb wybod yn amgen 
nag y gallai yr oU, hyd yn oed ei hanesiaeth wladol, yn gystal 
a'r rhanau ereill o hono, fod, o'r dechreu Tr diwedd, yn ffugwaith 
hoUol; a'i fod yn gofyn, Pa wirionedd sydd jmddo, a pha un ai 
gwir ai gau ydy w y dadguddiad a hysbysir ynddo ? Ac yn Ue 
derbyn atebiad pendant ac uniongyrchol, meddylier fod y flfeith- 
iau addefedig canlynol yn cael eu mynegu ar unwaith wrtho; 
ac yna, ei fod yn eu huno oU, ac jm ediych âg un golwg amynt. 



Digitized by VjOOQIC 



Dyweder wrtho yn Bjntaî i ba raddau y mae sefydliad crefydd 
naturiol, y gprediniaeu fod un Buw i)w addoli, mai rhinwedd 
yw ei ddeddf, ac y gwobrwyir ac y cospir dynion yn y sefyllfa 
ddyfodol yn ol fel yr ufuddhant neu yr anufuddhant iddi yn 
bresennol; i ba gynnifer o raddau, meddaf, y mae y broffes o» 
a sefydliad crefydd naturiol a'r gyfundrefh foesoí yma yn t 
byd 3m ddyledus i'r dadguddiad, pa un bynag ai gwir ddad- 
guddiad ynte un ffugiol, a gynnwysir yn y Ûyfr hwn — sefydliad 
y gyf undrefn foesol hon, hyd jn oed yn y gwledydd hvny nad 
ydynt yn addef awdurdod pnodol yr Ysgrythyrau. Dyweder 
wrtho hefyd pa nifer o genedloedd sydd yn aíddef eu priodol 
awdurdod. x na, cymmèred ìV ystyrìaeth bwysigrwydd crefydd 



i ddynobyw. Ac ar bwys y pemau hyn, yr wyf yn meddwl jr 
gallai ffumo y casglìad, mai llwyddiant a derbyniad y dadgud(v- 
lad hwn — a dybid felly — ^yn y byd, a'r amgylchiadau a'r effeith- 
îau perthynol iddo, yn cael eu hystyried gyda'u gilydd fel un 
dygwyddiad, ydyw y dygwyddiad mwyaf hynod a phwysig yi^ 
hanes dynolryw. Bod llyfr o'r natur yma, ac Tn cael ei arirym- 
helì fel hyn i'n hystyriaeth, yn galw, megrs a Uais o'r nei, aia 
i'w hawliau gael eu chwilio a'u hystyried yn y modd i^wyaÍT 
difriíbl ; a*i fod, cyn gwneyd y cyfryw archwiüad, yn drosedd yi^ 
erbyn duwiolfrydedd naturiol i w drin yn ysgaái a gwatwarus. 
Ond y mae i'w gadw mewn cof mai i ba raddau bynag y mam 
sefydliad crefydd naturiol yn y byd yn ddyledus i'r dadguddiad 
Ysgrytìiyrol, nad ydyw hyn yn dinystrio y profion sydd i'w cael 
all^ trwy reswm, o blaid crefydd, ýn ddim mwy nag y mae j 
profion o Ëlfenau Euelid yn cael eu dinystrio irwy Uìà dyn yA 
gwybod na buasai byth yn gweled gwîrionedd yr amrywidL 
osodiadau yn y Uyfr hwnw^ ac na buasai y ffosodiadau hyny yn 
^od byth i'w feddwl, oni buasai i Euclid ei hun eu hamlyfu. 

Yn y Ue nesaf, hysbyser y cyfryw un ag y siaradwn am oasŵ 
o henafíaeth addefedig y rhanau cTútaf o'r Ysgrytàyr, ac nad 
jdyw ei amt ^ryddìaetíi, yr adroddiad a rydd am yr amser y 
poblogwyd y ddaiar gyntaf, mewn un modd yn cael ei wrthddy 
wedyd, ond yn hytrach ei wir gadamhau gan hanes naturiol a 
gwladol y byd, wedi ei gasglu o haneswyr cyfiredin, oddi wrüi 
sefyllfa y ddaiar, ac oddi wrth y dyfeisiau diweddar yn y 
gwyddorion a'r celfyddydau; a chan fod yn yr Ysgrytìiyr-edaf 
ddidor o hanesiaeth cyfiredin a gwladol— o'r cread hyd y caeth- 
iwed — oyfnod rhwng tair a phedair mil o fiyneddoedd; dyweder 
wrtho yn y lle nesaf am jt hanes hwn, fel nad yw yn cael ei 
wrthbrofì, ond ei gadanúiau gan hanesiaeth cyfiredin, yp gym- 
WẀ^% a^ y |;ellir dysgwyl yn ihesymoli ar y 4ybû|etì[L p'i wk' 



Digitized by LjOOÇIC 



O JMAIB C]IIS«10KI»aAZTH. i09 

ioBeâd, îẅf túâ (Oet 4tte yn p koU kaii0» ei hmum i ÌMnri i im 
.ianuiilieii gyda lUm priodoldeb nad yw ]m lìioddi lijf«b7<ied eÿtẃr 
« %dd]*i¥ii am achyddîaetìà dynioB, ac amgyichîadaa «rem. Yr 
wyi yn cyíéirîo jmê, ya unig at yr kaikesiaetb ysgrytS:^! 
«yfiedin, fel i' w wahaniaetbu oddi wrth yr adceddiadau gwyrtìSl- 
iol a pbjDOj^wydGd. ¥a yr hanes ys^ythyrol^ fel yn mbob 
hanesion ereill^ y mae dygwyddiadaa ^yncä ya oyfodi oddi ar 
•ddygwyddíadaiL Uaenorol. Ni dirybwyliif am ^Ẃm wedî ei 
|;yàawnu mewn nn oet nad yw yn gydäurf àg atferion yr <oës 
&iìo; na dim yn ha&ef oes ddilynol ag y diehon »n ddywedyd 
Hjas gaUaeai lod yn wir« oddi wrtìi hancs yr oes flaenorol. Nid 
•es dim yn y eymntônádau hyn ag y gailû un feddwl mfti rhtt 
âìigiedig ydynt» ond pob peth jnddynt ac o'u ewmpas yn brofion 
eu bod yn wirioneddol. C^ellir chwaiiegu heíÿd, nad yw Ui»- 
•cbau, a hance m)eth am kyd oet diyw bérsonau neilidnol, jü 
ymddángos yn debyg i ffugiaeth ; yn hyteach, y mae ynddynit 
debygobrwydd «ryl 1 wìrìonedd: a geliid láeddwl fod pob 
hwiesiaeth ddiadduni, hẁ Cod ynddi ddim i synu y darÛenydd, 
jrn meddu tkyw radd o debygcrfrwydd o fod yn wir. Ac y mae 
yn amlwg f od yr banesîaetb deuiueŵid a gridadol yn eithaf cred- 
adwy. Dichon lod dygwyddiadau yn cael eu hadrodd yik fs 
H^geyÚLjs^ y xbai, wrth eu cymmeryd yn unig yn y dull noetli 
yr adroddir hwy, sydd yn ynddangos yn ddyeithr^, yn enwedig 
i ddyiáon o aiíeiìoii, tymtngraijya dygiad i fyny, gwahanel ; ond 
y mae hefyd ddygwyddsadau sydd yn wìrioneddiui diammheueiÿ 
fn joywydM £awer o ddynion, y rhai, yn yr un amgylchiadairi, 
a ysMÌdangoaent yn Hawn mor ddyeitfaarol. Oall fod y rhû a 
gc^ptasant yr hanesion wedi gwneyd oamgyimaaeriadau, neu fod 
oamgymmenadam ereill ymddangosiadol neu wirioneddol, heb 
fod yn hawdd shoddi cy&ìf am daaynt; ond y mae yn ficr naá 
oes mwy o belhain fel hyn yn yr Ysgryihyrau nag a á^sŵd 
ddysgwyl mewn llyfrau o'r fath henafiaeth ; na dim sydd mewn 
im modd yn ddigDnd i daflu ammheuaeüi o bsurtìi i'w ha»esiaeth 
gyfOredin. Yn aw, y mae y &ith íbd hanes sydd yn hdni s& 
bod yn dediren er amser y cread, ac yn ymeatyn yn un gy&es 
ddìdcir tiwy gymmaittt o amser a chymmahit o aiarywîaeth 
ddygwyddìadâii, yn meddu y fath wedd o ymddangosìad o 
wiriencdd yn ei hoü gyûtnsoddiad, yn ddiammheu yn aongyleh- 
ìad nodedig <ìi blaid. Ac fel y mae hyn eU yn gyfryw ^ 
j geàiiff ei gymhwyso at haoies cyffîredin y Teatament New* 
ydd, felly^ y mae tystiolaeth beiUM^ o'l blaid, ac un dta 
pàwysig, yn «ael ei vl&oddi gan haneswyr cyfl&redin — llawer ó*r 
xkai oed%ttt ^ ysgiifeoa am yr ua ameeraui a âirwy kytt ^ 



Digitized by VjOOQIC 



210 Y PRAWP KEILLDX70L 

cadarnliau gwirîonedd yr arf erion a'r dygwyddîadan y coffeîr yn 
anfwriadol yn gystal ag yn fwriadol am danynt ynddo. Ac y 
mae y dystiolaeth yma i wirionedd hanesiaetb gyfi&edin yr 
/sgrythyrau yn dwyn hefyd rhyw. dystiolaeth i'w hanes 
gwyrthiol, yn enwedig felly am fod y gwjrrthiol wedi ei 
chymhlethu â'r gyffrecSn, fel ag y maent yn tybied ac yn cyn- 
nvys eu gilydd, ac yn nghyd yn ffurâo un adroddiad, 

Yna, sylwer yn fwy neülduol wrth y dyn yr ydym yn tybied 
am dano, ei bod yn ffaith addefedig, yr hyn yn wir a gynnwysir 
yn y sylwadau blaenorol, bod y cyfryw genedl a'r luddewon, o'r 
henafiaeth pellaf, wedi bod, lly wodraeth a threfh yr hon a seiliwyd 
ar y gyfraith y dywedir yn yr Ysgrythyr iddi gael ei rhoddi gan 
Moses mewn dull goruchel, megys o'r nef ; mai crefydd natur- 
iol, eto gyda defodau chwanegol, heb fod yn wrthwyneb iddi, 
pedd ei chrefydd sefydledig, yr hyn nis gellir ei ddyweyd am y 
cenedloedd cymmydogaethol ; a bod ei hanfodiad fel cenedl yn 
dibynu ar ei haddefìad o un Duw, sef y Creawdwr. O blegid 
tybier fod y genedl, yn y caethiwed Babilonaidd, wedi ymgym- 
meryd à chrefydd ei gorchfygwjrr; ni buasai wedi hyny un 
rhwymyn o imdeb yn bod i'w chadw yn genedl ar wahan oddi 
wrth genedloedd ereill. A thra yr oedd yn ddarostyngedig i'w 
breninoedd ei hun, yn ei gwlad ei hunan, buasai llwyr wrthgil- 
iad oddi wrth Dduw yn ddadgyfansoddiad ar ei llywodraeth. 
Addefaî ac addolai Greawdwr nefoedd a daiar, fel yr oedd yn 
genedl, pan oedd y gweddill o'r byd wedi suddo mewn eilun- 
addoliaeth, yn y fath fodd ag i*w gwneyd yn bobl briodol a 
neillduedig Duw. Ac ymddengys fod sefydliad a chadwraeth 
arbenîg crefydd naturiol yn eu mysg yn dwyn tystiolaeth chwan- 
egol o blaid y profìon am wyrthiau Moses a'r prophwydi, am 
fod y gwyrthiau hyny yn esboniad cyflawn a boddlonol o hyn, 
yr hyn sydd yn gofyn esboniad amo ; ac yn gyfryw nas gellir 
rhoddi un esboniad arall arno. 

Yn mhellach, hysbyser y dyn hwn — ^yr hwn a dybir sydd yn 
gwbl anwybodus o hanesyddiaeth — fod person yn hôni mai efe 
oedd y Messiah, o darddiad luddewig, wedi cyfodi yn yr amser 
yr oedd y genedl, oddi wrth y prophwydoliaethau crybwylledig, 
yn dysgwyl am y Messiah ; ei fod wedi ei wrthod-^fel yr ym- 
ddengys y rhagfynegwyd y byddai — gan gorff y genedl trwy 
gyfarwyddyd ei blaenoriaid ; yn ystod ychydig flyneddoedd, ei 
fod wedi cael ei dderbyn fel y Messiah addawedig gan niferi 
mawr yn mhlith y Cenedloedd, yn unol à phrophwydoliaethau 
yr Ysgrythyr, eto, nid ar sail prophwydoliaeth, ond ar yr eiddo 
gwyrthiau, am y rhai y raae genym broflon hanesyddol cedym 



Digitized by VjOOQIC 



O BLAID CBISTIONOGAETH. 211 

(wrth y rliai nid wyf yn meddwl yn awr ddim mwy nag y rhaid 
i anghredwyr addef ; o blegid gadawer fod twyll a íFoleddau yn 
gwanhau, eto y mae yn afresymol dj'wedyd eu bod yn dinystrio 
ein prawf o wyrthiau wedi eu gwneuthur er cadamhau Crístion- 
ogaeth) : fod y grefydd hon, trwy ganmawl ei hunan wrth reswm 
djmion, a chario ei phrawf ynddi ei him, wedi llwyddo yn 
raddol, ac ymgynnal am gan mlynedd a mwy ; nid yn unig heb 
dderbyn \m cynnorthwy gan aÛu gwladol, ond o dan, ac er 
gwaetîiaf , y rhwystrau mwyaf, a*r erlidiau chwerwaf oddi wrtho; 
ac wedi hyny wedi dyfod yn grefydd y byd : yn y cyfamser, fod 
y genedl a'r llywodtaeth luddewig wedi eu dinystrio mewn 
modd hynod, a'r bobl wedi eu caethiwo a*u gwasgaru trwy 
wledydd pellenig ; yn yr ystad yma o wasgariad, y maent bell- 
ach er ys mwy na phymtheg cant o flyneddoedd ; a'u bod ^m 
aros yn bobl luosog — ^yn un yn eu mysg eu hunain — ac pi 
wahanedig oddi wrth genedloedd ereill, fel yr oeddynt jm 
nyddîau Moses, ac yn cael edrych amynt mewn modd nas gall 
neb ei fynegu yn gystal ag yn y geiriau prophwydol a lefar- 
wyd gynnifer o oesau cyn iddo ddyfod i ben, — "A byddi yn syn- 
dod, yn ddiareb, ac yn watwargerdd yn mhlith yr holl bobl- 
oedd, y rhai yr arwain yr Arglwydd di atynt ;" DeuL xxviii. 37. 
Gallai rhai feddwl fod yr hyn a ymddengys yn wyrth barhaus, 
yn y ffaith fod yr luddewon yn parhau yn bobl wahanedig yn eu 
gwasgariad, a*r cadarnhad a rydd hyn, mewn ymddangosíad, 
lodd bynag, i wirionedd dadguddiad, yn cael ei ateb gan hyn;— 
fod eu crefydd yn gwahardd iddynt briodi â phersonaú o 
genedloedd ereill, ac yn gorchymyn iddynt lawer o bethau 
neillduol mewn bwydydd, trwy yr hyn y lluddir hwynt i ym- 
gorffori â'r bobl y trigant yn eu gwlad. Ònd nid wyf yn gweled 
hyn yn gyMf boddlonol am yr hyn y ceisir rhoddi cyfrif am 
dano. Ond am ba beth yr hòna roddi cyfrif ? Ai y cyfatebiad 
rhwng y dygwyddiad hwn a'r prophwydoliaethau ; jmte cydsaf- 
iad y naill a'r Ilall â goruchwyliaeth faith mewn rhagluniaeth, 
o nodwedd arbenig, tuag at y bobl hyny gynt? Nag e. Y 
dygwyddiad ei hunan yn unig a geisir ei esbonio yn y dull yma, 
yr hyn, ynddo ei hun, ar wahan oddi wrth y cyfryw gyfatebiad 
a chydsafiad, na buasai, efallai, yn ymddangos yn wyrthiol ; ond 
gall y cyfatebiad aV cydsafiad fod felly, er i'r dygwyddiad ei 
him beidio a bod. Fel hyn, y mae cydrediad genedigaeth yr 
lachawdwr yn Bethlehem à*r prophwydoliaethau a'r cydgyfar- 
fyddiadau a aethant o'r blaen, yn wyrthiol tu hwnt i ammheu- 
aeth, os cydnabyddir y prophwydoliaethau, y cydgyfarfyddiadau 
ereiU, a*r dygwyddiad ei hun; er bod y dygwyddiad ei hun, a'i 



Digitized by VjOOQIC 



Ít2 T mulw» ír«ti.LBiroL 

ŵedîgaeth Jrû ;jr Be líwûw, ytai Ttnädangos fel "ŵecÈ eî ddẅyft b 
«mgylch mewn ffordd iláturiol— o^ ìtyh, fodd bytŵg, ni« gall 
neb iòd ya sicr. 

Ac fél )rr paàìẅgp îòd n«ẅeî ŵ dygrŵyd<Maaírti bjŵ ^«^ 
^gwirio riiai o*T prop&ẅydoUflelihati eiîÄoes, teTtf, geüìr »eu by»* 
^yrîed yn mhé'&äch fel yn cyfeirio tiiag at eu lliryt •gyâainẃàá'^ 
Ẁ yn rhoddi sail i 'gredu y cyllÄWmr yr oU o hoaytít ryw tùtosẅ 
iieu çilydd. í*d hyn,^bod yt Ittèdewím wedi cael eu cadw 
iiiör rhyfeddol yn eu gwaaigariad maîtti, yr hyn ya wir sydd yn 
^gyflawniad uniongyrcfaôl o rai propbwydoliaéthau, ond * ^grp- 
bwyîlir yn awr yn unig fel y mae yn tjyfetrio yn mlaen aît ry w- 
(beUi eto 1 ddyfod— bod crefydd'öaturiol wedîdyfod^Änt) ludea, 
'ac ymledaönu yn y graddau ug y gwnaetìi droe y byd-oedd o*r 
Uaen wedi duddo mewn ëihmaddoKaeth ; yt byn, yn n^yd %, 

Îhethau ereîll, a hynododd y Ue hwnw, fel y mae ei drieoÈon yn 
ynod— bod y cyftiewidiaà mawr tmaar grefydd dros ybyd weífi 
*ei ddwyn oddi amgyldi trwy gyfeẁu 'mai yr fesu t>edd y Mcssiä 
addawedig : — y tmae péthau o'r nati» yma yú eyfeirio meddjüfrti 
'dynion diMfol yn naturiol at gyftawniad ilwyr y projẁwydcA- 
laethau yn nj^ylcfh adf^ad cyflawn y genedì-^yn nghyhfti 
•fiefydliad y deymas dragwyddol yn eu tnysg, teytnas y Ŵessîa, 
* chyftwr dyfodol y byd dan ei lywodraeth sanctaidd. Nid 
*irstyrià, mi dybiaf, y cynryw ddygwyddladau, wrth eu cyferbynu 
4*r ptophwydolîaethau hyn, yn 4<übwys yn y ddaál, gan un dyn 
"âr yr hysbysiad cyntaf a gai o honyirt. Cytunant â'r pfrophwyd- 
•ôliaethau am bethau sydd eto ì ddyfod, riioddant dystiolaìeth 
tîhwanegol o*u plaid, ac ymddangosant ŵl yn cyfBÌrio at eŵ 
Bwyr gyfiawniad. 

Ac yn wir, y mae yn angenrheidiol wrth raddau hdaeth ^ 
Wybodaeth, p^^, ac ys^aeth, i fod yn gymhwys i famu yti 
Ŵrwyadl aẁ y prawf o Maid Cristiönogaeth, oddi wrth yẃati 
liöno o'r prophwydoliaethau sydd yn perthyn i seíyllfá ^toyrnas- 
üedd^ y byd, a Cbyftwr yr eçlwys, o scfydHad CristiönogaBtìi 
hyd yr Binser presennol. Ond, wrtb ^ymmeryd golwg gyftred- 
înol arno, y mae yn ymddangos yn dra phwysîg. Ac y mae 
ilynion a wnaethant .yinchwiKad trwyadl fr pram hwn— ac yt 
oedd rhai o bonynt yn ddynion o*r dymmer fŵyaf pwyllpg,^ 
lîaHttoedd eangaÿ, yn drapheìl oddiwrth gael eu cyfrif yn i^oreà 
1 ragfatnau— yr oeddyfit yn hôni yn gr^ ei fod yn gwbl ben- 
derfynol ac anwrthwynebol. 

Meddylier yn awr am ddyn owbl anwyboftus o banesydäîaeíh 
yn galw i gòf y rhanau a ddyfynwyd uchod o'r Ysgrytíiyr, ìieb 
wybod nad Ŵigwaith (fiwrddar oédd y cwW; yn», 'yn cad tÄ 



Digitized by VjOOQIC 



jà fŵiyẃ «m^t ya tu eysfyUtîaá fc^'tt güydd; fod d«?byniad i^ 
ii^4)äid erefydà n»l«i?ial yn y bjd, i laddau i«a;^, ya ddyleda» 
i-9 ll^ hwQ, a'f dadgad^wii^ i^ g^^wys^; yr addeûr ei £o4 
^ Uylr a'r haB»fia«tti «wyaf ; $od ei Ufiseryddiaetb afì hmeiMf* 
IMŴ cyftedia 3^ gwU gredadwy ; M yif beai gei^edl hoi^iÿ y^ 
li«dd/ewQ]i, m, y rlìai yr yBftdriaa yn beii^, wedi bod yi^ boì^ 
Pd«w BAO^ y^^ a^benig; |bd «a wedi oyfodi, gai^ hòm mai 
ẃ oeddt y MWia^ ar jt adeg yar oedd dysgwyläd oddi wxtli 
j piQ|^wydolii^tbiŵ «tt y Mesẁs ^i ^o4 wedi ei wrtìiod fs^ 
j gf aedl W> 094 ei ddetby^ gaft y ClenecUioed4« ni4 lur mj^ 
pmwf pfopkiMrydoliae&, ond ar ifa^ prawC gwyr^iau; fod j 
^^dd a addysgai we4i y«igyn»al daa yr anbawsdeirau lawya^ 
Wedi çmwU tir, j^ o'r 4iwod4 ddyfüd yn giefydd y byd; »e j^ 
y ^^Mnse^, 1(4 y wl%dw7Îaetb laddewig wedi ei Uwyr ddiayat]^ 
aV genŵdl w^ ei gwasgar^ ijiost w}^eb y ddaiaf; m$ Qto»eY 
byuys €!^ bod wedi pe^bau yn bobl l^ospg, a gwabaAedig am 
gyn^ler « ganáfoodd hyd y dydd beddyw, yv byHf nid yn uBÌig 
% y^^ddf^y^ yq gydawniad eywû: o lawer o bri^wydoUaietbWi 
mA. Ì¥^fi aydd yn ei gwneyd yn eitbaf posiU, lel yr y«ì4dea§^ 
jA aailwgf i^r addewidW a wnaetbpwyd iddynt fel eea«dl gaei 
ou eyâa^^ eto< A^ yn chwanefgol at y gwmoneddau a4ä^ 
^ídíg byn» yatyrio^ y pof son yr y4ym J^ tybied fbd y sylwadaji^ jf^ 
oael oa gw^eyd wvt^o, fel y qiae sefylìfa y byd, a ob.yÂwf y^ 
JS^wys (^tioBo^l, wedi) ao yn cyuM^ob i, biT^bwydeUafeẂ^ 
l^ybîor, meddai^ íod y fieiŵia^ byn yn caol eu dal gyferlÿn a*? 
ymadroddioa ys^rytl^oj a ddyfynwyd, ac yn eael eu oymbari 
yu ofalm k hwyiit, y nPiae y» rbaíd yr ymdda^g^seiit yn eu eya* 
tyUtiad lt*u ^ydd yn dra pbwysig i ddyn ys^ol ; aío ynr wŵ 
yn Uawer mwy pwysig i ddyn as ei g^ydnabyddiaetb cyntaf, na^ 
j gattwii ni »ydd wedi oy^^ẁto à bwynt ddycbymygu, beb rodd^ 
aylw ac aatẃwydd ^fiilld^ol i'r p«fwyl bwQw* 

Y mae yn angenrbeidiol i'r boÛ betbau byn, a'r amryw neU]^ 
d«^o« bart^ iddyntt ga^ eu byatyried Vu cbwilie^ bob UA ar 
wabaa, ac yu y wh14 niwyal trwyadl* fèl y gaUer basiii^ y» 
bnodol batb yw pwys pob w^ boÂy^t» « tbyp>a y casgliadan ^ 
ganlyiiaAt o44Ì Wltb eA4 «ortb u^odig. - Oud md a^ai^wyi 

I^Gellír symio i |^ gtlyn^»» Bitii9 «i hfẅm wahfW9<M9iekfMmi 
OtMẅn^jt^àh lel y Mnÿa;*^ 

I. Byhd rhoddi jgtgFmiftli i M^ pMtüif w fi bea 4 bmi» a tl^a 7 o«i9ÿMd 
.4|dá| no^ «M gryia wfdi fu iMuift 7» nghgrd. 

" '^ " ' ' ". - . -. ynriitidhyd yaofld 

hym tk bnluil. 



Digitized by VjOOQIC 



214 T PRAWP NEIIrLDTrOL 

gwneyd hyny yma. Nîd aetbom yn míiellach na dangos foí yr 
olwg gyflfredinol anmherffaith a roddais araynt, y praẃf hanes- 
yddol addefedig o blaid gwyrthiau, a^r amrywiol ddygwyddiadau 
a ymddangosant yn gyflawniad ar brophwydoliaeth, a'r amryw- 
iol bethau cyfochrog, heb fod yn disgyn dan y penau o wyrthiau 
na phrophwydoliaeth — fod yr hoU bethau hýn yn nghyd, y rhai, 
am eu bod yn ffeithiau y mae yn rhaid i anghredwyr eu haddef 
— ^yn ffurfio prawf gwirioneddol foi rhywbeth mwy na dynol yn 
y peth — prawf llawer pwysicach nag y gall dynion diofal, heb 
fod yn feddiannol ar ddim ond golygiadau anmherffaith ac 
arwynebol am dano, bjrth ei ddychymygu; a phrawf sydd yn 
ddigonol i weithredu oddi amo. A rhaid, mi feddyliwn, i 
anghredẁyr addef y pethau hyn. O blegid er y dichon iddynt 
ddyẁeyd nad ydyw y prawf hanesyddol o blaid gwyrthiau, a 
wnaed er cadamhau Cristionogaeth, yn ddigonol iV hargy- 
hoeddi fod y cyfrjrw wyrthiau wedi eu gwneuthur mewn gwir- 
ionedd, nis gaUant wadu fod y cyfryw brawf hanesyddol, gan 
ei fod yn ffaith. Gallant ddy wedyd mai damwain yn imig ydyw 
cydrediad y prophwydoliaethau â'r dygwyddiadau ; ond y mae 
llawer o anghreifftiau nas gellir gwadu bod y cyfryw gydrediad 
yn amlwg ynddynt. Gallant ddywedyd gyda golwg ar bethau 
cyfochrog, fel y rhai a nodwyd, y gall pobl ddychymygus weled 
ystyr mewn dygwyddiadau damwéiniol, heb ynddynt im ystyr, 
ac y gwnant allan gydgyfarfyddiadau fil i ffafrio eu ffoleddau. 
Gall dynion, mi a addefaf, siarad fel hyn ; ond nis gall un dyn. 
difrifol feddwl fod y petbau hyn yn gwbl ddibwys, os ystyria 
bwysigi^wydd pethau cyfochrog ac amgylchiadol yn y dystiolaeth 
oddi ar debygolrwydd, fel y mae yn wahaniaethol mewn natur 
oddi wrth y dystiolaeth oddi ar brawf penderfynol. Y mae yn 
wir fod yn ofynol cael y farn gywiraf er penderfynu gyda 
manylrwydd pa beth ydyw nerth prawf amgylchiadol ; ond y 
mae )m fynych yn llaẃn mor argyhoeddiadol a phrawf eglur ac 
uniöugyrchol. 

Wrth ystyried yr olwg gyffredinol yma ar brawf Cristionog^ 
aeth fel yn ffurfio un ddadl, gall hefyd wasanaethu fel annogaeth 
i ddynion difrifol i gadw mewn cof ac ystyriaeth bob peth a 
feddyliant o unrhyw wir bwys yn^y ddadl, ac yn enwedigol, yr 

me^rn undeb à'u gìlydd ; o blegid y maent, nid yn unig yn erjfhs^ ond yn 
UnoBogi y prawf {^they not orUy increaàe it, but muUiply ŵ). 

4. Y mae camgyniad ar du gwrthod Crístionogaeth yn Uawŵ mwj peryglus 



nag ar y tu aráll; ao y mae yn deg dewis y llwybr diogelaL 

5. Y mae gwirionedd Cristionogaeth yn dibynu ar yr hoU brofion wrih eu 
-cymmeryd gyda'u gilydd. Y mae CrÌBtionogaeth yn wir, oddi eithr y geUir 
yn rheÿmol ystyried fod yr hoU gyfres o fifeithìau, a phob ffaith neUlduol, yu 
gwbl ddygwyddiadoL] 

Digitized by LjOOÇIC 



O BLATD CBISTIOMOaAETH. 215 

hyn a ymddengys yn gyflawniad o brophwydolìaeth ; a gwelant 
— ^wrth famu yn ol y rheolau naturìol with ba rai y bemir prawf 
oddi ar debygolrwydd mewn achosion cyflfredin — eu bod yn 
fpurfio gradd Uawer uwch o brawf, wrth gael eu golygu gyda'u 
gilydd, nag a allesid tybied wrth eu hystyrìed ar wahan, ar 
wahanol amserau. O blegid y mae profìon oddi ar debygol- 
rwydd, wrth gael eu casglu at eu gilydd, nìd yn unig ^m 
chwanegu y prawf, ond yn ei luosogi.^ Ac ni cheisiwn ber 
swadio neb i beidio sylwi ar, ac ystyried, yr hyn a feddyliai ar 
yr ochr wrthwynebol. Ond eto, dylid cofìo, nid i'r dyben o 
ddylanwadu ar ei farn, ond ar ei ymarferiad, y gall camsyniad 
ar un llaw fod yn llawer mwy peryglus yn ei ganlyniadau na 
chamsyniad ar y üall. A pha gwrs ydyw y mwyaf diogel, a 
pha un yw y mwyaf peryglus, sydd ystyrìaeth a deimlir yn dra 
phwysig, pan fyddwn yn ymbwyÙo, nid uwch ben dygwyddiadau, 
ond uwch ben eîn ymddygiad mewn achosion tymmorol. Mae 
cael ein dylanwadu yn ein bam gan yr ystyrìaeth yma— credu 
neu anghredu ar ei phwys — yn g^rmmaint esampl o ragfam a 
dim. Ac fel rhagfamau ereill, gweithreda yn wahanol mewn 
gwahanol bersonau ; o blegid y mae rhai yn dueddol i gredu yr 
hyn a obeithiant ; ereill, yr hyn a ofuant. Ac y mae yn beth 
amlwg afresymol appelio at nwydau dynion i'r dyben o ennill 
eu cydsyniad. Ond mewn jrmbwylliad yn nghylch ymddygiad, 
nid oes dim mwy rhesymol i'w gymmeryd dan ystjrriaeth na*r 
pwysigrwydd sydd ynddo. O blegid meddylier ei fod yn 



MibU] 



T mae yn ymddaogos i mi yn «nmhosibl mewn nn ystyr {moraUy iiwpcẅ- 
) fod cynnifer o fathau gwahanol o brofion, a'r cwbl mor gryûon, yn 
rhoddi eu cyd-gynnorthwy, ac yn nno eu CTd-nerth, i sefydlu a chadarnhau 
twyll."— WiUberforct^t Practical View. " Pe gallasai dyfais ddynol, neu 
ddygwyddiad, roddi ì Griationog^ieth rhyw un o'i thystiolaethau, nis gellir 
eteaa. na dychymygu i'r hoU d^stiolaethau gaol eu huno â'u gilydd gan un o^r 
cyfryw achosion. Pe gallasai ystryw Uwyddiannus gynUunio a dwyn oddi 
amgylch ei gwyrthiau cyhoeddus, neu bethau tebyg iddynt, byddai ystryw a 
dyfûs pellach, ac adnoddau newyddion yn angenrhe.diol i gyfaddasa ei 
phrophwydoliaethau at yr un amcan. Yn mhellach, yr oedd yn rhaid, nid yn 
unig wrtn f edrusrwydd gwahanol, ond wrth gymmeriad hoílol WTthwrneb, i 
lunio ao i ledàenu ei moesau ardderohog. Yr oedd y ffidth o'i lledaeniad 
hefyd yn ngwyneb gwrthwynebiad gallu<>édd y byd yn tybied fod y rhai a 
wnaethant hyny yn feddiannol ar yni a chynmwysderau gweithgar ereill na 
pherthynent i'r gwaith blaenorol. Yn ddiweddaf , y mae y dysgrmad o fywyd 
a chymmeriad ei Sylf aenydd yn waith o'r f ath wreiddioldeb a doethineb, nas 
gaUiuai fod yn gynnyrch dim ond gallu a gwybodaeth berffaith. Sefyllf a y 
prawf o blaid Oristionogaeth ýw hyn:— v mae tystioketh ddiamwys i wyrth- 
lau Cristionogaeth : y mae ganddi hefyd brawf oddi arbrophwydoliaeth ; y mae 
amlygiadau ^ur ereiU o darddiad dwrf ol ynddi hi ei hun. Ac nis gâllasai 
dim ond gwinonedd «jnnyrchú yr holî dystiolaethau hyn; ao nis gaU dim yn 
awr ond gwirionedd Orìstionogaeth roddi cyfríf am eu hanfodiad.''— i>avito» 
on Fropìucjf,] 



Digitized by VjOOQIC 



21Ö T PKÁWr KXIUEM0£ O S&AID OB18TIOKOOAnH. 

antmlietts pA ^etìi « fyddHÌ ctn^iad gprẃlimbt yn ^diA j«* 
nen ddull gwtthwynèb ; «to, rluûd jt jttjrià bjB-f*4Mi bfd4ai 
ond ycbydig, ocr dim, canlyiiîad dmrg 'wtih gyimaoiTd 7 duH 
bwn, ae y bjddai 7 ea]U;fiiiad aOTyaf adbapiit jn iiÿyB &'r Hatt 
-^rlúád yr jnìddaiigow byn i íeddyi diragmm ym betb o't 
pwya mwjraf inag at bead^ifynti palfbdd i weîŵnídii. Ond j 
mae gwirionedd ein creffdd^ yr nn nsodd a ewirîon^efM peibatt 
cyAredin, i gael barau am dimo gan yr bdü bfofion jm nnedig(# 
Ac oddi eiim: y gellir meddwl fod yr boU betfaaa a ddygwyd jt^ 
mlaen yà j ddiäl, ae a ellir eu dwyn, we£ cymaeryd Ue trwf 
dcbmwain (o blegid yma y gorwadd nortfa y ddadl drea Grîat^ 
ionogaetb) ; ^ma, y mae y gwîrìonedd wodi ei brofi: fel mewt^ 
iliyw aelios cyf^sedin, pe baî lÌTuiwa o ddygwyddiadaa add^adîir 
yn cael en dwjm yn míaen fel peawf o rbyw ddygwyddìad arall 
fyddol mewn dadl; profld gwirionedd y dygwyddîad mown 
dbdl, nid yn unig oa byddu rbywun 0*1 dygwyddiadan addeíedtcp 
o kono ei bon yn ei gadambau ynegliur; oad, er na byddai un o 
bonynt o bono ei bun yn gwneyd byny, os nad ellid tybîed / 
buasai yr oU o'r dygwyddiadau addefedig, witb en cymmeryd 
gyda'u gilyddy wedi cymmeryd Ue, oddi eitbr i^r dygpvydiya4 
ammbeus lòd yn wirioMdd. 

Y mae yn aimiwg pa laint o imitaía y mae nator t prawf bwn 
yn 6i roddi i'r dymon byny aydd yn ymoaod ar Oristionogaetb^ 
yn enwodig mewn ymddyddamon. O biegid y mae yn bawdd 
áangos, mewn doll byr a bywìog, fod y pe& yma a'r petìi an^ 
yn agored i wrtbddadleuon — ^nad ydyw y naill betb a'r llall ond 
dfbwys ynddynt en bnnainj ond y maeyn aBniboatbl dangos yn 
yr m duU n^PÖi a cbadenud unedig yr hoU ddadl wrtb ediyd!ì 
ami yn ei cbyíanrwydd. 

Ond, yn ddiweddaf, fei y dangoswid nad oes nn ilwawni yn 
erbyn dadguddiad fel yn wyrtbiol; fod trefo ffyffiredinol Crist- 
tonogaetb, a'i rbanau arbeíiig, yn gydunol a chyfansodcüad 
pethttu, a'r eyftm yn berffiátb gredadwy; tslly, y mae y sylw«> 
lidau a wnaed yn awr ar 7 prawf p^ndetfTnol o^i {ẅlaid ytt 
dangûs f od y ptawf bwn yn gyfryw o nm ei natur nas geUir Á 
úẅjBtẃo^ er iddo gael ei ìẅÌm. 



Digitized by LjOOÇIC 



SIT 



PENNOD YHI. 

UC T OWBTSDDADLS^ON A BU.n> MV QTYQPI TIT BBlTlf 

TMBBSTMU ODDI WBVK OTI'AÜIBBIJLBTB: KA7XrB AT 

OBBYTDD. 

pB yr ystTrÌai pob im gyda'r d^alweli a^r gw7Uadwria«tik 
dyladwy pa betlà y maent yn ei fámu, ni b^dai ejmmaint o 
angenrheidrwydd am j bennod bon. Ond gan nad yw hjn f w 
ddysgwyl, yn gymmamt a bod rhai yn ddifater am ddeaU hyd 

În oed yr hyn a ysgriíbnant yn ei erbyn ; gan fod y traethawd 
wn fel traetìiodau ereîll yn agored i wrthddadleuon a atleni 
ymddangos yn dra phwysig i ddynion meddylgar ar yr olwg 
gyntaf ; ac heb law hyny, gan ei fod yn fwy agored íyth i wrth* 
ddadleuon y dynion a allant famu heb feddwl, a beio heb hxa% 
ni byddai yn anmhriodol nodi ae ystyried y nrif wrthddadleuctt 
a ymgynnygiant i fy meddwl i, Y maent fel y canlyn 2— ♦ 

Msd gorchwyl sdw ydyw ceisio symmud anhawsderan mewn 
dadguddiad trwy ddyweyd fod yr un anhawsderau mewn crefydd 
naturîol; gan mai yr hyn sydd eisieu ei wneyd ydyẃ, symmud 
yr anhawsderau sydd yn perthyn iddynt yn gyfi^edb, ac i'r 
tiaül a'r llall : ond ei bod yn flordd ddyeithrol i argyboeddi dyn* 
Ìon am rwymedigaethau crefydd, trwy ddangos iddynt fod gan* 
ddynt gan Ueied o reswm dros eu hymdrafodaeth bydol ; ao yn 
íFordd ddyeithrol i amddifi^ uniondeb a daioni Awdwr natur, a 
aymmud 7 gwrthddadleuon yn erbyn y naîll ẁ ììàH, i'r rhai y 
mae cyfundreâi crefydd yn agored, trwy ddywedyd fod yr ua 
gwrthddadleuon yn ymddangos hefyd yn erbyn rhaffluniaeth 
naturiol — ffordd o ateb gwrtìiddadleuon yn erbyn erefydd, heb 
gymmaint a cheido profi íbd ei chyfdndrefb, neu y neiUduolioa 
ag y dadleuir yn eu heibyn ynddi, yn rhesjmol, mae yn rhaid^ 
yn enwedi^ol, fel y gaU rhai fod yn ddigon difeddwl i ddy« 
wedyd, íbd hyn yn ddyeithrol, pan vr addefir nad yw cyfBitebiaeth 
yn un atebiad i'r oyíryw wrthdoadleuon ; pan ddygir y dviÜ 
yma o resymu ì*m eiüiafiim peUaf, bydd iddo, er hyny, adael j 
moddwl mewn ystàd betrusgar ae ammbeus ; a bod dyçhymyga 
y geUir Uwyddo gyda dyndryw i ymadael Vu buddiannau ru 
pleserau presennoi, oddì «r ystyriaeihaa ereÍYddol, a hyny ar 
iail piofion ammbeua, yn arddangoB graddau nelaeth loiwyb» 
odaeth ar, a dí%g adnabyddiaefh o» ddyindryw* 



Digitized by VjOOQIC 



218 Y OWBTHDDADLETTOÜT YV EBBYK YMBESYMT7 

Yn awr, er mor deg y gall y dull yma o siarad ymddangos, 
mae yn hawdd gweled fod yr ^rmddangosiad o degwcli a phriod- 
oldeb sydd ynddo iV gyfrif i olygiadau hannerog am ran o'r 
pwnc, ac i iaith anmhenderfynol. Trwy hyn, y mae dynion o 
feddyliau gweiniaid yn cael eu twyllo yn fynych gan ereill, a 
dynion o feddyliau gwammal, ganddynt eu hunain. A hyd yn 
oed, nis gall dynion difrifol a phwyllog bob amser ymryddhau 
yn rhwydd, a gweled ar unwaith trwy yr anhawsderau sydd yn 
cylchynu y pynciau eu hunain ; a*r rhai a fwyheir gan annigon- 
ohrwydd geiriau, a'r camddefnydd a wneir o honynt. I'r dynion. 
hyn, gall yr atebiad canlynol i wahanol ranau yr wrthddadl fod 
o wasanaeth, fel y gall hefyd dueddu i ddystewi ereill. 

Yn gyntaf^ y peth a geisia dynion ydyw gweled pob anhaws- 
der wedi ei symmud.^ Ac y mae hyn, neu ga]ü fod, am ddim 
a wyddom i'r gwrthwyneb, yr un peth a gofyn, a cheisio dirnad 
ac amgyffred y natur ddwyfol, a hoU gynÙun rhagluniaeth o 
dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Ond y mae bob amser yn 
ganiataol rhesymu oddi wrth yr hyn a addefir at yr hyn a 
ddadleuir. Ac nid yw rhesymu oddi wrth grefydd naturiol at y 
ddadguddiedig yn llwybr isel a salw, fel y dadleuwyd, mwy nag 
ydyw rhesymu mewn amgylchiadau afrifed, mewn materion 
cyàìredin ymddygiad, yr hyn yr ydym yn wastadol dan angen- 
rheidrwydd o wneyd. Yn wir, yr wyf yn ofni y gellir cymhwyso 
y gair salw mor briodol at luaws o bethau mewn bywyd ag at y 
pethau a nodir yn yr wrthddadl uchod. Onid peth salw ydyw 
fod gan y meddyg goreu mor Ueied o wybodaeth yn ngwellhad 
clefydau ? Onid peth salw ydyw gweithredu oddi ar dybiaeth 
a dyfaliad, pan y mae by wyd dyn yn y cwestiwn ? Diammheu 
ei fod felly; iÿd ychwaith felly mewn cjmahariaeth i fod yn 
amddifad o bob medr yn y gelfyddyd werthfawr hono, fel ag i 
fod dan rwjrmau i weithredu yn hollol yn y tywyllwch. 

Yn mhellach, gan ei fod yn beth afresymol, yn gystal a chy- 
ffredin, dwyn yn mlaen wrthddadleuon yn erbyn dadguddiad, y 
rhai ydynt yr im mor rymus yn erbyn crefydd naturiol, a bod y 

[^ Y mae y dymuniad hwn am ddeall yn berfiTaith, am f n hoU anhawsderau 
gael eu symmud, yn duedd naturiol, ond nid yw yn duedd ganmohwlwy : y 
mae yn cyfodi oddi ar falchder y galon lygredig, ac y mae yn withwyneb i 
Tsbryd fiydd. Hanf od fEydd ydyw mai á'r anweledig y mae a wnelo ; a phe 
buasai hoU gynghorìon Duw a hoU gyssyUtiadau trem gras wedi eu dwyn i 
lawr at amgy^ediad y deaU d^ol, ni buasai yn ein nato le mwyaoh i f^d. 
Mae y dadguddiad dwyfol wedi ei poddi i ni yn y cyfryw fodd ag i wrthweithio 
y duedd hou. Amlygir i ddyn gymmaint o gynghor Ihiw ag sydd ddigonol i 
ddef&o ei dd^ddordeb ^ddynt, a'i ymchwiUad iddjmt; ond nid oes digonwedi 
ei ddadguddio f el ag i wneyd fifydd yn ddiangeimlaid. Y mae BuÜer yn 
iiarad am y duedd ^bi^ylledig méwn gûrìau tra diimygOB.] 



Digitized by VjOOQIC 



ODDI WBTH aTFATEBIAETH NATTTB. 219 

rhai sydd yn gwneyd hyn yn ymddwyn yn annlieg at ereiU, os 
nad ydynt eu hunain mewn dyryswcli, trwy beri iddynt feddwL 
nad ydynt ond yn dadleu yn unig yn erbyn dadguddiad, neu 
athrawiaethau neillduol ynddo, pan y maent mewn gwirionedd 
yn dadleu yn erbyn llywodraeth foesol ; gan mai fel hyn y mae; 
yr achos yn sefyll, y mae o bwys dangos fod y cyfryw wrth- 
ddadleuon yn annelu mor uniongyrchol at grefydd naturiol ag 
at grefydd ddadguddiedig. Ac y mae gwrthddadleuon, y rhai 
ydynt yr un mor briodol yn erbyn y nwll a'r Uall, yn cael eu 
hateb, trwy ddangos eu bod felly — ^yr im mor briodol yn erbyn 
y naill a*r Uall — a chaniatau yr addefir gwirionedd y cyntaf, sef 
crefydd naturiol. Ac heb g)rmmeryd dan ein hystyriaeth pa 
mor eglur y mae hyn yn cael ei addef, y mae o bwys i ni sylwi, 
mai fel y mae y pethau y dadleuir yn eu herbyn mewn crefydd 
naturiol yn bethau o*r un natur a'r hyn y gwyddom trwy brofìad 
am danynt yn nghwrs rhagluniaeth, ac yn y wybodaeth a rydd 
Duw i ni o barth ein Uesâd tymmorol dan ei lywodraeth, feUy 
y mae y gwrthddadleuon yn erbyn cyfundrefn Cristionogaethy 
a*r profion o'i phlaid, o'r un natur a'r rhai a wneir yn erbyn 
cyfundrefn a phrofion crefydd natur. Pa fodd bynag, gaU y 
darUenydd, wrth fwrw golwg, weled nad yw y nifer mwyaf o*r 
cyfatebion a wnaed hyd yn oed yn y rhan ddiweddaf o'r traeth- 
awd hwn, mewn un modd yn gofyn am i fwy gael ei gymmeryd 
yn ganiataol, nag sydd yn y cyntaf — fod Awdwr yn bod i natur, 
neu ly wodraethwr naturiol ar y byd ; ac y mae Cristionogaeth 
yn cael ei hamddifíyn, nid oddi ar ei chyfatebiaeth i grefydd 
naturiol, ond yn benaf oddi ar ei chyfatebiaeth i gyfansoddiad 
natur, yr hwn yr ydym yn ei adnabod trwy brofiad a sylwad- 
aeth. 

Yn aily Y mae crefydd yn beth ymarferol, ac yn gynnwysedig 
yn y cyfryw ymddygiad ag a orchymynir, fel y mae yn rhesymol 
meddwl, gan AVdwr Natur ; yr hwn ymddygiad, ar y cyfan, a 
fydd yn foddion dedwyddwch i ni fel deiUaid ei lywodraeth. 
Yn awr, os geUir argyhoeddi dynion fod ganddynt yr un rheswm 
dros gredu hyn ag sydd ganddynt i gredu y bydd cymmeryd 
gofal o'u hamgylchiadau bydol yn fantais iddynt, nis gall y 
cyfryw argyhoeddiad lai na bod yn ddadl dros iddynt ymarfer 
crefydd. ^ Ac os oes rhyw reswm dros gredu un o*r rhai hyn, ac 
ymdrechu i gynnal bywyd, a sicrhau i ni ein hunain angenrheid- 
iau a chysuron bywyd, y mae feUy reswm hefyd dros gredu y 
UaU, ac ymdrechu sicrhau y Ueshad a gynnygia i ni. Ac os yw 
buddiannau crefydd yn anfeidrol fwy na'n hoU fuddiannau tym- 
morol, yna, yn gyfatebol i hyny, y mae y rheswm yn gryfi^ch 



Digitized by VjOOQIC 



droa aieriian r naiU m nerfaa^ 7 lUl.. Y mà» jfh iimlwg fod 
hjn yn anftteoadwj, a bod ynddo duedd i ddyWiwadu medd|yl-<^ 
iau diragíani, y rhai sjdd yn ystijried pa beth n^ewi^ gwirìonodd. 
ydyw ein «ef^^Ua» neu ar ba &tk o iMrawf jr ydym wedi eii^ 
goaod ym natunoi i weithradu, a'r rhai sydd yn foddUwn ar y 
telerau ar y rhai yr ydym yn byw, aq yn ^ylwi ar, ac yn dilyn y^ 
^ddyig ymarferol hwnw a roddir i ni, pa beth bynag ydyw. 

OÉiid gorwedda nertb mwyaf y ddadl y cyfeiriwyd ati yn yi^ 
wrthddadl mewn Ut «reU. O blegid dywedir fod prawf ord^ 
jdd yn caal ei g^^ehynu gan y Hith a^Awsd^u anoifod i^ 
aydd yn eigwneyd yn ammheua ae aoanhenderfynol, ae naa geUiJC 
■leddwl y gadawsid y prawf, pe buaffai yn wir, ar dystioUetht 
ammheus. ^ FeUy, beb law nertii pob anbawsder o^ wrthddadl, 
y mae yr anbawtderau a'r gwrthddadleuon hyn gyda'u gilydd 
yn cadi en troi yn ddadl benderfynol yn erbyn gwirionedd oref^ 
ydd, yr ham ddadl tydd yn aefyÚ f^l hyn :-^Pe buasai çrefydd. 
jn wir, ni buatal Jn oael ei gadael yn ammheus ac yn agored \ 
wrthddadleuon i'r graddau ag y mae feUy. Oan hyny, y ma% 
j ffîdih ei bod wfdi et gadael fel hyn, nid yn unig yn gwneydl 
«i phrawf yn want ae yn Ûeihau ei rym, ond hefyd yn dangos ei 
bod yn dwyUodms» neu ym rboddi wì i gredu ú bod feUy* Yn 
«.wr, y maa yr ye tyriaeth y rh^ i ni^ oddi ar gwre natur, yn ein 
baehMÌon t^rmmorol bron yn wastad, ac mewn achoeion o gan«i 
lyniadau pwyei|^, weitbredu pddi ar brawf cyfTelyb ran natur 
n giaddan i b^wf erefydd» yn atebîad i'r ddadl hon; am fo4 
byn yn dangoe ei fed yn unol i^ ymddygiad a chymmerìad 
Awdwr Natur ein gosod i weitiiredu ar brawf cyffelyb i'r hwn 
«g y mae y ddadl bon yn cymmeryd yn ganiataol nad aU ein 
ggsod i weithredu ami; y mae yn anghraifit — un gyffiredinol 
wedi ei gwneyd i fymy o luaws o rai neULduol^^ rywbeth yn ei 
jmddyguid tuag atom« eyffelyb i'r byn y dywedir ei fod yn 
anghredadwy* A oban fod nerth yr atebiad hwn yn gorwedd 
jn unig yn y cylMeUaeth sydd rhwng y prawf biaid crefydd» 
*& o biaid ein ymddyglsd tymmorolt y mae :p atebiad yr un 
srar d^ a pbenderfynol, pa un bynag a wneir y cyffttebiaetii 
aUai^ trwj ddangos fod y prawf bhw y ejntaf yn uwch, neu 
7 prawf o blaid y diwçdd^f yn ia» 

¥% drÿifyẅi* Amoan y traethi^wd bwn ydyw, nid amddil^ 
ojmnfNriad Ouw, ond arddangos rhwymedigaethau dynion ; md 
cyfiawnhau ei n^uniaetb^ ond dangoe m beth i^ ddylem ni á 
wneutiwr.^ Y mae y rhai byn yn ddau wer> ac ni ddylent gad 

[> Yn gjíBredln y m«e J pnwf oddi inih gyfbt o b U e Ŵ jnlwj UmyéêimÊmm 
jBewm < Ci i ai i l gwiŴMMajifla mi, nim mciwn oadigfibw «0 eẃ* W^ẀmiẂ^ 

Digitized by VjOOQIC 



eoi lÌMcidi y siaâl yn Ite y üfilL Ac er y gallant yn y diwedd 
gy£azf0d à'a gilydd, eto gellit ^ffm'efú ëyl^^LàaAi a gyfeirîant yn 
uidcHEgjirc^ i ht(Ájâkẅedáä, ac lieb Ibd ytiddy&t rhyw gy«- 
sylltiad üieìllduaL à'r cyntaf, yr ^yA sydd yn peit&ya Jlai i m nag 
y mae ilawer yn barod i gredû. X) blegid, yn gyii^taf, nid jw 
yn angenjh^diûl ì m gyfiawnhiuü gc^chwyüaeŵftu rbaglim^ 
taelà yn ngwyneb gwäf^dadleucm) ya Uihellacli tea dangos f 
gall y petíian y gwrtìiddaâlenir y^ 06 hetbyn, am ddim a 
^ryddûm ni, Sad yii gyBson "ág itni(»ftdeb « <daîoni. Tybìer, gan 
kyny, f od petluui yn nhre&i y byd^ a chyälliâì làa^aniaeth, wrth 
m eymawryá wrŵynt eu huBam, m íÿddent yn ai^yfiawn; eto^ 
dangoswyd tu hwnt i ààaàl, pe yr edrýchem amynt yn y %íetth<- 
ynaa a ddîchon fod rlgmgddynt a phethau ereiül pmeAttolÿ 
mynedol, a dyfoâol, à'r hxàí gyfimdx«fn,JQ'4r hon y mae y pefha^ 
y d&dleuir yn ^u herbyn yn rhanaa, y gtdlai y petbau hyti ytti* 
ddai^goa, nid yn nnig yn nnol àg üniDüdéb, ond yd «aataplau ^ 
hono. Ac yn wir, dangoswyd oddi wrlh gyfátebîaeth, nid ylì 
unig fod ìtywL yn bo&ibl, ond hefyd yn debygol a ehireiiaâwy. 
▲c felly, y tnae gwrthddadleuon wedi m cynuaeryd oddi wtth y 
(^yw bethau wedi eu hsteb, a rhaglumaeth yn «ael lei ham^ 
ddiôyi^, mor beU ag y mae crefydd yn gwneyd ei hdmdd^yttîaâ 
yn angenrheidiol. F<eUy, ymddeogys, yn ail, &a cheisir 6ym<» 
smid tgwirthddadlenon yn ^byn yr tudraMleb a*r daioni dwyiòl) 
tewy ddangos fod y «yîSelyb wdrtìuldadlenon a addefir ya hoiloí 
bendetfynol, yn bod yn :erbyn rfaaginiiäaeth na^urioU <^ ^<^tth 
4yl4^ <& dangoft nad 'pf y gWFthddadleuon hyny yn bénderfyn^ 
y mae y |>ethau y âadlieuii yn eu herbyn yn cael eu hys^ýyied 
ièí EeíÔúaLU, yn imel «« pf ofi grm mhellach yn gredadwy» oddá «t 
eu cydâTutfiad à ehyfansoddiad imtur^-*erangh»iífiBt, y gwobrwya 
ac y cospa yr Ar^wydd 'ddymon am eu gweithredoedd yn y 
byd ^aJil, oáâì ar yr yatyriaelh ^ fod yn ea gwobrwyo a^ti ooapi 
mn eu gweithreâoe^ yma. Ac y mae hyn, mi leddyliwn, yn 
meddu cryn bwys. Ac ^ wyf yn chwaaiega, yn drydydd, y 
byddai pwys ynddo/hyd yn oed pe na byddad y gwrthddadleuon 
hyn yn^cael «u hateb. O bleagid, g^ fod :gesnym j prawf nchod 
o gref^^d ; a bod ^refydd yn cynnwys ^mrywiol ífeithiau — «r 
anghrailíb, j âaith a gi^bwyUwyd olaf, y gwobtwya ac y cospa 
yt Atglwydd ddynion am eu gweithredoedd yn y byd a ddaw— *• 
y mae yr ys^ytîaeth fdd «i dduU preaeimol o Ijrwodcaethu yn 

1r inae, fŵ y tyhra Dr. <3ÄmpbëU, yn de'byg î*r arfan hyny, y rhai, er nas gaH* 
nrt hidá T^felŷn, etoa áUairt gadíw y «^ ẃít^ «i ymoflodiadau. Byüd cadw 
mewD. eat mai amoaa -mawr BdÜer yn y iraetharwd hwa yàs^ dystewi i^wrth- 
dâaâleuon, a dangos nid y rhaid i Gristionogaeih f od yn wir, oód y ÿoU fod 
ya wb, ^ Ta&ilìm, a briBwf y gwrthftdadleaGín f r gwrthwŷhéb.j 



Digitized by VjOOQIC 



d22 T OWJtTHDDAJ>LEXTOK TK EBBTK THBESTHÜ 

cael ei ddwyn yn mlaea trwy wobrwyon a chospau, yn dangos 
nad yw y ffaith ddyfodol mewn un modd yn anghredadwy, pa 
wrthddadleuon bynag a ddygir yn ei herbyn fel yn anghyfiawn 
neu annhrugarog, yn ol syniadau y gwrthddadleuwyr am gyf- 
iawnder a thrugaredd ; neu fel yn annhebygol oddi ar eu syn- 
iadau am angenrheidrwydd — ^yr wyf yn áyweyà,/el yn annheb' 
vgol, o blegid y mae yn amlwg nas gellir dwyn yn mlaen un 
wrthddadl yn ei herbyn,^/ yn anghyfiawn, oddi ar angenrheid- 
rwydd ; o blegid y mae y syniad hwn yn dinystrio anghyfiawn- 
der a chyfiawnder fel eu gilydd. Yna, yn bedwerydd, er nas 
gall gwrthddadleuon yn erbyn rhesymoldeb cyfundrefìi crefydd 
gael eu hateb heb wneuthur ymchwiliad i'w rhesymoldeb, eto 
gellir ateb gwrthddadleuon yn erbyn ei gwirionedd heb wneuth- 
ur hyny ; o blegid gellir darostwng ei chyf undrefn dan yr hyn 
sydd yn wirioneddol ynbwnc o ffaith; ac y mae yn bosibl 
dangos gwirionedd ffeithiau heb gymmeryd eu rhesymoldeb dan 
ystyriaeth. Ac nid yw yn angenrheidiol, er ei fod ar lawer 
çyfrif ac mewn llawer o amgylchiadau yn dra buddiol a phriodol, 
eto nid yw yn angenrheidiol rhoddi prawf o resymoldeb pob 
dyledswydd a orchymynir i ni, a phob goruchwyliaeth mewn 
rhagluniaeth sydd yn perthyn i gyfundrefii crefydd. Ac, yn 
wir, po fwyaf trwyadl yr argyhoeddir dyn o dueddfiyd uniawn 
o berffeithrwydd y natur a'r goruchwyliaethau dwyfol, pellaf oll 
y cynnydda rhyngddo a'r perffeithrwydd hwnw mewn crefydd 
ag y llefara yr apostol loan am dano : 1 loan iy. 18. Ond y 
mae rhwymedigaethau c^rfiredinol crefydd yn cael eu harddaagos 
yn gyflawn trwy brofi rhesymoldeb yr ymarferiad o honynt. A 
gel^d profi fod ymarfer crefydd yn rhesymol, pe na phrofid dim 
mwy nag y dichon ei chyfundraeth fod felly, am ddim a wyddom 
i'r gwrthwyneb, a hyd yn oed heb wneuthur un ystyriaeth nac 
ymchwiliad pendant ar hyn. Ac oddi wrth hyn, yn bummed, 
y mae yn hawdd gweled, er nad yw cyfatebiaeth natur yn 
atebiad uniongyrchol i'r gwrthddadleuon yn erbyn doethineb, 
uniondeb, neu ddaioni unrhyw athrawiaetìi neu ddyledswydd 
berthynol i grefydd; eto y gall fod, fel y mae hefyd, yn 
atebiad uniongyrchol i*r hyn a fwriedir trwy y cyfryw wrth- 
ddadleuon, sef dangos fod yr hyn y dadleuir yn ei erbyn yn 
eithaf credadwy. • 

Yn bedwerydd, Addefir yn rhwydd nad yw y traethawd blaen- 
orol mewn un modd yn foddhaol — ^y mae yn bell oddi wrth fod 
felly ; ond felly yr ymddangosai unrhy w addysgiant ar bethau 
tymmorol, pe cai ei ddwyn i gyfundrefn, yn nghyd â*i brofion. 
A gadael crefydd allan o*r mater, y mae dynion yn rhanedig yn 



Digitized by LjOOÇIC 



ODDI WETH GTPATEBIAETH NATTrE. 22S 

eu hopîniynau, pa un a ydyw eîn mwynderau yn gorbwyso ein 
poenau, ac a ydyw bywyd yn y byd yn beth dewisol ai nad ydyw. 
A phe byddai pob dadleuon fel hyn wedi eu penderfynu, y rhai, 
efailai, fel pynciau ymchwiliad, ydynt yn cael eu cylchynu gan 
anhawsderau ; a phe y byddai modd penderfynu ar dir rheswm, 
fel y mae natur wedi penderfynu ya barod i ni, fod bywyd yn 
beth i'w gadw a'i ddiogelu ; eto, ar yr im pryd, y mae y rheolau 
a roddes Duw i ni, i'r dyben o òsgoi ei drueni, a chyrhaedd ei 
fwynhad — ^y rheolau i gadw iechyd, a*i adferu ar ol ei golli, nid 
yn unig yn ffaeledig ac ansicr, ond yn bur bell oddi wrth fod 
yn gywir. Ac ni hysbysir ni gan natur mewn dygwyddiadau a 
damweiniau dyfodol, fel ag i roddi im math o sicrwydd o barth 
y llwybr goreu i drefhu ein hachosion. Pa beth a fydd can- 
lyniad ein hymdrafodaeth fydol, sydd gwbl ammheus. A pha 
Iwyddiant a'n dilyna, pa gysur a hapusrwydd a dderbyniwn, 
sydd fwy ammheus. Yn wir, nis gellir braidd ddangos natur 
annigonol ac anfoddhaol y prawf ar yr hwn yr ydym yn rhwym 
o weithredu yn materion cyíOfredin bywyd. Eto, nid ydyw dyn- 
îon yn dibrisio bywyd, ac yn diystyru ei fuddiannau, am fod 
ansicrwydd yn perthyn iddo. Felly, os addefìr fod prawf cref- 
ydd yn wirionedd, y mae y rhai sydd yn dadleu yn ei erbyn fel 
yn annigonol — ^hyny yw, fel heb fod yr hyn a ddymunent — yn 
anghofio gwir sefyllfa ac ammod eu bodolaeth ; o blegid nid y w 
boddlonrwydd yn yr ystyr yma yn perthyn i'r cyfryw greaduí a 
dyn. A*r hyn sydd yn fwy pwysig, y maent yn anghofio natur 
crefydd. O blegid y mae crefydd jm rhagdybied fod yn mhawb 
sydd yn ei chofieidio ryw radd o dáiffuanẅwydd ac uniondeb, ^rr 
hyn y bwriadwyd hi i brofi dynion a oeddynt hwy yn feddiannol 
amo aî peidio, ac i*w hymarfer yn y rhai sydd yn feddiannol arno, 
i'r dyben o- i wellhau a'i gynnyddu. Y mae crefydd yn rhagdyb- 
ied hyn yn gymmaint ag y mae llefaru wrth un yn rhagdybied ei 
fod yn deall yr iaith yr ydych yn llefaru wrtho ; neu fel y mae 
rhybuddio dyn o berygl yn rhagdybied ei fod yn meddu y fath 
ofal am dano ei hun ag yr ymdrecha ei ochel. Gan hyny, y 
cwestiwn yw, nid a ydyw prawf crefydd yn foddhaol, ond a 
ydyw, yn ol rheswm, yn ddigonol i brofi a dysgyblu y rhinwedd 
hwnw ag y mae yn ei ragdybied. Yn awr, y mae ei phrawf ya 
llawn digon i gyfiawnu yr holl ddybenion hyn — dybenion sefylífa 
o brawf a dysgyblaeth — pa içor bell bynag y mae oddi wrth fod 
yn foddlonol gyda golwg ar amcanion chwilgarwch, neu ryw 
amcanion ereill ; ac yn wir, y mae yn ateb yr amcanion blaenaf 
mewn Uawer golygiad, na buasai yn eu hateb pe buasai ihor 
orchfygol ag y gofynir am iddo fod. Gellir chwanegu yn 



Digitized by VjOOQIC 



^4 * T G'VmH]IDU»LBVOK TTt SSBTN THBBBTlCTr 

i&helkcli o bartli i'r ewestíwn, A ydyw y t^rmlielliatlau i, neu y 
prawf o blaid, unîhyw gwrs o jmdàypaá yo fòddkaol — gaa 
feddwl yma wrth y gair^ yr hyn eydd yn boddloni dyn fod y 
cyfiryw gwra yn aicr o ddybenu yn ei leshad %*i ddaioni — ^nid 
|rdyw, ac ni nod i hyn fod yn gwestiwn ymarferol mewn ma^noa^ 
aon cyffirediné Ond y cwestiwn Tmarferol yn yr aehoiion hyny 
ydywŷ Pa ua a ydyw y prawf o biaid y cyftyw gwrt o ^^oi^ldyg'' 
aad, a ohymmeryd i mewn yr hoU aaigylchiada«i, y fa^ i^ a 
bâr i'r gallu sydd ynom, yr hwn ydy w arweinydd a bamydl 
ŵi hymddygiad, benderfynu fod y cwrs hwnw o wekhredu jm 
ddoetìi. Y mae ya wir fod boddlonrwydd yn y m^ddwl y bydd 
ler ein budd a'n hapusrwydd yn ddigon i benderíynu lod gw^ii* 
jed yn ddoeth; ond y mae prawf annhraethol ia aa híWB ym 
dd^^on i benderfynu fod gweithred felly, liyd yn oed yn eia 
lutchosion beunyddiol. 

Yn bummed, O barth f r wrthddadl yn nghylcäà y dylaiiwad a 
all y ddadl hon, neu ran o honi, gael, neu Istàu ei gael« ar fedd- 
yliau dynion, yr wyf yn fiylẁi, Ul o'r blaen, gaa Idd crefyd4 
wedi ei bwriadu yn sefyllfa o brawf^ ac yn ddysgyblaeth ar foes* 
oldeb cymmeriad pob dyn sydd yn ddeiliad iddi; a chcA íod^ 
fel y dangoswyd, y fath brofìon o'i phlaid ag sydd d^goaol ym 
ngwyneb rheswm i ddylanwadu ar ddynion iV chc^idio, nid 
ydyw gwrthddadleu nas gellir meddwl y eynuneor dynion eiòi 
dylanwadu gan y cj^w brawf^ yn gydweddol Àg amcan y 
traethawd blaenoroL blegid ei amoan ydyw, nid ytnholi pa 
fath greaduiiaid ydyw dynîon, ond pa beth y mae y geleiuid 
«'r wybodaeth a roddir iddytit yn gofyn iddynt íbd; dangoa pa 
íòdd y dylent, yn ngwyneb rheswm, ymddwyn ; ac nid pa fodd 
yr ymddygant yn weiüiredol. Bibyna hyn amynt eu hunaia, 
a'u hachos eu hunain ydyw — ^mater personol pob dyn w ei ben 
ei hun. A dengys ein proûad beunyddiol pa mor Ueied y 
maent yn gofalu yn eî gylch. Ond y mae cref j^dd, mth ei hys^^ 
tyried fel sefyllfa praw^ yn cael ei hamcan gyda phob dyn ag y 
dygwyd hi ger eu bronau gyda phrawf digonol ì ddjlanwaduar 
eu hymarferiad ; o blegid trwy hyn cawsant eu gosod mewn 
sefylìfa ptawf, pa fodd bynag yr ymddygant ynddi. Ac fel 
hyn, y mae nid yn uni^ y dadgudcuad, ond rheswm hefyd yn 
ein haddysgu, fod bwnadau Duw yn cael eu dwyn yn mlaen 
trwy fod profion crefydd yn cael eu gosod ger bron djrnion, nid 
yn unig gyda golwg ar y rhai a ymostyngant iV dylanwad, ond 
íiefyd gyda golwg ar y rhai a wrthodant hjmy. Ond, yn Miw- 
eddaf, y mae yr wrthddadl jrma y cyfeirir ati yn caniatau fod y 
pethau yr ymdrinir â hwynt yn y traethawd hwn yn meddu 



Digitized by LjOOÇIC 



ODDI W&TH GYFATEBIAETH NATTTB. 225 

rhyw bwys ; ac os felly, hyderaf y caiff ryw ddylanwad. Ac os 
oes tebygolrwydd y caiff ryw radd, y mae yr un rheswm o ran 
math, ond nid o ran gradd, dros ei osod ger bron dynion, ag a 
fuasai pe buasai yn debyg o gael dylanwad mwy. 

Ac yn mhellach, dymunaf ar fod y darllenydd yn ystyried, 
gyda golwg ar yr holl wrthddadleuon blaenorol, fy mod yn ym- 
resymu oddi ar egwyddorion rhai ereill,^ ac nid yr eiddof fy 
him ; ac wedi gadael heibio yr hyn a famwyf yn wirîonedd, ac 
o'r pwys mwyaf, am y bemid ef gan ereill yn annealladwy, neu 
anghywir. Fel h^m, rhesymais oddi ar egwyddorion y tynged- 
wyr, y rhai nid wyf yn eu credu ; a gadewais heibio beth o'r pwys 
mwyaf ag yr wyf ynei grodu, sef cjŵahwysder ac anghymhwysder 
moesol gweithredoedd, yn flaenorol i bob ewyllysiad, yr hyn a 
famwyf sydd yn penderfynu yr ymddygiadau dwyfol mor sicr 
ag y mae gwirionedd a chelwydd mewn pwnc o angenrheid- 
rwydd yn penderf^mu y fam ddwyfol. Yn wir, y mae yr 
egwyddor o ryddid, ac eiddo cjrmhwysder moesol, yn gorfodi eu 
himain yn gymmaint ar y meddwl, fel y mae ysgnfenwyr ar 
foesau, hen a diweddar, wedi ffurfio eu hiaith arni. Ac efallai 
yr ^rmddengys felly yn £y iaith innau, er fy mod wedi ymdrechu 
gochel hyny; ac, mewn trefn Tw ochel, wedi bod weithiau dan 
angenrheidrwydd i ddangos fy meddwl mewn dull ag a ym- 
ddengys yn ddyeithrol i'r rhai nid ydjmt yn gweled y rheswm 
am hyny ; ond nid yw y ddadl neu yr ymresymiad cyflredinol 
3rn>a mewn un modd yn tjbied nac yn gorphwys ar yr egwydd- 
orion hyn. Yn awr, wrth adael heibio y ddwy egwyddor o 
ryddid a chjrmhwysder moesol, nis gellir edrych ar grefydd mewn 
nn golygiad ond fel mater o ffaith; ac yn y golygiad hwn y mae 
yn cael ei hystyried yma. Y mae yn amlwg mai hanesyddol 
ydyw Cristionogaeth a'i phrawf; ac nid ydyw hyd yn oed 
crefydd naturiol yn amgen na ffaith. O blegid, bod Llywydd 
cyfiawn ar y byd, sydd felly ; ac y mae y gosodiad hwn yn cyn- 
nwys cyfundrefn gyffredinol crefydd natur. Ond eto, y mae 
amryw wirioneddau dansoddol, ac yn enwedig y ddwy egwyddor 
yma, yn cael eu cymmeryd i íyny yn fynych er mwyn ei phrofi ; 
tra y mae yma yn cael ymdrin â lu yn unig fel ffaith. I eglur- 
hau hyn : bod tair ongl tryfal yn gyfartal â dwy ongl gy wir, 
sydd wirionedd dansoddol ; ond eu bod yn ymddaagos feUy i'n 
meddwl ni, sydd bwnc o ffaith yn unig. A rhaid fod y diweddaf 

^ Wiih ymreâìfww ar egwyddorion rhai ereHlj j meddylir, nid profi unrhTW 
beth oddi wrth yr egwyddorion hyny, ond er eu gwaetaaf, Fel hyn, y mae 
orel^dd yn cael ei phrofi yn wìríonedd, nid oddi wrth y dybiaeth o angen* 
iheidrwydd, yr hyn sydd yn wrÜran, ond er gwaethaf y dybiaeth hono, neu 
A|MÍ ynoedpe caMoteid fod y dybiaeth hono yn wir. 

Q 



Digitized by VjOOQIC 



226 T GWBTHZ>l>A^L'BtN>l!r Tier tlLÈYÜ (mPA^ÌSfeìASTH. 

yn cael ei addef , os addeM thfwbetà, gaìi yt hen Atoiísâie^awfÈ^ 
y íhú m addefent y cyütaf, ond a gymmei^ent amynt «mttiiieu n 
oedd y fath beth a gẁrioiíidd yn bod, neu a allem ni ^dibyM 
yn sicr ar ein gaHttoedd diealiawl am wybodaeth o lionío laetm 
un amgylchiad. Felly, yr im modd, fod yn ol fìatur pethiEiU saíon 
wreiddiol o dda a dJrwj^, yn annibytiol ar bob eẅyllyd, ond «ydd 
yn wastadol yn pendetfynu ewyllÿB Duw i wéinyddu yliyw^ 
odraeth foesol ar y byd ág yr hysbytsa crefydd am dani — y mae 
yr haeriad hwn yn cynnwys g^wirionedd dansoddol, jb. gystal a 
phwnc o ffaith. Ond tybier fod yn y sefyilfa bre»ennol bob dya 
yn ddieithrad yncael eiwobtwyo a'i gospi, yn hoUd gjŵrtal iNr 
waith yn dilyn neu yn troseddu y syniad am dda a drwg a blaa*- 
odd Duw yn natur pob dyn ; ni byddái hyn mewÄ un modd y% 
wirioûedd dansoddol, «id yn bwnc o ffaith yn utiig. Ac or î'if 
fibith hon gael ei haddef gan bawb, éto, gellid cyfodi yt im 
anhawsderau ag a gyfodbr yn bresénnol yn nghylch y cẅèstiyiiaa 
dansoddol o ryddid a ch^rmhwysder moesol: a byddai ge)ìy9k 
btawf, sef prawf sicr pröfiad a *s;^wadaeth, bod üyw^aeÜL y 
byd yn berffaiŵ foesoi, heb gymmeíyd y cwesẂyÁau h^ ém 
ystynaetìi ; ac arosai y praẁf hwn, pa foâd byẁag y pen^deríÿiiidt 
y cwestiynau hyn. Ac fei hyn, fod Duẅ wodi cynnysgaetMi 
dynoby w â gallu moesol, gwrthddryeh yr hwẁ ydyw g>e^ei<^ir9d» 
oedd, a'r hwn sydd yn naturiòl yn cymmeradwyo rhai gẅeilà^ 
tedoedd fel yn dda, ac o ryglyddiant, ac yn condet^o ereHl ki 
yn ddrwg, ac o ddrwghaeddiant ; y bydd iddo, yn y di^odd, tet< 
ár y cyîan, wobrwyo y cyntaf a thospi y diweddaf— ẁid ydyw 
hyn yií haeriad o wirionedd dansoédol, ond o*r hjtt sydd mot 
wirioneddol yü ffal^ a phe byddai iddo ymddwyn lélly fe, hteàe^ 
Hol. Nid wyf wedi proft y ffaith ddyfodol, îaae yn \ŵ, jgwiá^ 
nerth ag y gallesid ei phrofì, oddi ar egwyddorion r hyddid a chy^ 
Inhwysder moesd ; ond hebddytít, rhoddads brawf yiúBXf ettlí 
eithaf penderfynoi o honi, wedi ei chadamhau i raddau helMelSh 
gan gyfatebiaeth cyffiredinol natur-^rawf ag y mae ya haẃdd 
òodi gwrthddadleuon yn ei eì^byn, a da&gos nad yẅ jptMt 
uchaf, o blegid nid yw yn «ael ei gynÄyg fel y icyẁyẅ; ŵtod 
sydd jinmhosibl, mi feddyülẁn, i'ẁ osgoi neu i'w ait^. Ac M 
hyíi, y mae rhwymedigaethau crefydd yn cael eu gwneyd aHàtt 
ar wahan oddi wrth y cwestiynau yn nghykh ihyddid ä ẃy^ 
líihwysder moesol, y rhai sydd wedi cael eu cylchyna jfeSi 
luihawsderau a rhesymiadau dyrus» iel y g^^Hr igyimejd 4 ÿhob 
cwestiwn. 

BeÙach, gellir gw^ed yn eglur pa beih yw nerth y trae^w^ 
hwn. Y mae i'r dyni<Hi hyay sydd yo argyhoeddedig e r~^^ — 



Digitized by LjOOÇIC 



DmfiOBaLo. 227 

éàà tttffáá oddi ar y profion a gyfodaoit oddi ta j ddwj 
egwyddor a CTybwyll^^yd ddiweddaf, yn brawf chwanegoi, ac yn 
gadamhad o üoni; ac i'r rhai naadddEant yr egwyddorion hyny» 
yn ddadl wreiddiol drosti, ac yn gadarnhad ar y ddadl. Oall y 
rhai sydd yn credu weled yma y gyfundrefn Gristionogol yn 
cael ei rhyddhau oddi wrth ddadleuon, a'i phrawf yn cael ei 
gryfhau mewn modd arbenig ; a gall y rhai sydd heb fod yn 
credu Cristionogaeth weled gwrthuni pob ymgais a wneir i brofi 
fod Oriâtionogaeth yn ffug, a'r tebygobrwydd eglur a diam* 
mheuol sydd ynddi, a hyderaf y gwelant fwy na hyny. 

Ac fei hyn, er y gallai rhai, efallaî, feddwl îoà gormod o 
bwys yn cael ei roddi ar gyfatebiaeth, fel y mae yn cael ei 
ddwyn yn mlaen genyf, ac y gellir arfer gwawd i osod y ddadl 
oddi amo mewn goleu anfanteisiol, eto, nid oes dim cwestiwn 
nad ydyw yn ddadl wirioneddol. O blegid, gan fod crefydd 
naturiol a dadguddiedig yn cynnwys amryw ffeithiau, a ohan fod 
cyfatebiaeth yn gadamhad ar bob âsdth ag y gellir ei gymhwyso 
ijynt, íel y mae yr unig brawf o'r nifer mwyaf, nis g^ hyn lai 
na chael ei addef gan bawb yn beth o gryn bwysigrwydd yn 
mhlaid crefydd naturiol a dadguddiedig ; a dylai gael sylw 
neiUduol gan y rhai a broffesant ddilyn natur, ac nad ydynt yn 
cad ea boddlonì gan resymiadau dansoddoL 



DimDDOLO. 

Pa gyfrif bynag a ellír ei roddi am yr anystyrîaeth dyeithrol 
meẃn rhaì oesoedd a gwledydd i fater o'r fath bwysigrwydd a 
chrefydd, byddai, yn ffiienorol i brofiad, yn beth anghredadwT 
fod anystyriaeth a diofalwch cyffelyb yn y rhíd a gawsant gyí- 
imdreâi foesol y byd wedi ei gosod ger eu bron, fel y gwneir 
gan Dristionogaeth ; o biegid y mae y g^ftmdrefn foesoî yma yn 
carío gyda hi raddau helaeth o brawf oi gwiríonedd, ar eiohyn* 
nygiad i*n sylw. Nid oes angen am resymau dyrys i ddtui'bwyUò 
meddwl diragfam fod Duw yn bod, yr hwn a wnaeth ac sydá 
yn üywpdraethu y byd, ac a'i barna mewn cyfiawnder; er y 
gallant fod yn angenrheidiol i ateb anhawsderau, pan gyfodir 
hwynt unwaith — ^pan y tybir fod ystyr y geiríau sydd yn gosod 
allan yn y modd mwyaf eglur athrawiaeth crefydd yn ansicr, ac 
y mae gwìrionedd amlwg y peth yn cael ei dywyllu gan ddyrys- 
wch ymchwìlíadau dansoddol. Ond i feddwl heb fod danddylfó^ 
wad rhagfam, nis gall deng mil o fik>edd o gynUumsu oglur Jai 



Digitized by VjOOQIC 



228 PIWEDDOLO* 

na phrofì fod cynlluniwr. Ac y mae ynddo eî hunan yn beth eglur 
y dylai creaduriaid fyw dan y syniad parchusaf o'u Gwneuthur- 
wr, ac y rhaid mai cyfiawnder a charedigrwydd ydyw ei 
ddeddfau, i greaduriaid a greodd yn gyfeillgar, ac a osododd 
mewn cymdeithas. Yn wir, nid ydyw gwirionedd crefydd 
ddadguddiedig yn hunan-brofedìg, ond gofyna broíion allanol 
mewn trefn i gael ei dderb^m. Eto, y mae diffyg ystyriaeth yn 
ein plith ni o grefydd ddadguddiedig yn cynnwys ac yn 
arwyddo yr un dymmer meddwl esgeulus ac anfoesol ag anys- 
tyriaeth o grefydd naturiol ; o blegid pan osodir y naill a'r Uall 
ger ein bron, fel y gwneir mewn gwledydd Cristíonogol rhydd, 
y mae ein rhwymedigaethau i ymchwilio i'r naill a'r Uall, ac i V 
cofleidio ar y dybiaeth o'u gwirionedd, yn rhwymedigaethau o'r 
un natur. O blegid y mae dadguddîad yn hawlio bod yn Ilais 
Duw; ac y mae yn ddiddadl fod ein rhwymedigaethau i wrandaw 
ar ei lais yn rhwymedigaeth foesol yn mhob amgylchiad. Ac 
fel yr haerir fod ei phrawf yn benderfynol, ar ystyriaeth drwyadl 
o hono, feUy, y mae yn cynnyg ei hun r ni gan ymddangos ei 
bod yn feddiannol ar rywbeÄ mwy na dynol ynddi, ac feUy 
gofyna yn ngwyneb pob rheswm am yr ^rmchwüiad mwy^ 
difrifol i'w hawHau. GeUir chwanegu, er fod goleuni a gwyb- 
odaeth, yn mha dduU bynag y rhoddir hwy i ni, bob amser oddi 
wrth Dduw ; eto, y mae tuedd neiUduol mewn dadguddiad 
gwyrthiol, ar gyfrif egwyddorion cyntaf ein natur, i ddeffro 
dynion, a'u llanw â pharch ac ofh ; ac y mae hyn yn rhwymed- 
igaeth neiUduol i roddi sylw i'r hyn sydd yn hòni bod yn 
ddadguddig.d gwyrthiol, a hyny gyda'r fath arwyddion o wir- 
ionedd. Y mae feUy yn sicr fod ein rhwymedigaethau i chwiUo 
yn ddifrifol i brawf Cristionogaeth — ^ac, ar y dybiaeth o*i gwirion- 
edd, i'w chofleidio — ^yn feddiannol ar y pwys mwyaf, ac yn 
rhwymedigaethau moesol yn yr ystyr uchaf a mwyaf penodol. 
Tybier, gan hyny, fod prawf crefydd yn gyflredinol, a Christ- 
ionogaeth yn neillduol, wedi cael ei chwüio gan bawb rhesymol 
a doeth yn ein pUth ; eto, yr ydym yn gweled fod Uawer yn 
proffesu ymwrthodiad o'r naiU a'r UaU, oddi ar egwyddorion 
anffyddol. . Ac nid yw pawb o honynt yn ymfoddloni ar esgeul- 
usiad yn unig o grefydd, a mwynhad o*u rhyddid dychymygol 
oddi wrth ei rhwymedigaethau. Y mae rhai yn myned lawer 
yn mheUach na hyn. Gwawdiant lywodraeth foesol Duw ar y 
byd. Chwarddant am ben Cristionogaeth, a chablant ei hawdwr, 
a defnyddiant bob achlysur i arddangos eu diystyrwch o ddad- 
guddiad. Y mae hyn yr un peth a gwrthwynebiad penderfynol 
i grefydd — ^y» egwyddpr bendfmt o anghrefydd, yr hon a feith- 



Digitized by VjOOQIC 



BIWEBDOLO. 229 

rînant ynddynt eu hunain, ac a wnant yn barhaol, pa un bynag 
a fwriadant hyn neu beidio, fel y mae y dyn yn gwneyd gyda'r 
egwyddor wrthwynebol. Ac y mae ereill, heb fod yn euog o'r 
hoU halogrwydd a'r annuwiaeth yma, eto yn wrthwynebwyr 
addefedig i grefydd, fel pe buasai wedi ei phrofi yn ddisaü. 
Yn awr, ac addef, yr hyn yw y dybiaeth yr ydym yn mjrned 
ami, fod y dynion hyn yn gweithredu oddi ar yr hyn a dybiant 
yn egwyddorion rheswm — ac oddi eithr hyny nid ydynt yn deil- 
wng o ymresymu â hwynt — y mae yn anmhosibl meddwl eu 
bod yn dychymygu eu bod yn gweled y prawf o'i phlaid yn 
holloì ddiwerth ; ac nid ydynt yn cymmeryd amynt eu bod felly. 
Yn wir, y maent yn mhell o feddu syniad cywir am ei phrawf ; 
ond ni ddywedant fod ei phrawf yn gwbl ddiwerth, a meddyl- 
iant fod ei chyfundrefn, yn nghyd â'i holl amgylchiadau, yn 
gredadwy, fel pethau ereill mewn gwyddiant neu hanesiaeäi. 
Feily, y mae yn rhaid fod eu hoU ddull o drin crefydd yn cyfodi 
naill ai oddi ar y cyfryw wrthddadleuon yn erbyn pob crefydd 
ag a atebwyd neú a symmudwyd o'r ffordd yn y rhan gyntaf o'r 
traethawd hwn, neu oddi ar wrthddadleuon ac anhawsderau a 
dybiant yn fwy arbenig i Gristionogaeth. Fel hyn, coleddant 
ragfamau yn erbyn yr hoU ddrychfeddwl am ddadguddiad a 
chyfryngiadau gwyrthiol. Gwelant bethau yn yr Ysgrythyrau, 
n£ull ai mewn rhanau neillduol, neu yn eu cyfiindrefii gyíFredinol, 
a ymddangosant iddynt yn afresymol. Cymmeiant yn ganiataoí 
pe buasai Cristíonogaeth yn wir, y buasai ei goleuni yn fwy 
cyfíredinol, a'i phrofion yn fwy boddhaol, neu yn hytrach, yn 
orchfygol; y buasai o angenrheidrwydd wedi ei rhoddi a'i 
gadael i ni mewn dull gwahanol i'r hyn ydyw. Yn awr, nid 
yw hyn yr un peth a thybied eu bod yn gweled y prawf yn 
ddiwerth a gwael ; ond yn hollol yn beth arall. Ymgadamhau 
yn erbyn y prawf ydyw, yr hwn a addefir i ryw raddau, trwy 
feddwl eu bod yn gweled cyfundrefn Cristionogaeth, neu ryw- 
beth a ymddengys iddynt yn angenrheidiol gyssylltiedig â hi, 
yn anghredadwy ; y maent yn ymgadamhau yn erbyn y prawf a 
fuasai, heb hyny, yn gwneyd argraff ddofn amynt. Neu, yn 
olaf, os oes rhai o'r dynion hyn mewn ammheuaeth am wirion- 
edd Cristionogaeth, y mae eu hymddygiad Tw briodoli i'w 
gwaith yn cymmeryd yn ganiataol, trwy ryw anystyriaeth dygn, 
fod y cyfryw ammheuaeth yr un peth a sicrwydd yn ei herbyn. 
I'r dynion hyn, ac i*r dull hwn o feddwl am grefydd, y mae 
y traethawd blaenorol wedi ei fwriadu. O blegid, ar ol sym- 
mud y gwrthddadleuon cyfBredinol yn erbyn cyfundrefn foesol 
natur, dangosir nad oes un sail neillduol i ddadleu yn erbyn 



Digitized by VjOOQIC 



1130 DIWSOMIO. 

Cristionogaetli» naill ai wrth ot hystyried tu hwnt i ganíyddiiij 
riieswm, neu fel yn annhebjg í't hyn a gafwjd aUan ; na dim 
gwerth ei grýbwyll yn ei heibyn fei y mae yn wyrthi<i, os oe« 
Äywbeth--<Öm, o leiaf, a all daflu yr anwcrwydd lielaf atni 
DangOBÌr ar y dybiaeth o ddadguddiad dwyfòl, fod cyfatebiaeth 
natur yn gwneyd yn mláen llaw yn gredadwy, 'íe yn debygo), 
y rhaid yr ymddengys Uawer o bethau ynddi yn agored i wrth* 
ddadleuon ; ac y byddem yn dra annigonol i famu am dani. Y 
mae y syiw hwn yn wirionedd diammheuol, ac o'r pwys mwyaf ; 
ond y mae yn cael ei ddwyn yn mlaen gyda mawr ofal rhatf 
darostwng ein rheswm, yr hwn yw '* canwyll yr Argiwydd ** 
ynom ; er nas gall roddi goleuni i'r lle nad yw yn UewyrchTi 
ynddo, na bamu y Ue nad oes ganddo egwyddorion i fajmu 
wrthynt Y mae y gwrthddadleuon y Ueferir yma am danynt» 
ar ol yn gyntaf eu hateb fel gwrthddadleuon yn erbyn Crìat- 
ionogaeth fel pwnc o flöiith, yn cael eu hystyried, yn yr aü Ue, 
fel y maent yn cael eu dwyn yn mlaen yn erbyn doethìneb, un- 
iondeb, a daioni y drefh Grìstionogol. A phrofir yn eglur fod 
yr un atebion yn briodol iddynt yn mhob ystyr ig a roddii i 
wrthddadleuon cyfielyb yn erbyn trefn natur ; mai fel y maa 
golygiadau hannerog yn peri i bethau ymddangos yn annheg, y 
rliai oddi ar ystyriaeth beUach, ac adnabyddiaeth o'n cyssyUtiad 
& phethau ereiU, a ganfyddir yn uniawn a daionus ; feUy ymae 
yn eitbaf credadwy y geUir gwneyd y pethau a ddygir yii 
yn erbyn doethineb a daioni y drefn Oristionogol yn esamplau 

ddoethineb a daioni, trwy eu cyssyUtu à phethau ereül tu 
hwnt i'n golygon ; o biegid fod Cristionogaeth yn gyfundreôi 
tu hwnt i'n (Umadaeth yn gymmaint a'r eiddo natur ; ac, fel 
hithau, yn drefniant yn yr hon yr arfeTÌr moddion i gyrhaedd 
dybenion, a'r hon, fel y mae yn debygoi, a ddygir yn mlaen 
trwy ddeddfau cyffiredinol. A dyUd sylwi, mai nid atelnad yw 
hwn wedi ei gymmeryd yn unig neu yn benaf oddi wrth ein 
hanwybodaeth, ond oddi wrth ry wbeth pendant a ddengys ein 
aylwadaeth i ni. O blegid teimUr fod y cyffelyb atebiJwi yn 
briodol i'r cyffelyb wrthddadleuon mewn achosion cyffeiyb. Ar 

01 symmud y gwrthddadleuon yn erbyn Cristionogaeth, a'r dre&i 
j dygir hi yn mlaen, mewn duU cyffredinol, ystyrir y rhai penaf 
o honynt ar wahan, a dangosir fod y pethau neiUduol y dadleuìr 
yn eu herbyn yn eithaf credadwy, trwy eucyfatebiaethperffaith, 
pob un amo ei hun, i g^rfansoddiád natur. Fel hyn, os ydyw 
dyn wedi syrthio o'i sefyllfa gyntefig, ac, mewn trefii i'w ad- 
fbru, os ydyw y doethineb a'r gaUu dwyfol wedi ymgymmeryd 
â'r gorohwyl hwnw, dywedir y buasai yn natuxud dysgwyl i 



Digitized by VjOOQIC 



J>XW«BI>G^. 23Î 

hyn ga6l eî ddwyn addi amgylẃ «r tmwaith, ac lud trwy y fatìi 
gy&es faith o oruchwyliaetliau, a'r fatb amrywiaetli o bersouau 
a phethau — \m oruchwyliaeth yn rhagharotoaíwl i un araU»a 
hon dracheâì i un bellach na hithau, ac felly 3fn mlften trwy 
lawer iawn o oesoedd, cyn y hyddo i amcan y dr^ gael ei gwhl 
gyflawnu ; trefn yn cael ei dwyn rhagddi gan ddoethineb an- 
feidroU a*i gweithio allan gan allu diderfyn. Ond yn awr, y 
mae y ffaith eîn bod yn gweled i'r gwrthwyneb, fod pob pe& 
mewn natur yn cael ei ddwyn yn mlaen fel hyn, yn dangos fod 
y cjtryw ddysgwyliadau o barth i ddadguddiad yn hollol a&es- 
ymol ; ac y mae yn atebi^ digonol iddynt pan ddygir hwy yn 
mlaen fel gwrthddadleuon yn erbyn y tebygobrwydd fod trefh 
rhagluniaeth yn adferiad y byd yn dreâi o'r dy^grifUid hwn, ac 
i gael ei dwyn rhagddi yn unol àg ef, O bajrth i osodiad 
Cyfìryngwr rhwng Duw a dynion, y mae wedi ei ddangos yn 
feddiannol ar gyfatebiaeth amlwg i dreín gyffîredin natur; hyny 
yw, Duw natur, mewn appwyntio ereill i fod yn gyfryngau ei 
drugaredd, fel yr ydym yn cael profion yn nghwrs parhaus 
rhagluniaeth. Y mae sefyUfa y byd, yr hon a ragdybir yn 
athrawiaeth y prynedigaeth trwy Grist, yn cytuno i'|r fŵth 
raddau àg ymddangosiadau naturiol, fel y CAsglwyd yr athraw- 
iaeth allan o'r ymddangosiadau hyn gan baganiaid a ysgrifen- 
asant ar foeseg; casglasant fod y natur ddynol wedi coUi ei 
huuiondeb, ac mewn canlyniad, ei hapusrwydd gwreiddiol. 
Neu, pa fodd bynag y daeth y syniad hwn i'r byd, mae yn rhaid 
fod yr ymddangosiadau hyn wedi dal y traddodiad i fyny, a 
chadamhau y grediniaeth ynddo. Ac fel p oedd yn dyb gy- 
fi&edin gan y rhai a fwynhaent oleuni natur yn unig, nad yw 
edifeirwch a diwygiad eu himain yn ddigonol i ddileu pechod, 
a chyrhaedd rhyddhad Ilawn oddi wrth y gosp gyssylltiedig àg 
ef, ac fel nad yw natur y peth mewn un modd yn arwain at y 
fath gasgliad ; felly, y mae profiad beunyddiol yn dangos i ni, 
nad ydyw diwygiad o un math yn ddigonol i attal yr anfanteis- 
ion a'r drygau presennol a gyssylltwyd gan Awdwr natur âg 
afradlonedd a bywyd afreolaidd, yn nghwrs naturiol pethau. 
Eto, gallai fod sail i feddwl y dichon i*r eospau, y rhai, yn ol 
deddfáu cyffredinol y Ilywodraeth ddwyfd, sydd yn gyssyllt- 
iedig à drygioni gael eu hattal; fod darpariaeth weiü çi 
gwneuthur ar y cyntaf, i'r dyben o*u rhagfiaenu trwy y naill 
foddion neu y Uall, er nas gallesid gwneuthur hyn trwy ddi- 
wygiad ei hunan. blegid y mae genym esamplau be\inyddiol 
o'r cyfryw druaaredd yn nghyfansoddiad çyffredinoí natur; 
tosturi wedi ei ddarparu ar ^er trueni^ meddyginiaeth ar gyfer 



Digitized by VjOOQIC 



232 BIWEDDGLO. 

clefydau ac afiechyd, cyfeillion yn erbyn gelynîon. Y mae dar- 
pariaeth wedi ei gwnenthur yn nghyfansoddiad gwreiddiol y 
byd, fel y gellir, trwy gynnorthwy ereill, ragflaenu llawer o 
ganlyniadau anhapus ein ffolineb, y rhai nas gallasai y dynion 
eu hunain eu rhagflaenu. Mewn trefn o ddaioni sydd yn gyf- 
atebol i h^m, pan oedd y byd yn gorwedd mewn drygioni, ac 
yn agored i ddinystr, " Felly y carodd Duw y byd, fel y rhodd- 
odd ei unîganedig Fab " i'w achub ; ac " wedi ei berffeithio " 
trwy ddyoddefiadau, " efe a wnaethpwyd yn awdwr iachawd- 
wriaeth dragwyddol i'r rhai oU a ufuddhant iddo." Yn wir, ni 
feddyliasem, oddi ar reswm na chyfatebiaeth, y buasai cyfryng- 
iad Crist, yn y dull ag y cyfryngodd, yn feddiannol ar y fath 
effeithîolrwydd er adferiad y byd ag a ddywedir yn yr Ysgrythyr 
sydd ganddo ; ond ni feddyliem chwaith, oddi ar reswm na 
chyfatebiaeth, y buasai y fath effeithiolrwydd mewn moddion 
ereill, ag a ddangosir gan brofiad fod ynddynt mewn anghreifft- 
iau afrifed. Ac am hyny, gan nad yw y pwnc dan sylw yn 
gorwedd o fewn terfynau ein profiad, felly nid yw fod rheswm 
a chyfatebiaeth heb allu dangos pa fodd y mae cyfryngdod 
Crist yn meddu yr effeithiolrwydd hwnw, fel y dywed yr 
Ysgrythyr fod ganddo — ^nid yw hyn yn im math na gradd o 
brawf nad yw yn feddiannol ar yr effeithiolrwydd hwnw. Yn 
luhellach, y mae y gwrthddadleuon yn erbyn Cristionogaeth, 
oddi ar nad yw ei dadguddiad yn gyffredinoi, na'i phrawf mor 
orchfygol ag y gallasai fod, wedi eu hateb gan gyfatebiaeth 
cyffredinol natur. Mae y ffaith fod Duw wedi ffurfio y fath 
amry wiaeth o greaduriaid yn fath o atebiad i'r gyntaf ; ond y 
mae ei fod yn cyfranu ei roddion yn y fath amrywiaeth yn mysg 
creaduriaid o'r un rhywogaeth, a hyd yn oed i'r un creaduriaid 
ar wahanol amserau, yn atebiad mwy pendant a chyflawn iddi. 
Ac y mae ein cynnysgaethu â'r fath braẅf gorchfygol ag a 
ofyna rhai gan Gristionogaeth, mor bell o fod yn drefn gan 
ragluniaeth mewn achosion ereill, fel, i'r gwrthwyneb, y mae 
y prawf ag yr ydym yn naturiol wedî ein gosod i weithredu 
arno mewn achosion cyffredin, mewn rhan fawr o'n bywyd, yn 
ammheus i raddau helaeth. Ac, a chaniatau y ffaith, na roddes 
Duw i rai ddim mwy na phrawf ammheus o blaid crefydd, 
gellir rhoddi yr un cyfrif am dano ag am anhawsderau a themt- 
asiynau gyda golwg ar ymarferiad. Ond gan nad yw yn 
anmhosibl, yn sicr, y gall yr ansicrwydd a'r ammheuaeth hwn 
orwedd fel bai wrth ddrws dynion eu hunain; dylent ystyried 
yn ddifrifol pa un a ydyw felly, ai nid ydyw. Pa fodd bynag, y 
mae ammheuaeth o beth yn dangos yn eglur fod rhyw radd o 



Digitized by VjOOQIC 



DIWEDDGLO. 233 

brawf o blaid yr hyn a aTnmheiiir ; ac y mae y radd hon o brawf 
yn ein gosod mor wirioneddol o dan rwymedigaethau ag y mae 
prawf sicr a phenderfynol. 

Gan hyny, y mae yr oU o grefydd yn gwbl gredadwy; a 
meddyliwyf nad oes dim perthynol i ddadguddiad yn fwy gwa- 
hanol i gyfansoddiad adnabyddus natur, nag y mae rhai rhanau 
o gyfansoddiad natur i ranau ereill o hono. Ac os felly, yr 
unig gwestiwn sydd yn aros ydyw, Pa brawf penderfynol a ellir 
ei ddwyn yn mlaen o blaid gwirionedd Cristionogaeth ? Y mae 
hyn hefyd wedi cael ei ystyried mewn modd cyfíredinol, yn 
nghyd à'r gwrthddadleuon yn ei erbyn. Tyner, gan hyny, yr 
hyn fiydd iV dynu oddi wrth y prawf hwnw, ar gyfrif rhyw 
bwys a dybir sydd yn aros yn y gwrthddadleuon hyn, ar ol dwyn 
yn mlaen yr hyn a ddengys cyfatebiaeth mewn atebiad iddjmt, 
ac yna, ystyrier pa beth ydyw y casgliad ymarferol oddi wrth 
hyn oU, ar sail yr egwyddorion mwyaf ammheuol y gellir ym- 
resymu oddi amynt (o blegid i bersonau yn coleddu yr egwydd- 
orion hyn yr wyf yn ysgrifenu) ; ac oddi ar y cyfryw ystyriaeth, 
ymddengys yn eithaf amlwg bod anfoesoldeb yn cael ei fwyhau 
yn fawr mewn dynion a gydnabyddwyd â Christionogaeth, pa 
im bynag a yd^mt yn ei chredu ai peidio, o herwydd fod cyf- 
undrefti foesol natur, neu grefydd naturiol, yr hon a osodir ger 
ein bron gan Oristionogaeth, yn canmawl ei hunan yn ddiattreg 
wrth y meddwl rhesymol. Yn y lle nesaf, gyda golwg ar 
Gristionogaeth, sylwer, fod sefyllfa ganol rhwng sicrwydd 
llawn o'i gwirionedd, a sicrwydd o'r gwrthwyneb. Y mae y 
sefyUfa ganol rhwng y ddau eithafnod yma yn gynnwysedig 
mewn tybiaeth ddifrifol y gall fod yn wir, yn gyssylltiedig âg 
ammheuaeth o barth i hyny. Ac y mae hyn, mor bell ag y 
gallaf fi famu, yn gam mor bell tuag at anffyddiaeth ag y gaU 
unrhyw anmiheuwr fyned, yr hwn y cyflwynwyd gwir Gristion- 
ogaeth a'i phrofion priodol ger ei éron, ac a'u hystyriodd i 
raddau dyledus. Nid wyf yn cymmeryd i mewn bawb a glyw- 
sant am dani; o blegid y mae yn amlwg nad ydyw Cristionog- 
aeth a'i phrofion, mewn llawer o wledydd a elwir yn Gristionogol, 
yn cael eu gosod yn deg o flaen dynion. Ac mewn lleoedd Ue 
y maent yn cael eu gosod felly ger bron dynion, y mae rhai na 
roddasant nemawr sylw iddynt, ac a wrthodant Gristionogaeth 
gyda diystyrwch sydd yn gyfatebol Tw hesgeulusdra, ac eto 
heb fod yn anneallus mewn materion ereill. Yn awr, yr ydym 
"wedi dangos fod syniad difrifol y dichon Cristionogaeth fod yn 
wir, yn gosod dynion dan y rhwymedigaethau cryfaf i roddi 
ystyriaeth ddifrifol iddi dros eu holl fy wyd — ystyriaeth nid yn 



Digitized by VjOOQIC 



^ 



234 ]>zwxDi>OLa. 

Mbi yr im laüi, ond hron^ un£BiiharlairercfyM^«|^ aíìusai 
llftwii argjrhoeddìad o'i gwìrionedd jn eu gosod dan twj^sai i' w 
choledd. Ymddengys, yn ddiweddaf, £od cole(kl anyBtyrîaeth 
a llefara cableddao, gjda golwg ar GristîonogaiBtii, jn jmddyg- 
iad nas gellir rhoddi un efigus drosto. O blegid nid oes un 
demtasiwn iddo ond oddì i;<^th wagedd a chellwahr; ac nid jw 
7 rhai hyn, ond ystyried pwjsigrwydd andmethol j pwnc» y 
íath demtasiynau ag i fod yn un esgus djrosto* Os ydyw hyn 
yn esboniad cywir ar betìiau, ac os gall dynion eto fjneà rhag'- 
ddynt i ddarostwng a diystyrü Cristionogaetíi, ac ymddwyn a 
siarad fol pe byddai ganddynt brawf mai ffog ydyw, nìs goUìa: 
meddwl j newidient eu hymddygiad i unrhyw bwipas, hyá yn 
oed pe byddai prawf sîcr a diainffnheool o\ gwirionedd. 



DtWlUlBb 



Digitized by LjOOÇIC 



CYNNWYSIAD, 



Bywtd tb Jl'WDwb, &c •• • ••• ••• ••• iii 

Bhaoásweiiiiìd ... ••• •«• •<• ••• »•% ••• 1 

bhan l — àm. oreftdd watuiuoi- 

Pbknod I.— Am Sefjllfa ddjfodol ... 10 

Fbnnod n. — ^Am Lywodraeth Duw trwj wobrwyon a chospau ; 

a'r diweddaf jnneillduol 26 

FBmroD m.— Am Ljwodraeth Foesol Duw 86 

Fbnvod IV. — Am Sefyllfa Prawf; fel yn cjnnwjs Prawf, An- 

hawsderau, a Pheryglon 56 

PBmroD T. — Am Sefjllfa Prawf; fel wedi ei bwriadu er Djsg- 

yblaeth a Gwelüant Moesol 63 

pBifNOD VL— Am y Syniad o Angenrheidrwydd, yn cael ei 

ystyried fel yn dylanwadu ar ein hymddygiad ... sä 
Pennod yil— Am Lywodraeth Duw, yn cacl ei hystyried fol 

Trefìi, neu Gyfansoddiad, sydd yn cael ei dimad 

yn anmherffaith 98 

Sylwadau diweddol ar y Hhan Gyntaf in? 

RHAN n. — ^ÁM OBBFTDD DDADOÜDDIBDIO. 

Pbnnod l — ^Am Bwysigrwydd Cristionogaeth 118 

pBNNOD n. — Am y Dybiaeth yn erbyn Dadguddiad, fel yn cael ei 

ystyried yn wyrthiol 129 

Pennod m. — Am ein anghymhwysder i famu am yr hyn a 
ellid ddysgwyl mewn Dadguddiad; a'r tebygol- 
rwydd a gyfyd oddi wrth Gyfatebiaetli, y 
cynnwysa, o angenrheidrwydd, bethau yn ym- 
ddangos yn agored i wrthddadleuon 185 

PiMN0J> IT.— Am Gristionogaeth yn cael ei hystyried fel cynllun 
neu gyfansoddiad yn cael ei deall yn anmher- 
muth ••• ••• „• ••, c ,«, .„ 148 



Digitized by VjOOQIC 



CYNlíWTSIAD. 

FBimoD T. — Am Gyfùndrefn Neillduol Crístîonogaeth j Ap- 
pwyntiad Cyfryngwr, a Phrynedigaeth y Byd 
trwyddo ef ... ,.. * 155 

Pemnod vl — Am y diflTyg o Gyffredinolrwydd mewn Dadguddìad; 

a'r diffyg a dybir sydd yn y prawf o'i blaid ... 171 

Pbnnod vn. — Am y Prawf neillduol o blaid Cristionogaeth ... 186 

Pbnnod VIII. — ^Am y Gwrthddadleuon a ellid eu cyfodi yn erbyn 
ymresymu oddì wrth Gyfatebiaeth Natur at 
Grefydd .„ 217 

Diweddglo „ ,«, ... ,,. 227 



DINBYCS, ABOBAFFWTD OAN THOITAS OEl!. 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



